LÝSING  ÍSLANDS. 


Eftir 


Þorvald  Thoroddsen. 


Gefin  út  af 

Hinu  íslenzka  Bókmentafélagi. 


Fyrsta  bindi.  k^ 


l^ 


> 


Kaupmannahöfn. 

Prenta?)   lij  á   S.   L.   Miiller. 
1908. 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2009  with  funding  from 

University  of  Toronto 


http://www.archive.org/details/lsingslands01or 


FORMALI. 


Arið  1838  tókst  Bókmentafélagið  á  hendnr  að  safna 
gögnum  til  stórrar  Islandslýsingar  og  átti  lýsingin  að  standa 
jafnhliða  Uppdrætti  íslands,  sem  þá  var  verið  að  gefa  út. 
Jónas  Hallgrímsson  tók  að  sér  að  semja  eðlislýsingn  Islands, 
en  Jón  Sigurðsson  ætlaði  að  rita  þjóðlýsinguna.  í*egar 
Jónas  Hallgrimsson  dó  1845  féll  þetta  fyrirtæki  niður  og 
síðan  heíir  ekki  verið  við  því  hreyft.  Hinn  22.  april  1904 
ritaði  eg  deild  Bókmentafélagsins  í  Kaupmannahöfn  og 
bauðst  til  að  semja  lýsingu  Islands  i  þrem  deildum,  eðlis- 
lýsing  landsins,  lýsing  þjóðar  og  atvinnuvega  og  seinna  meir 
staðalýsingu  ef  þvi  yrði  við  komið.  Uppástungan  var  sam- 
þykt  á  aðalfundi  1905,  þó  með  þvi  skilyrði  að  ritið  yrði  að 
minsta  kosti  þriðjungi  minna,  enn  eg  hafði  áætlað. 

Nú  kemur  hér  hið  fyrsta  bindi  af  riti  þessu  fyrh'  al- 
mennings  sjónir  og  heíir  það  inni  að  halda  lýsingu  sævar 
og  stranda  og  almenna  lýsingu  landslags  og  vatna.  Af  því 
eg  heíi  orðið  að  stytta  ritið  er  efnið  nokkuð  meira  saman- 
dregið  en  eg  hefði  óskað.  Eg  bið  góða  menn  að  minnast 
þess  að  bókin  er  almenn  fræðibók  og  handbók,  en  ekki 
beinlinis  skemtibók,  og  í  þesskonar  ritum  er  eigi  hægt  að 
komast  hjá  upptalningum.  Til  þess  þó  að  gera  bókina  læsi- 
legri  hefi  eg  samið  nokkuð  itarlega  innganga  við  hvern 
kaíla,  enda  var  nauðsyn  á  þvi,  sökum  þess  hve  tilfinnanlegur 
skortur  er  á  öllum  almennum  fræðibókum  á  islenzku,  og 
það  svo  að  til  vandræða  horfir  fyrir  menningu  hinnar  ís- 
lenzku  þjóðar,  ef  ekki  verður  bráðlega  bætt  úr  því. 


II 

Eg  hefi  víöa  orðið  að  fara  íljótt  yfir,  því  efnið  er  afar- 
mikið,  og  getur  því  eðlilega  í  slíku  riti  aðeins  komið  fram 
í  ágripi.  Til  þess  þeir  sem  það  girnast  geti  leitað  sér  meiri 
fræðslu  um  ýms  atriði  hefi  eg  neðanmáls  vísað  til  hinna 
helztu  heimildarrita  í  hverri  grein.  Það  sem  hér  er  skráð 
er  aðeins  lítið  brot  af  því,  sem  eg  hefi  safnað  til  land- 
lÝsingar.  en  Landfi'æðissagan  bætir  þó  nokkuð  úr,  því  þar 
er  nánar  sagt  frá  ýmsu  og  eins  í  ferðasögum  mínum  i 
Andvara,  en  betri  uppbót  jvbi  það  þó,  ef  eg  gæti  komið  út 
»rerðabók«  minni  í  heilu  lagi.  Það  sem  snertir  eðlislýs- 
ingu  landsins  er  nærri  alt  bygt  á  eigin  rannsóknum ;  á  ferð- 
um  minum  1881  — 1898  skoðaði  og  land  alt,  svo  eg  hefi 
fengið  yfirlit  bæði  yfir  bygðir  og  óbygðir,  en  enginn  mensk- 
ur  maður  getur  skoðað  hvern  blett  á  svo  stóru  landi  og  þvi 
hefi  eg  sumstaðar  orðið  að  fara  eftir  sögusögn  annara  og 
eldri  ritum,  og  get  því  ekki  ábyrgst  að  alt  sé  vilkilaust,  en 
alt  stendur  til  bóta.  Finni  eg  eitthvað  athugavert,  mun  eg 
leiðrétta  það  i  seinni  bindum. 

Varla  þarf  að  geta  þess,  að  landfræðisbækur  verður  að 
lesa  með  landabréfum,  og  hver  sá.  sem  viU  hafa  fuU  not  af 
þessari  bók,  verður  jafnan  að  hafa  Uppdrátt  Islands  til 
hliðsjónar  við  lesturinn.  Hvað  bygðir  snertir  er  kort  Biörns 
Gunnlaugssonar  enn  hið  langfullkomnasta,  þegar  sleppir  þeim 
bygðum,  sem  landfræðisdeild  herforingjaráðsins  hefir  mælt. 
Uppdrættir  herforingjaráðsins  ná  enn  ekki  nema  yfir  suður- 
jaðar  landsins,  en  eru  framúrskarandi  góðir  og  nákvæmir 
og  ættu  bændur  að  reyna  að  eignast  uppdrætti  þessa,  sem 
eru  tiltölulega  mjög  ódj'rir,  hver  yfir  sína  sveit.  A  þeim 
standa  allir  bæir  og  kot,  vegir,  brýr,  fljót  og  lækir,  kirkjur 
og  þingstaðir,  fjöll  og  hálsar  og  er  alt  mjög  nákvæmlega 
til  greint;  auk  þess  má  sjá  þar  allar  hæðir  og  halla,  grjót 
og  mela,  tún  og  engi,  sanda  og  beitarlönd  o.  s  frv.  Pessir 
uppdrættir  gefa  i  f^^rsta  sinn  fuUkomlega.nákvæma  lands- 
lagslýsingu  af  íslandi,  það  sem  þeir  ná.  Til  yfirlits  um  alt 
land  mun  Uppdráttur  íslands,  sem  eg  gaf  út  1900,  vera 
eimia  handhægastur,  og  hvergi  sjást  nýjustu  rannsóknir  á 
óbj^gðum    og    öræfum    nema   þar.     Við  þetta  rit  mun  upp- 


III 

dráttur  minn  með  jarðfræðislitum  (1901)  vera  beztur  til 
skyringar.  Af  ströndunum  og  sjó  kringum  Island  tiafa  á 
seinni  árum  verið  gerðii-  margir  uppdrættir,  sem  sjókorta- 
safuið  í  Kaupmannahöfn  hefir  gefið  iit.  þeir  eru  allir  taldir 
i  Landfræðissögu  íslands  4.  bindi  bls.  315 — 318. 

Til  skfringar  hafa  allmargar  mvndir  verið  settar  i  bók- 
ina  og  heíi  eg  helzt  valið  þær,  sem  sýna  eitthvað  einkenni- 
legt  í  landslagi  eða  sem  gjöra  eitthvað  gleggra  eða  skilj- 
anlegra  i  hiuu  prentaða  máli.  En  af  slíkum  myndum  er 
því  miður  fátt  til,  og  eigi  hægt  fyrir  kostnaðar  sakir  að  láta 
gjöra  margar  nýjar  myndir.  Eg  hefi  reynt  að  sneiða  hjá 
myndum,  sem  eru  algengar  i  bókum  og  sumstaðar  vísað  til 
mynda,  sem  almenningur  á  hægt  með  að  ná  í.  Æskilegt 
hefði  verið  að  mikhi  fleiri  smáir  landfræðisuppdrættir  og 
afstöðuuppdrættir  hefðu  getað  verið  til  skýringar  hér  og 
hvar  í  textanum,  en  það  hefir  ekki  verið  hægt  vegna  kostn- 
aðar  og  af  sömu  ástæðu  heíir  orðið  að  hafa  ilestar  mynd- 
irnar  litlar,  en  vonandi  eru  þær  nógu  glöggar  fyrir  þvi. 

Kaupmannahöfn  1.  júní  1908. 

Porvaldtir  Thoroddsen. 


Yfirlit  efnisins. 


I.     Hnattstaða  íslands  og  stærð 1.  bls 

n.     Sjórinn  kringum  Island 7.  — 

1.  Sævardýpi.     Sævarbotn 7.  — 

2.  Eðli  sjóar 19.  — 

Saltið  í  sjónum 19.  — 

Litur  sjóarins 21.  — 

Hiti  sjóarins 24.  — 

3.  Ölduhreyíing  bafsins.     Flóð  og  fjara 27.  — 

4.  Uthafsstraumar 33.  — 

Golfstraumur 34.  — 

Pólstraumur 43.  — 

5.  Hafís  ^ 48.  — 

III.     Strendur  íslands 61.  — 

1.  Strandlengjan.     Ahrif  sjóar  á  ströndu 61.  — 

2.  Suðurströndin.     Lónamjaidun 69.  — 

3.  Flóar,  íii-ðir  og  nes 77.  — 

Faxaflói 81    — 

Breiðifjörður 87.  — 

Vestfirðir 90.  — 

Flóar  og  firðir  á  Norðurlandi 99.  — 

Austfirðir 105.  — 

Hafnir    •    •    ■    •  , 110.  — 

4.  Eyjar  kringum  ísland 113.  — 

IV.    Landslag •    .    .    .   133.  — 

1.  Almenn  fjallalögun.     BlágrýtisfjöU  og  móbergsfjölL   133.  — 

2.  Yfirborðsmyndanir 140.  — 

Sandar 143.  — 

3.  Dalir  og  myndun  þeirra.     Skriður.    Botnar 149.  — 

4.  Aöalhálendi  Islands 161.  — 

Öræfi  og  óbygðir  norðan  jökla 167.  — 

Ób^'gðir  og  afréttir  sunnan  jökla 191.  — 

5.  Landslag  við  Faxaflóa  og  Breiðafjörð 202.  — 

Reykjanes 202.  — 

FjöU  fyrir  botni  Faxaflóa 210.  - 

Snæfellsnes 213.  — 

Dalir 217.  — 

6.  Vestfirðir 219.  — 

7.  Landslag  á  Norðurlandi 233.  — 

8.  Austfirðir 247.  — 

9.  Suðurjaðar  hálendisins 256    — 

10.    Undirlendi 262.  - 

Suðurlandsundirlendið 272.  — 

Borgarfjöiður  og  Mýrar 280.  — 

V.    Fljót  og  ár 282.  — 

VI.     Stöðuvötn 336.  — 


Myndir. 

1.  mynd.  Dýpi  norðurhafa bls.      8. 

2.  —  Sævardýpi  kringum  ísland —  11. 

3.  —  Teygiudýr  (foraminifera) —  16. 

4.  —  Kalksnúðar  (kokkólítar  og  kokkósphærur)     ...  —  18. 

5.  —  Sjónai-villa  á  bylgjuhæð —  27. 

6.  —  Straumur  í  norðurhöfum  eftir  C.  Rjder     ....  —  37. 

7.  —  Suörænar  hnetur  (lausnarsteinar) —  42. 

8.  —  Helluís  á  reki —  50. 

9.  —  Borgarís  (fjalljaki) —  51. 

10.  —  Hafísar  við  ísland  á  árunum  1800—1883    ....  —  58. 

11.  —  Sævarhellir  hjá  Stapa —  63. 

12.  —  Brimhjalli —  65. 

13.  —  Gatklettur  hjá  Stapa —  66. 

14.  —  Frá  botni  Hvalfjarðar —  84. 

15.  —  Hornbjarg —  97. 

16.  —  Skrúður —  116. 

17.  —  Dyrhólaey —  118. 

18.  —  Heimaey —  120. 

19.  -  Drangey —  128. 

20.  —  Grímsey  ■    •    •    •  , —  130. 

21.  —  Blágrýtisfjall.     Isafjörður —  135. 

22.  —  Móbergsfjöll  hjá  Kolviðarhól —  137. 

23.  —  Blásið  land  (örfoka)  með  móhelluhrauk —  144. 

24.  —  Jarðvegshnaus  sem  sandveður  hafa  rifið   ....  —  148. 

25.  -  Kverkfjöll —  173. 

26.  —  Askja —  178. 

27.  —  Herðubreið —  180. 

28.  —  Geitlandsjökull —  191. 

29.  —  Strútur  séður  frá  Úlfsvatni —  192. 

30.  —  Kerlingarfjöll —  194. 

31.  -  Við  Veiðivötn —  196. 

32.  —  Loðmundur —  197. 

33.  -  Hekla  séð  frá  Fellsmúla —  198. 

34.  —  HæðalilutföU  á  Reykjanesi —  204. 

35.  —  Skessuhorn  og  Skarðsheiði —  211. 

36.  —  Baula —  212. 

37.  -  Kirkjufell  og  Stöð —  214. 

38.  —  SnæfellsjökuU  frá  vestri —  216. 

39.  —  ■Eyjar  í  mynni  Hvammsfjarðar —  218. 

40.  -  FjöU  við  Bíldudal -  225. 


41.  mynd.    Hornstrandir bls.  231. 

42  —        Víðidalsfjall —  234. 

43.  —        Vatnsdalshólar —  235. 

44.  —        Fjöll  við  Seyðisfjörð —  251. 

45.  —        Frá  Austfjörðum  (haust) —  253. 

46.  —        fljörleifshöfði —  260. 

47.  —        Búrfell  við  fjórsárdal —  261. 

48.  —        Skaftá  hjá  Sj^strastapa —  299. 

49.  —        Jökulsá  á  Sólheimasandi —  308. 

50.  —         Skógafoss —  304. 

51.  —  Ósalandið  milli  Markarfljóts  ogfjórsár  með  hinum 

síðustu  kvíslabrej^tingum —  307. 

52.  —        Armót  Tuugnár  og  Námskvíslar —  31 1. 

53.  —        Hvitá  hjá  Brúarhlöðum —  313. 

54.  —        Hvítá  í  Borgaríirði —  317. 

55.  —        Norðurá  í  mynni  Norðurárdals —  319. 

56.  —         Dynjandi  í  Arnarfirði •    .    .  —  321. 

57.  —        Blanda  á  Fjöllum -  323. 

58.  —        Ósar  E^^jafjarðarár —  326. 

59.  —        Dettifoss —  330. 

60.  —        Slúttnes  í  Mývatni —  .356. 

61.  —        Frá  Stórasjó —  362. 


Prentvillur. 


Bls.     2*'  þrjár  les  fjórar. 

—  lOl^    vestan  1.  austan. 

—  101^^  vestan  1.  austan. 

—  129^^  Tölur  þær  er  snerta  Drangey  eru  teknar  úr  eldri  ritum,    en 

geta  varla  verið  réttar.    Samkvæmt  Ijósmyndiuni  (19.  myud) 
er  hæðin  aðeins  rúmur  fimti  hluti  lengdarinnar. 

—  140«    14  1.  140. 

—  179^^  þessnm  1.  þessum. 

—  184'''i  Öskju,  1.  Öskju. 


I.    Hnattstaða  Islands  og  stærð. 

Norðarlega  í  miðju  Atlantshafi  liggur  Island  fjarri  öðr- 
um  löndum  og  teygir  hin  nyrztu  annes  upp  að  heimsskauts- 
baugi,  upp  í  hið  norðlæga  Ishaf.  Lega  landsins  á  hnettin- 
um  hefir  hin  mestu  áhrif  á  loftslag  og  gróðrarfar  og  þar 
með  einnig  á  mannhfið,  þjóðina  og  atvinnuvegi  hennar.  Is- 
land  á  i  þvi  sammerkt  við  flestar  úthafseyjar,  að  það  er  eld- 
brunnið,  myndað  alt  af  gosgrjóti.  Af  þvi  landið  liggur 
svo  norðarlega  og  er  myndað  af  eldgosum,  þá  er  það  orðið 
»undarlegt  sambland  af  frosti  og  funa«  og  á  sér  i  þeim  efn- 
um  engan  jafningja  á  jarðarhnettinum. 

Pó  nú  ísland  sé  umgirt  hafi  á  alla  vegu  og  i  fjarlægð 
við  önnur  lönd,  þá  sýnir  nánari  athugun  að  svo  hefir  eigi 
altaf  verið.  Með  þvi  að  kanna  djúpin,  hefir  fundist,  að 
breiður  og  flatvaxinn  hryggur  liggur  neðansævar  frá  Skot- 
landi  um  Færeyjar  og  Island  yfir  til  Grænlands.  Sjálft 
stendur  Ísland  á  grunnsævispalli,  sem  er  3 — 15  mílur  á 
breidd  og  smáhallast  hann  frá  landi  út  að  brúninni  á  hund- 
rað  faöma  dýpi.  Utan  við  pallinn  og'hrygginn  er  hyldýpi 
til  suðurs  og  norðurs.  Jarðfræðisrannsóknir  hafa  gjört  það 
sennilegt,  að  hér  sé  allmikill,  eldbrunninn  landabálkur  fyrir 
afarlöngum  tíma  síðan  siginn  í  sjó  og  Island  og  Færeyjar 
sóu  leifar  af  landabrii  þessari,  sem  menn  hyggja  hafi  náð 
yfir  Atlantshafið  þvert.  íslandi  hefir  þvi  ekki  skotið  úr  sjó 
eins  og  sumir  ætla,  en  virðist  þvert  á  móti  vera  eftirstöðv- 
ar  af  miklu  stærra  landi. 

Hnattstaða  íslands  er  sú,  að  nyrzti  oddi  landsins,  Rifs- 
tangi    á  Melrakkasléttu,    nær  norður  til  66"  32', s  n.  br.,  en 

1 


2  Hnattstaða  Íslands  og  stærð. 

Hornbjarg  á  Hornströndum  er  litlu  sunnar  (66*^  28',2n.  br.); 
Grimsey  er  aftur  litlu  norðar,  eyjarfóturinn  nyrzti  nær  að 
66*^  34', 3  n.  br.  Syðst  á  lanclinu  er  Dyrhólaey  (Portland)  á 
68"  24'  n.  br.  Hádegisbaugurinn  um  eyna  Ferró  (18"  f.  v. 
Greenwich)  liggur  um  landið  mitt,  rétt  fyrir  austan  Land- 
eyjar.^)  Austasti  höfði  á  landinu  er  Gerpir  á  Austfjörðum 
fyrir  norðan  Re^'ðarfjörð  (13*'  27',6  f.  v.  Gr.j,  en  vestast  eru 
Bjargtangar,  yzt  á  Látrabjargi  (24"  30',.'>  f.  v.  Gr.).  Hnatt- 
staða  Reykjavíkur  er  talin  64"  8'  40"  n.  br.  21"  54'  37"  v. 
1.  frá  Gr.,  en  Akureyrar  65"  40'  28"  n.  br.  og  18"  2'  56" 
V.  1.  Frá  íslandi  er  styzt  til  Grænlands  og  eru  aðeins  40 
milur  frá  Horni  til  Grænlands  óbygða;  ísland  liggur  180 
milur  i  vestur  frá  Noregi,  119  milur  i  norðvestur  frá  Skot- 
laudi  og  55  milur  frá  Færeyjum.  Sökum  þess  að  Island  er 
svo  norðarlega  á  hnettinum,  er  þar  mikill  munur  á  lengd  dags 
og  nætur  eftir  árstimum.  Syðst  á  landinu  er  styztur  sólargang- 
ur  riimar  þrjár  stundir,  en  lengstur  rúmar  tuttugu;  nyrzt  á 
landinu  sezt  eigi  sól  i  viku  um  sólhvörf  á  sumrum.  en 
kemur  eigi  upp  fyrir  sjóndeildarhring  i  viku  um  vetrar- 
sólhvörf. 

Pó  menn  nú  viti  nákvæmlega  legu  landsins  á  hnettin- 
um,  þá  heiir  þó  sú  vitneskja  fyrst  fengist  eftir  langa  reynzlu 
og  rannsóknir.  Fornmenn  gátu  á  þann  hátt  ákveðið  stöðu 
landsins  aö  þeir  sögðu  hve  margra  daga  sigling  væri  til 
íslands  frá  öðrum  löndum.  f  eir  töldu  sjö  daga  sigling  frá 
Staði  i  Noregi  vestur  til  Horns  við  Lónafjörð,  á  austan- 
verðu  íslandi;  frá  Snæfellsnesi  fjögra  daga  sigling  til  Hvarfs 
á  Grænlandi  og  frá  Reykjanesi  þriggja  dægra  (aðrir  segja 
5  dægra)  haf  til  (Jlduhlaups  (Cap  Malin)  á  írlandi,  en  frá 
Langanesi  fjogra  dægra  sigling  til  Svalbarða  í  Hafsbotnum 
fyrir  austan  Greipar  á  Grænlandi,  en  dægurs  sigling  var 
talin   frá  Kolbeinsey    norður   til  Grænlands  óbygða.     Land- 


*)  Samkvæmt  franskri  fyrirskipun  1.  júlí  1634  voru  lengdarstig 
lengi  reiknuð  frá  Ferró,  en  nú  reikna  flestir  frá  stjörnuturninum  i 
Greenwdcli,  sumir  nota  hádegisbauginn  yfir  París  (2°  20'  f.  a.  Gr,j  og 
á  Uppdrætti  Islands,  sem  Búkmentafélagíö  gaf  út,  er  notaður  hádegis- 
baugur  Kaupmannaliafnar  f'12"  84'  40"  f.  a.  Gr ). 


Hnattstaða  íslauds  og  stærð.  3 

fræðingar  á  15.  og  16.  ölcl  og  síðar  settu  flestir  Island  altof 
norðarlega  á  landabréf  þeirra  tíma;  menn  höfðu  heyrt  svo 
mikið  sagt  af  ís  og  kulda  á  íslandi,  að  mikill  hluti  landsins 
var  settur  fyrir  norðan  heimskautsbaug  og  jafnvel  stundum 
landið  alt.  í*á  höföu  menn  ekki  neinar  fastar  mælingar  að 
styðjast  við.  Guðbrandur  biskup  Porláksson  (f.  1542, 
d.  1627)  var  hinn  fyrsti  sem  með  vissu  ákvað  legu  Islands 
á  hnettinum,  honum  reiknaðist  breiddarstig  Hóla  65^  44'  n. 
br..  hann  gjörði  og  hinn  fj^rsta  uppdrátt  af  Islandi,  sem 
nokkuð  gagn  var  í.  I'órður  biskup  í^orláksson  (f.  1637, 
d.  1697),  jók  við  ymsum  athugunum  um  hnattstöðu  Islands. 
samdi  landlýsingu  og  gjörði  uppdrátt,  og  er  það  sérstaklega 
þessum  tveim  mönnum  að  þakka,  að  Island  komst  á  nokk- 
urn  veginn  réttan  stað  á  hinum  betri  landabréfum  17.  og 
18.  aldar.M  A  fyrri  hluta  18.  aldar  gjörðu  þeir  Magniis 
Arason  (f.  1683,  d.  1728)  og  Hjalti  Porsteinsson  (f.  1665. 
d.  1752)  uppdrætti  ymsra  héraða  á  Islandi,  en  seint  á  ökl- 
inni  tóku  Danir  og  Frakkar  að  gjöra  sjómælingar  fram  með 
ströndum  landsins.  A  árunum  1801  — 1818  lét  stjórnin  fram- 
kvæma  strandmælingar  á  íslandi  og  eru  öll  hin  seinni  landa- 
bréf  bygð  á  þeim.  Björn  Gunnlaugsson  (f.  1788,  d. 
1876)  ferðaðist  á  árunum  1831 — 43  um  mestalt  landið  og 
mældi  bygðir  og  nokkuð  af  óbvgðum.  Siðan  lét  Bókmenta- 
félagið  skeyta  saman  mælingar  Björns  Gunnlaugssonar  viö 
strandmælingarnar  og  gaf  út  »Uppdrátt  Islands*  árið  1844. 
Síðan  hafa  veriö  kannaðar  þvínær  allar  óby^gðir  og  á  hin- 
um  seinustu  árum  heíir  Danastjórn  látið  byrja  nýja  og  ná- 
kvæma  mælingu  á  suöurströndu  Islands  og  jafnframt  hefir 
sjórinn  kringum  landið  verið  kannaður  mikhi  betur  en 
áður. 

Stærö  íslaiids.  Island  er  stærst  af  ölhim  þeim  eyjum, 
sem  teljast  til  Norðurálfu  heims,  þegar  Bretland  eitt  er 
undanskilið.  Að  því  er  menn  vita  bezt.  mun  Island  vera 
hérumbil  1870  ferh.  milur   að  flatarmáli,  en  Bretland  (Eng- 


')  Fni  linattstiiðumælingum    á    Íslandi,    landmælingum    og    korta- 
g;iörð  fyrr  og  síðar  er  ítarlega  sagt  í  »Landfræöissugu  Islands«. 

1* 


4  Hnattstaða  Islands  og  stærð. 

land  og  Skotland)  er  meira  en  helmingi  stærra  (4174  ferh. 
miiur),  en  Trland  er  nokkru  minna  (1530  D  m.),  og  gengur 
það  næst  Islandi  að  stærö.  Island  er  ekki  langt  frá  þvi 
að  vera  þrisvar  sinnum  stærra  að  liatarmáli  en  Danmörk 
(697  ferh.  m.),  en  i  Danmörku  má  hver  blettur  heita  rækt- 
aður.^)  aftur  á  móti  er  það  aðeins  litill  hluti  Islands,  sem 
kallast  getur  byggilegur  (15 — 20''/o),  og  örlítið  það  sem 
ræktaö  er,  mestur  hluti  Hatarmálsins  eru  afréttir  og  öræfi, 
hraun  og  jöklar.  ísland  er  66  milur  á  lengd  frá  austri  til 
vesturs  frá  Öndverðarnestá  til  Gerpis  og  42  milur  á  breidd 
frá  norðri  til  suðurs  frá  Dalatá  við  Siglufjörð  til  Dyrhóla- 
eyjar. 

I  fornöld,  löngu  áður  en  landið  var  mælt,  reiknuðu 
menn  stærð  þess  i  dagleiðum  á  sjó  og  landi.  Fornmenn 
sögðu  að  um  endilangt  Tsland  væri  tuttugu  dagleiðir  á 
sumardegi,  en  fjórar  um  þvert.  f  á  töldu  þeir  að  umhverfis 
Island  væri  sjö  dægra  sigling  »at  hröðum  byr  ok  skiptist 
svá  sem  þarf,  þvi  at  eigi  má  eitt  veör  hafa«.  Pessa  vega- 
lengd  töldu  þeir  14  tylftir  og  voru  i  hverri  tylft  12  vikur 
sævar,  taldist  þeim  þannig  vegalengdin  kringum  landið  alt, 
er  siglt  var  réttleiðis  fj^rir  öll  annes,   168  vikur  sævar.^) 

Pó  undarlegt  megi  virðast,  þá  vantar  ennþá  nákvæma 
vissu  um  stærö  íslands.  Til  þess  að  reikna  íiatarmál  ein- 
hvers  lands  þarf  umgjörðin  að  vera  mjög  vel  mæld,  en  því 
fer  fjarri  að  enn  haíi  tekist  að  marka  strandlengju  Islands 
með  hinni  fylstu  nákvæmni  á  landabréf.  Fullkomin  strand- 
mæling  er  heldur  ekkert  áhlaupaverk,  og  þegar  þær  mæl- 
ingar,  sem  nú  byggjum  vér  á,  voru  framkvæmdar  fyrir 
tæpum  hundrað  árum  siðan,  höfðu  menn  eigi  nærri  eins 
nákvæm  og  handhæg  verkfæri  einsog  nú,  og  hvorki  nægi- 
legt  fé  né  tima  til  þess  að  fást  við  það,  sem  þurfti  mikla 
yfirlegu  ef  vel  átti  að  vera.  Nú  hafa  mælingar  á  seinustu 
árum    sýnt,    að    strönd    landsins    verður    allvíða    að    breyta 


^)  Af  öUu  flatarmáli  Danmerkur  eru  90"/o  ræktað  land  og  skógar. 
^)  íslenzkt  fornbrétasaín  TIT,  lils.  17—20.     LandfræMssaga  Íslands 
I,  bls.  76. 


Hnattstaða  Íslands  og  stærð.  5 

nokkuð  á  nýjum  uppdráUum  og  þó  skekkjan  sé  eigi  mikil 
á  hverjum  stað,  þá  geta  margir  smágallar  liregið  sig  saman. 
þegar  reikna  skal  flatarmái  á  svo  stóru  landi,  þó  getur 
munurinn  varla  orðið  mjög  mikili  frá  þvi  sem  nú  er  áiitið. 
f*á  má  ennfremur  geta  þess.  aö  það  er  af  ýmsum  ástæðum 
mjög  örðugt  að  mæla  flöt  uppdrátta  svo  fnlikomlega  sé  ná- 
kvæmt.  Ef  vér  einhverntima  á  20.  uldinni  eignumst  upp- 
drátt  af  Islandi.  sem  samsvarar  tímans  krufum,  munum  vér 
fá  fulla  vissu  um  þessar  stærðir  og  aðrar,  er  snerta  land- 
fræði  Islands,  en  nú  eru  margar  töiur  nokkuð  á  reiki,  og 
verða  ekki  skoðaðar  öðruvisi  en  hlutfallstölur  settar  eftir 
því  sem  næst  verður  komist. 

A  18.  öld  voru  uppdrættir  íslands  enn  mjög  ófuiikomnir 
og  af  þvi  leiddi.  að  menn  voru  mjög  i  vafa  um,  hve  landið 
væri  stórt.  I  iandfræðisbúkum  þeirra  tima  er  stærð  Islands 
mjög  breytileg,  frá  1400  ferli.  mikim  upp  i  2700  ferh.  m. 
Með  strandmælingunum  1801 — 1818  fekst  margfait  betri 
vissa  um  hnattstöðu  Islands  og  lögun  en  áður.  og  eftir 
mælingum  þessum  liafa  allir  uppdrættir  af  Islandi  verið 
gjörðir  fram  á  þenna  dag.  Mæiingarstarlið  heíir  nú  verið 
hahð  að  nýju,  en  þess  mun  langt  að  bíöa  áður  en  svo  ná- 
kvæm  mæling  getur  þanist  kringum  land  ait.  Verða  menn 
þvi  enn  um  stund  að  sætta  sig  við  þær  stærðatölur.  sem 
fundist  hafa  eftir  liinum  gömlu  uppdráttum  þú  þær  sé  eigi 
fuiikomiega  nákvæmar.  Arið  1856  mæidi  Halidór  Guð- 
mundsson.  skúlakennari.  flatarmái  iandsins  á  uppdrætti 
Björns  (xunniaugssonar,  en  hann  styðst,  eins  og  kunnugt 
er,  við  strandmælingarnar.  Pessi  ílatarmæling  er  ein  hin 
áreiðaniegasta  sem  hingaö  til  helir  verið  gjörð.  og  komst 
Halklúr  að  þeirri  niöurstuðu,  að  Ísland  væri  1867,3  ferh. 
mikir,')  þessi  tala  mun  vera  nærri  sanni  eftir  því  sem  fyrir 
Hggur,  en  þú  ef  til  vill  heldur  iitil.  Aðrir,  sem  hafa  mælt 
á  ymsum  kortum,  hafa  fengið  aðrar  tökir  t.  d.  1862,  1872. 
190H  ferh.  mikir.-j    Synir  þetta  vel,  hve  miklu  getur  munaö 


*)  Halldór  Gn()mundsson:   Úm   stærð  Íslaucls  (Skýrslur  uni  Lamls- 
hagi  á  íslandi  I,  1856  bls.  97—109). 

-)  Í^ari    var    |)vzkur   landfræí^ingur    H.  Wagner  í  Göttingen,  sem 


6  Hnattstaða  íslands  og  stærð. 

í  mælinguiini  þó  sami  uppdráttur,  rejaidar  meö  ýmsum  mæli- 
kvarða,  sé  lagður  til  grundvallar. 

Enn  meiri  óvissa  er  á  þvi,  hve  hlutfallsleg  stærð  er 
milli  bygðra  héraða  og  óbygðra,  milli  ræktaðs  lands  og 
óræktaðs,  heimahaga,  afrétta  og  öræfa,  fulla  vissu  er  að  svo 
stöddu  ómögulegt  að  fá  af  þeim  uppdráttum,  sem  nú  eru 
til,  enda  er  komið  undir  álitum  manna  hvernig  reikna  skal. 
Terður  þvi  hér  sem  annarstaðar  í  landfræðisbókum  að  nota 
þær  tölur  sem  eptir  kringumstæðum  virðast  næstar  þvi  sem 
rétt  er.  Mjög  misskiftar  skoðanir  munu  vera  um  það,  hvað 
telja  skuli  með  bygðu  landi  eða  eigi.  Ef  öll  láglendi,  dalir 
og  fjallabj^gðir,  heimalönd,  búfjárhagar  og  bygðafjöll  eru 
sameinuð  og  kölluð  bygðir  eða  sveitir,  þá  verður  þetta  alt 
til  samans  6 — 700  ferh.  mílur,  en  afréttir,  öræíi  og  óbygðir 
11 — 1200  Q  milur.  Pannig  hefir  oftast  verið  talið,  en  i 
raun  réttri  eru  bygðirnar  miklu  minni  og  óbygðirnar  stærri. 
I  þessum  reikningi  eru  með  bygðum  talin  stór  svæði  af 
gróðrarlitlum  hraunum,  fjöllum  og  söndum,  urðum,  melum 
og  holtum,  en  ef  aðeins  er  talið  fiatarmál  samanhangandi 
sveita,  mýrlenda  og  lieimahaga,  en  slept  liinum  stærri  fjall- 
spildum,  söndum  og  liraunum,  sem  liggja  eins  og  óbygðir 
öræfakaflar    innan    um    sveitir    eða    nærri    þeim,   þá  verður 


komst  að  þeirri  niðurstöðu,  að  Ísland  væri  1903  lerh.  mílur  á  stærð 
(E.  Behm  und  H.  Wagner:  Bevölkei'ung  der  Erde  VI.  Petermanns 
Mitteihmgen  Ergánzungsheft  Nr.  62.  Gotha  1880,  4"  bls.  86-87).  fessi 
ílatarstærð  var  tekin  upp  i  flestar  nýjar  bækur,  af  því  menn  hugðu 
hana  rétta,  en  það  hefir  nú  sýnt  sig,  að  mæling  þessi  altaf  hefir  verið 
óáreiðanleg,  hún  var  gerð  eptir  örlitlu  korti  í  »The  Journal  of  Roj-al 
Geographical  Society«  i  London  1876  með  mælikvarða  1:2,080,000  og 
var  því  ekki  að  búast  við  neinni  nákvæmni.  H.  Wagner  hefir  nú 
sjalfur  kannast  viö  þetta  og  liefir  að  nýju  með  allri  nákvæmni,  sem 
unt  var^  látið  mæla  flatarmálið  á  stærra  uppdrætti  (með  mælikvarða 
1:1,000,000)  og  nú  verður  landið  aðeins  1872  ferh.  mílur  (Petermanns 
Mitteilungen  1904  bls.  56);  uppdráttur  sá,  sem  H.  Wagner  hefir  lagt 
til  grundvallar,  er  eptir  mig  og  fylgir  »The  Geographical  Journal« 
Yol.  XIII.  1899,  en  hann  er,  hvað  ströndina  snertir,  eðlilega  bygður  á 
hinum  fornu  strandmælingum,  annað  var  ekki  til.  Annars  er  merki- 
legt,  að  maðurinn  skuli  ekki  hafa  mælt  eptir  frumkoj-tunum  með  stór- 
um  mælikvarða,  þá  var  liking  til  að  mælingarvillurnar  yrðu  sem  minstar. 


Hnattstaða  Íslands  og  stærð.  7 

flatarmál  þess  sem  eftir  er  aöeins  250  ferli.  milur  og 
er  þó  vel  i  lagt.  Pó  er  af  þessu  ílatarmáli  aðeius  örlitib 
ræktað  land.  Landshagsskýrslur  (1903)  telja  aö  tún  öll  séu 
á  Íslandi  53,445  vallardagsláttur  eða  þrjár  ferh.  milur,  þar 
við  bætast  svo  kálgarðar  og  annað  sáðland,  sem  1903  voru 
894  dagsláttur,  flæðiengi,  nátthagar  og  annað  land  sem  ein- 
hver  rækt  er  lögð  við,  og  verður  þetta  alt  varla  meira  en 
fjórar  ferh.  milur.  í'að  má  þó  vel  vera  að  þetta  sé  nokkuö 
lágt  reiknað,  en  meir  en  fimm  ferli.  mikir  er  ræktað  land 
ekki  á  íslandi.  Landið  er  mestalt  hálendi  og  er  ekki  að 
búast  við  að  land,  sem  liggur  svo  norðarlega  og  er  svo 
hátt  úr  sjó.  sé  gróðrarmikið  i  lieild  sinni. 


II.    Sjórinn  kringum  ísland. 

1.    Sævardypi.    Sævarbotn. 

Beggja  megin  við  hrygg  þann,  sem  liggur  neðansævar 
frá  Islandi  til  Grænlands  og  Færeyja.  eru  afarmikil  mar- 
dýpi.  I  kvosunum  fyrir  sunnan  og  norðan  lirygginu  er 
1000  til  1800  faðma  dypi,  en  á  hryggnum  sjálfum  viðast 
hvar  aðeins  200  faðma  dýpi.  Hryggur  þessi  hefir  mikil 
áhrif  á  strauma  og  hita  hafsins;  kalda  botnvatnið  úr  Ishaf- 
inu  kemst  eigi  suður  fyrir  hann.  milli  Tslands  og  Færeyja. 
en  volga  vatnið,  sem  sunnan  að  kemur.  flýtur  ofan  á  og 
breiðir  sig  um  hafið  fj^ir  vestan  Noreg  alt  upp  til  Spitz- 
bergen.  Af  hryggnum  og  frá  grunnsævis-pallinum  kring- 
um  Island  er  jafnt  afliðandi  lialli  niður  i  djúpin  fyrir  sunn- 
an  og  noröan,  þó  er  hallinn  nokkuð  mismunandi  á  ýmsum 
stöðum,  en  alstaðar  þó  svo  litill  að  hans  mundi  varla  gæta. 
ef  þar  væri  þurt  land.  Fyrrum  hugsuðu  menn  sér  sjávar- 
botninn  líkan  yfirborði  landa  og  ætluðu,  að  þar  væri  svip- 
aðar  mishæðir,  fjöll  og  dalir,  tindar  og  bungur,  gil  og  gljúfur. 
en  rannsóknir  seinni  tima  hafa  synt,  að  svo  er  eigi.  Nú 
vita  menn,  að  botn  úthafanna  er  mjög  mishæðalitill,  ef  þar 


8  Sjórinn  kringum  Ísland. 

vrði  þurt  land,  gæfi  viðast  á  að  lita  takmarkalausar  ílatneskiur, 
sunístaðar  með  öldumynduðum,  lágum  hæðum,  er  augað 
naumlega  mundi  geta  greint.  Pegar  fjær  dregur  landi,  eru 
hvergi  brekkur  eða  snardýpi,  mishæðirnar  eru  hægt  aflíð- 
andi    hr^'ggir    og    bungur    og  ílatvaxnar   lautir  á  milli,  eða 


1.  mynd.     Dýpi  norðm-hafa. 


víðáttumiklar  sléttur:  fjallgarðar  eru  þar  hvergi  til,  sævar- 
botn  úthafanna  má  nærri  allur  heita  sléttlendi  eða  flatneskja. 
Sléttur  þessar  eru  nærri  alstaðar  þaktar  smágjörvri  leðju, 
en  hart  berg  kemur  sjaldan  fram  nema  nærri  löndum  og 
þar  aukast  mishæðirnar,  landslag  er  þvi  æði  mismunandi  i 
djúpsævi  og  grunnsævi. 


Sævardypi.  9 

Frá  suðurströndu  Islands  er  stj^zt  niður  í  mardýpið 
mikla,  þvi  úthafsdjúpið  skerst  þar  lengra  upp  til  norðurs 
en  annarstaðar.  Suður  af  Islandi  þarf  eigi  að  fara  nema 
15 — 20  milur  til  þess  að  komast  út  á  1000  faðma  dýpi,  en 
viðast  annarstaðar  er  slikt  dýpi  helmingi  fjær  landi.  Hinn 
langi  hryggur,  sem  gengur  út  af  Reykjanesi  til  suðvesturs, 
skilur  þetta  dýpi  frá  öðrum  hafdjúpslióa,  sem  gengur  upp  á 
milli  Grænlands  og  Islands.  Norðan  við  hr\"gginn,  milli 
Islands,  Noregs  og  Jan  Mayn  er  Norðurhafsdjiipið  mikla, 
það  er  afarmikil  skál,  sem  nær  niður  á  17 — 1900  faðma 
dýpi  og  gengur  alla  leið  norður  með  Spitzbergen. 

Eins  og  fyrr  gátum  vér,  stendur  ísland  á  grunnsævis- 
palli,  sem  er  nokkurnveginn  sléttur  að  ofan,  en  allbrattur 
út  að  meginhafi.  Breidd  þessa  palls  er  nokkuð  mismun- 
andi.  viðast  10—15  mílur,  en  minst  3  —  4  míhir  fyrir  sunnan 
land.  Slik  grunnsævisræma  fylgir  ströndum  allra  landa  við 
hið  norðlæga  Atlantshaf  og  er  sérstaklega  glögg  fram  með 
ströndum  Noregs,  og  er  brúnin  þar  kölluð  Hafseggin  eða 
Stóreggin.  A  brim  grunnpallsins  kringum  Island  er  100 
faðma  dýpi  og  frá  brúninni  brött  hhð  niður  aö  700  faðma 
dýpi,  eftir  það  verður  botninn  aftur  ílatari  og  hallinn  við- 
ast  miklu  minni.  Hr^^ggurinn  milli  Fære^^ja,  íslands  og 
Grænlands  gengur  upp  að  pallinum  við  Austurland  og  frá 
honum  aftur  út  af  Vestfjörðum.  Langbröttust  er  brúnin 
fyrir  sunnan  land,  suður  af  Mýrdalssandi,  og  þar  er  hi'in 
næst  landi;  þó  væri  öll  orsök  til  að  ætla,  að  hér  væri  að- 
dragandinn  einmitt  meiri  og  brattinn  minni,  þvi  þar  liggja 
jöklar  fyrir  ofan,  sem  bera  fram  ókjör  af  lausagrjóti,  möl  og 
sandi.  Petta  .snardýpi,  svo  nærri  landi,  hlytur  þvi  að  standa 
i  sambandi  við  u[)prunalega  myndun  landsins,  áður  en  jöklar 
voru  til.  Út  af  Vestfjörðum  er  grunnsærinn  viðast  12 — 14 
mílur  á  breidd  og  brúnin  ekki  eins  hvöss;.iit  af  Snæfells- 
nesi  kemur  700  faðma  dýpi  eigi  fyrr  en  27  milur  frá  landi. 
Grunnsævispallurinn  kringum  Island  er  f^rir  innan  100 
faðma  dýpi  í  heild  sinni  hallandi  Hötur,  aðlíðandi  upp  aö 
ströndinni 

Hryggurinn   fyrrnefndi   er   örmjtn'   á  einum  staö,  mitt  á 


10  Sjóniin  ki-ingum  Í.slaud.     Grunnsævi. 

milli  Skotlands  og  Færeyja,  þar  gengur  áll  (Færeyja-Hjalt- 
landsállinn)  600  faðma  djiipur  inn  meö  grunnsævisbrúninni. 
noröan  úr  Norðurhafsdjúpi,  og  sker  hrygginn  nærri  sundur, 
en  þar  fyrir  norðan  og  vestan  risa  Færej^jar  úr  sjó  af  breið- 
um  hjalla  neðansævar  alveg  einsog  Island,  og  er  á  palli  þess- 
um  100 — 150  faðma  dýpi.  Hryggurinn  gengur  svo  frá  Fær- 
eyjum  norður  og  vestur  til  Islands  upp  að  Austfjörðum  og 
er  hann  37  milur  á  lengd  milli  grunnsævishjallanna  og  10 — 
15  mílur  á  breidd,  á  honum  er  200 — 270  faðma  dýpi;  hrygg- 
urinn  er  hægt  aðlíðandi  upp  að  grunnsævisflötunum  og 
liggur  ekki  nema  tæpum  100  föðmum  neðar.  Frá  Vestfjörð- 
um  liggur  hryggurinn  beint  vestur  til  Grænlands  og  er  mjög 
mjór  og  stuttur  milli  grunnsævis  beggja  megin,  þvi  þar 
ganga  grynningar  langt  út  á  báða  bóga;  að  norðan  úr  Is- 
hafi  gengur  inn  djúpur  áll  norðan  við  Jan  Mayn  mitt  á 
milli  Grænlands  og  Islands.  A  þessum  nyrðri  hrygg  er 
dýpið  dálitið  meira  en  á  hinum  syðri  (250 — 320  faðmar). 

Ef  lina  er  dregin  kringum  ísland  gegnum  alla  þá  staði. 
þar  sem  er  100  faðma  dj'pi,  sést  að  lina  þessi  fylgir  grunn- 
sjóarbrúninni,  en  beygist  þó  hér  og  hvar  inn  með  löngum 
bugðum  og  stafar  það  af  því,  að  þar  eru  langar  skorur  inn 
i  flötinn,  nokkurskonar  marbotns-firðir,  sem  eru  áframhald 
af  hinum  stærri  fjörðum,  sem  inn  i  landið  ganga.  Fjarða- 
álar  þessir  neðansævar  eru  allir  tiltölulega  grunnir  og  ganga 
viðast  einsog  reglulegir  álar  iit  af  stranda-fjörðunum.  A 
hinum  breiðu  grunnum  iit  af  Vestfjörðum  er  mjög  lítið  um 
misdypi  eða  ála,  aðeins  skorur  upp  i  flötinn  og  tvær  eða 
þrjár  grunnar  dældir.  Inn  eftir  botni  Breiðafjarðar  gengur 
KoUuáU  inn  undir  Höskuldsey  100—150  faðma  djúpur  og 
eru  hliðar  hans  70 — 80  faðma  háar  og  snarbrattar;  út  af 
Breiðafirði  vikkar  KoHuáll  og  verður  að  neðansævar-firði, 
sem  gengur  upp  í  grunnsævis-röndina.  Ut  af  Faxaflóa  er 
afliðandi  halli,  en  djúpir  álar  á  grunnsævisbotni  ganga  út 
frá  öllum  flóum  á  Norðurlandi;  út  af  Húnaflóa  er  12  mihia 
langur  neðansævar-fjörður,  sem  fyrir  utan  miðju  er  50 — 60 
faðmar  á  dýpt  (niður  fyrir  100  faðma  linuna).  Breiðar  dældir 
neðansævar    ganga    inn    beggja    megin    grunna  þeirra,  sem 


2     03 

:i  o 
-::  o 


12  Sjórinn  kringum  ísland. 

Grimsey  er  á,  og  iir  þeim  álar  inn  i  Skagafjörð,  Eyjafjörb, 
Skiálfanda  og  í*istilfiörð,  svo  liundrað  faðma  dýpi  er  þar 
alstaðar  i  fjarðamynniim  nærri  landi.  Fyrir  sunnan  Langa- 
nes  gengur  inn  10  milna  langur  og  1 — 3  milna  breiður  ílói 
neðansævar  inn  undir  Bakkaflóa  og  beygir  endi  hans  upp 
undir  Viðvik ;  botn  lians  er  flatur  og  dýptin  20 — 30  f.  (undir  yfir- 
borði  grunnsjóarflatarins).  Inn  undir  Héraðsflóa  gengur 
annar  samkynja  fjörður  10 — 40  f.  djúpur  og  annar  mjórri 
er  út  af  Seyðisflrði  (20 — 30  f.).  Par  fyrir  sunnan  er  sævar- 
botninn  ósléttari,  þó  eigi  séu  ójöfnurnar  miklar;  rönd 
grunnanna  gengur  fjær  ströiidu,  en  þó  liggja  þrir  álar  inn 
að  Reyðarfirði,  Berufirði  og  Lóni;  lengsti  djúpállinn  er  sá, 
sem  gengur  inn  í  Reyðarfjörð,  hann  er  14  milur  á  lengd 
og  30  faðma  djúpur.  Lónsállinn  hefir  svipað  dýpi,  en  Beru- 
fjarðarállinn  er  nokkuð  grynnri  (10 — 20  f.).  Pó  engir  firðir 
gangi  nú  inn  i  strendur  Skaftafellssýslu,  þá  eru  þar  þó 
langir  fjarðaálar  á  mararbotni  og  eru  þeir  flestir  áframhald 
hinna  stærstu  vatnsrása  á  landi,  eða  eldri  fljóta,  sem  runnið 
hafa  á  þeim  svæðum;  fjórir  álar  stefna  upp  að  Hornafirði. 
Breiðamerkursandi.  Skeiðarársandi  og  Skaftá  og  hinn  fimti 
gengur  upp  i  stefnu  til  Hjörleifshöfða  og  heitir  Rej-nis- 
djúp.  Suður  og  vestur  af  E-eykjanesi  eru  tvær  skorur  inn 
i  grunnsævispallinn  (Selvogsdjúp  og  Reykianesdjúp),  og 
standa  þær  ekki  i  neinu  sýnilegu  sambandi  við  dali  eða 
firði  á  landi. 

Dýptamælingarnar  sýna  þannig,  að  álar  eða  ræsi  skera 
sig  niður  i  flötinn  kringum  land  alt  og  eru  þeir  viðast  hvar 
■i  áframhaldi  stórra  fiarða.  dala  og  vatnsrása  á  landi  og 
geislast  út  frá  hæðahryggium  landsins  einsog  þeir.  Grunn- 
sævis-flöturinn  er  liklega  þakinn  lausagrióti,  sandi  og  möl, 
og  þar  sem  menn  hafa  vel  kannað  diúpið,  sést  að  yfirborðiÖ 
er  öldótt  og  niður  i  þetta  lausagriót  munu  diúpálarnir  að 
miklu  leyti  vera  skornir  og  ef  til  vill  sumstaðar  niður  í  hið 
fasta  berg,  sem  undir  er.  Pessir  firðir  neðansævar  eru  að 
ýmsu  ólikir  strandfiörðunum,  þó.  þeir  séu  áframhald  þeirra, 
þeir  eru  miklu  grynnri,  10 — 30  faðmar,  en  hinir  eru  frá  biarg- 
brúnum    til    botns    300 — 500    faðmar  á  dýpt;   barmar  þeirra 


Gi'unnsævi.    Landbi-ú.  13 

eru  víðast  aflíðandi,  en  eigi  hvassar  brúnir  einsog  á  stranda- 
fjörðunum.  Djiipálar  þessir  ganga  allir  út  á  rönd  grunn- 
sáevispallsins  og  hverfa  þar  allir  hérumbil  á  130  faðma  dýpi; 
en  inn  til  landsins  má  víöast  hvar  þræða  þá  alveg  upp  í 
íirðina.  Botnlialli  þeirra  er  oftast  jafn.  og  hohir  eða  kvosir 
eru  þar  óviða. 

Út  af  E.eykjanesi  gengur  neðansævar  afarlangur  hryggur 
suðvestur  i  haf  niður  undir  56"  n.  br.  Hryggur  þessi  er 
mjór  og  eldbrunninn,  þar  hafa,  sem  kunnugt  er,  mörg  gos 
orðið  nærri  landi  við  Eldeyjar  og  aUnr  er  hr^-ggurinn  þak- 
inn  hraunmylsnu  og  gjalli.  Eldrákin,  sem  gengur  yfir  Ís- 
land  þvert,  hefir  hérumbil  sömu  stefnu,  frá  suðvestri  til  norð- 
austurs.  og  hin  eldbrunna  ey  Jan  Mayn  er  hklega  áfram- 
hald  hennar.  Pó  er  mönnum  ekki  kunnugt  um  neinn 
brunahrygg  frá  Islandi  til  þeirrar  eyjar,  dýpi  alhnikið  (900 
— 1000  faðmar)  hefir  einmitt  fundist  á  þeirri  leið.^) 

í*að  er  ætlun  jarðfræðinga,  að  grunnsævisflöturinn 
kringum  Island  sé  forn  brimstaUur  og  að  sævarbylgjurnar 
hafi  smátt  og  smátt  á  afarlöngum  tíma  brotið  niður  og  burt- 
flutt  10 — 15  mihia  breiða  ræmu  utan  af  öllu  landinu.  meðan 
það  hægt  og  hægt  var  að  síga;  myndun  slíkra  brimflata  i 
smáum  stil  má  enn  sjá  við  hamrastrendur  víðsvegar  kring- 
um  Island.  Menn  hyggja  og,  sem  fjrr  var  getið,  að  hrygg- 
uriun  neðansævar  hafi  áður  verið  landbrú,  sem  sígið  hefir 
i  sæ,  áður  en  grunnsævis-fletirnir  mynduðust,  þvi  þaö  sést 
fyrir  Austfjörðum,  að  fjarðaálarnir  á  fletinum  ganga  út  á 
sjálfan  hrygginn  og  hljóta  þeir  að  hafa  myndast  eftir  að 
hryggurinn  var  siginn.^) 

^)  ítarlegri  fræðslu  um  sævavdjúpiö  kringum  ísiand  má  fá  í  ýms- 
um  ritum  t.  d.  »Den  danske  Ingolfexpedition«,  F.  Nansen:  The 
Bathymetrical  Features  of  the  North  Polar  Seas.  Kristiauia  1904. 
Porv.  Thoroddsen:  fættir  lír  jarðfræöi  íslands  (Andvari  27.  árg. 
1902).  f.  Th.  Islands  Fjorde  og  Bugter  (Geogr.  Tidsskrift  XVI  1901). 
Bezt  sjást  dýptirnar  á  hinum  nýjustu  dönsku  sjóbréfum  og  þaa  eru 
talin  í  Landfræðissögu  Islands  IV,  bls.  315—318. 

'-)  torv.  Thoroddsen:  Hypotesen  om  en  postglacial  Landbro 
over  Island  og  Færeerne  set  fra  et  geologisk  Synspunkt  (Ymer.  .Stock- 
holm  1904,  bls.  392—399;  og  Endnu  nogle  Ord  om  Landbrohypotesen 
(s.  st.  1906,  bls.  93—101). 


14  Sjórinn  kringum  Ísland. 

Sævarbotninn  er  víðast  þakinu  leir  og  leðju;  klappir. 
klettar  og  iirðir  íinnast  óviða  nema  á  grynningum  nærri 
landi.  Ar  og  lækir  bera  af  fastalöndunum  si  og  æ  sand  og 
leir  út  i  liöíin.  svo  ójöfnurnar  á  mararbotni  iiverfa  smátt  og 
smátt,  þar  við  bætast  leifar  óteljandi  smádýra,  sem  siga  til 
botns,  þaragróður,  skeldýr  og  kórallar.  ennfremur  eldfjalla- 
aska  og  dust  það.  sem  berst  með  vindum  út  frá  löndunum. 
Pað  er  þó  töluverður  munur  á  botnleðjunni  i  útliafsdjúpum 
og  i  grunnsævi;  grjót,  sandur  og  möl  kemst  mjög  sjaldan 
langt  út  frá  landi  nema  þegar  það  berst  með  isjökum,  þangi 
eða  rekavið. 

Við  strendur  Islands  uppi  undir  Hæðarmáli  eru  sker  og 
rif,  flúðir  og  íiesjur  mjög  algengar,  en  þegar  kemur  út  á 
nokkuð  dýpi  til  muna,  eru  klettar  fremur  óalgengir  á  sæv- 
arbotni,  þvi  alt  er  hulið  sandi  og  leir.  í*ó  eru  klappir  og 
stórgrýti,  ójöfnur  og  urðir  á  stöku  stað  á  10 — 20  faðma  dýpi 
og  nokkru  neðar  t.  d.  á  Vestra-  og  Syðrahrauni  i  Faxallóa, 
við  Kolluál  á  Breiðafirði,  á  Húnallóa  og  viðar;  einnig  er 
mælt  að  harðar  klappir  séu  sumstaðar  i  botni  á  neðansævar 
hryggnum  milli  Islands  og  Færeyja.  Par  sem  harðar  straum- 
rastir  eru  á  botni,  i  sundum  milli  eyja,  og  sumstaðar  fram 
með  landi,  berst  leir  og  sandur  burt,  svo  klöppin  ber  verður 
eftir.  Hafisar  hafa  einnig  borið  möl  og  stórgryti  langt  iit 
á  grunnsævisflötinn  og  dreift  þvi  um  sjáfarbotninn,  og  all- 
víða  hafa  jöklar  á  isöldu  ekið  á  undan  sér  stórum  grjót- 
röstum  i  sjó  fram  og  myndað  malaröldur  og  hóla  á  marar- 
botni,  en  þetta  nær  sjaldan  langt  rit,  varla  lengra  en  rúma 
mihi  frá  anne.sjum  þar  sem  lengst  er  og  eigi  niður  fyrir 
50 — 60  faðma  dýpi.  Leðja  er  þó  viðast  á  botni  þegar  nokk- 
uð  kemur  út  fyrir  landsteinana  eða  þá  leir  og  sandur  og 
sumstaðar  á  blettum  skeljasandur  eða  skeljamulningur.^) 
-Jökulárnar  á  íslandi  bera  mikil  kynstur  af  sandi  og  leir  til 
sævar  og  hafa  fylt  alla  íirði,  sem  verið  hafa  á  suðurströndu 
land.sins,   og  eru  þar  nú   eintómir  sandar  og  gruun  lón  þar 


^l  f  etta  er  nákvæmlega  sýnt  á  hinnm  nvju  sjó-  og  iiskiveiðakortum 
frá  austur-  og  suðurströndu  Islands  (Landfræðissaga  IV,  hls.  317 — 318). 


Sævavbotn.  15 

sem  áruar  renna  til  sævar.  Af  því  jökulvatn  jafnan  er  leöju- 
meira  en  bergvatn,  hafa  allir  þeir  lirðir,  sem  jökulár  renna 
i,  grynkað  fj^'r  en  aðrir  firðir  og  hin  smágjörvasta  leðja 
berst  langt  út  í  sjó  og  sezt  til  botns  margar  mílur  frá  ár- 
m\'nnunum.  Pannig  hafa  árnar  sumstaðar  myndaö  grvnn- 
ingar  langt  fram  meö  lancli  t.  d.  Löngufjörur  við  Staðar- 
sveit.  Straumar  bera  lika  oft  árburð  með  ströndum  fram. 
og  sezt  þá  leirinn  og  sandurinn  i  afdrep  bak  við  höfða  og 
nes.  fyllir  upp  vikur  og  myndar  nýtt  land,  sumt  berst  á  sjó 
út,  en  þó  sjaldan  mjög  langt  frá  landi. 

Eftir  að  menn  fóru  að  kanna  úthöíin  með  grunnsökku. 
hafa  menn  orðið  margs  visari  am  botnleðjuna  i  djúpinu.  og 
hafa  séð,  að  hún  er  af  ýmsu  tagi  og  er  að  flestu  frábrugðin 
botnmyndunum  á  grunnsævi.  Leir  og  sandur,  sem  árnar 
bera.  ná  ekki  út  í  mardjúpin  miklu.  en  staðnæmast  nálægt 
landi  á  tiltöhilega  grunnum  sæ.  I  efsta  lögum  sævarins 
liíir  urmull  af  smádýrum  og  smájurtum  hinna  lægstu  íiokka 
innan  um  lirfur  stærri  sædýra,  hrogn  ýmsra  fiska  o.  H. 
Allar  þessar  lifsagnir  (plankton)  hafa  mikla  þýðingu  i  bú- 
skap  náttúrunnar.  fvrir  lif  fiska,  íiskigöngur  og  á  margan 
annan  hátt.  Flestar  þessar  lifsagnir  eru  útbúnar  með  ör- 
smáum  skeljum  eða  kuðungum,  sem  sökkva  til  botns  þegar 
lífsveran  hverfur.  MikiU  hluti  af  botnleðju  úthafanna  er 
því  samsettur  af  skeljum  hinna  lægstu  dyra  og  jurta,  þær 
eru  flestar  svo  litlar,  að  eigi  er  hægt  að  greina  hinar  ein- 
stöku  nema  i  sjónauka,  en  mergðin  er  svo  ógurlega  mikil. 
að  þær  mynda  þykk  jarðlög  og  hafa  tekið  mikinn  þátt  i 
myndun  jarðarskorpunnar.  Botnleðja  sú,  sem  næst  er  lönd- 
unum,  er  að  miklu  leyti  upprunnin  frá  sundurskiftum  berg- 
tegundum,  sem  verða  að  rauðura,  bláum  og  grænum  leir- 
tegundum.  Pessi  landleðja  (terrigene  scdimente)  tekur  yfir 
22"/o  af  öllum  sævarbotni  á  jörðunni.  A  dypra  sæ  eru  smá- 
skeljar  úr  kalki  og  kísil  aðalefni  botnleðjunnar.  Kalkskelj- 
arnar  eru  annaðhvort  holótt  kalkhús  af  teygjudyrum  (fora- 
minifera),  einkum  af  kyni  þvi,  er  heitir  glohigerina  eða  þá 
sumstaðar  skeljar  af  vængjasniglum  (pteropoda),  þessi  kalk- 
leðja    tekur    yhr    34"/<>    af    mararbotni.     Pá   eru    kisilskeljar 


16 


Sjóniin  kringum  Ísland. 


sumstaðar  af  örsmáum  þaraögnum  (diatomeœ)  eða  af  grind- 
dýrum  (radiolaria);  þær  taka  yíir  9^0  af  sævarbotni.  A 
liinu  mesta  dypi,  sem  tekur  yíir  35^/o  af  flatarmáli  út- 
liafanna,  hverfa  einnig  þessar  dýra-  og  iurtaleifar  að  mestu 
leyti.  þar  er  þvi  nær  eintúmur  rauður  leir,  kalklaus 
eða  nærri  kalklaus  Kolasýran  i  sjónum  veröur  þvi  meiri 
sem  neðar  dregur  og  leysir  hún  sundur  öU  kalkefni. 
Hinn  rauði  leir  í  úthafsdjúpunum  er  kalklausar  eptirstöðvar 

af  dyra-  og  jurta- 
leifum,  sem  siga  til 
botns;  i  norðurhluta 
Atlantshafs  er  hann 
eigi,nær  aðeinsnorð- 
ur  að  40*^'  n.  br.  og 
er  varla  ofar  en  á 
2000  faðma  dýpi. 
Innan  um  þessar 
ýmsu  tegundir  af 
botnleðju  eru  viða 
agnir  af  eldfjalla- 
ösku,  gjalli  og  vikur, 
og  verða  þessar  eld- 
gosamenjar  sumstað- 

ar  yíirgnæfandi. 
Sumstaðar  hafa  i 
leðjunni  myndast 
hnúðar  af  brúnsteini 
( manyansuperoxyd)  og  viða  eru  þar  hákarlstennur  og  fisk- 
kvarnir  o.  íi.,  er  sjóarefnin  eiga  örðugt  með  að  sundurleysa. 
I'á  má  ennfremur  geta  þess,  að  stórgrýti  er  allviða  á  botni 
hinna  norðlægu  hafa  á  víð  og  dreif,  bæði  i  djúpsævi  og 
grunusævi,  og  hefur  það  borist  með  isjökum  langar  leiðir 
frá  liinum  isþöktu  heimsskautslöndum  bæöi  á  isöldu  og 
siðar;  á  sama  hátt  hafa  strandaskeljar  einnig  dreifst  yfir 
djúpin. 

Vér    skulum    þvi    næst    skýra   nokkuð    nánar  frá  botn- 
myndunum  i  hOfunum   kringum  Island,   eptir  þvi  sem  upp- 


8.  mynd.     Teygjudýr   (foraminifera),    mjög 
stækkuð.     1.  Orbulina      2.  Globigerina.    3.  Ro- 
talia.     4.  Polystomella.     5.  Calcarina. 


Sævarbotn.  17 

götvast  heíir  við  hinar  nýjustu  rannsóknir.^)  Grunnsævis- 
botnmyndanir  með  sandi  og  landleðju  ýmislegri  ná  aðeins 
yíir  grunnsævispallinn  sjálfan  og  eru  kalkefni  í  þeim  til- 
tölulega  mjög  lítil  (0,01 — 0,35^/o)  eins  og  i  leirnum  á  landi, 
Fyrir  neöan  hundrað  faðma  dýpi  tekur  við  grár  djúpsævar- 
leir  og  nær  hann  víðast  niður  að  500  faðma  dýpi  og  sum- 
staðar  lengra.  f  essi  Ijósgrái  leir  myndar  viðast  breiða  rönd 
fyrir  utan  pallinn  og  tekur  yfir  allan  hrygginn;  lengst  nær 
hann  út  til  hafs  f\'rir  Austurlandi,  en  skemst  fyrir  sunnan, 
þxi  þar  er  snardýpi  mest.  Kalkefni  í  þessum  leir  eru  nokkuð 
meiri  (0,26 — 6,14^0),  og  aukast  þau  er  neðar  dregur.  Pk  kemur 
frá  500  faðma  dýpi  niður  að  1000  föðmum  mógrár  leir 
(Overgangsler)  og  breiðist  hann  mest  iit  fyrir  sunnan  Island. 
Á  þúsund  faðma  dýpi  tekur  við  «globigerina«-leir,  þó  hann 
sé  á  stöku  stað  grynnra  eins  og  t.  d.  á  B-eykjaneshryggn- 
um,  oftast  er  þessi  leirtegund  30  mílur  frá  landi;  leirinn  er 
vanalega  Ijósmórauður  og  kalkríkur  (467o),  en  kalkefnin 
minka  er  neðar  dregur,  niður  að  rauða  úthafsleirnum,  sem 
er  því  nær  kalklaus,  en  sá  leir  er  hvergi  nærri  íslandi.  Kalk- 
efnin  minka  þannig  tiltölulega  upp  og  niður,  nærri  landi 
blandast  landleðjan  saman  við  og  verður  yfirgnæfandi  yíir 
leifar  kalkskelja  af  smádýrum,  svo  verður  aftur  miklu  meira 
af  þeim,  en  neðar  lej^sir  kolsýran  þær  í  sundur,  svo  kalk- 
efnin  hverfa  á  hinu  mesta  dýpi. 

Gosgrjótsmenjar,  aska,  gjall  og  hraunmulningur  smá- 
gjör,  eru  eðlilega  mestar  á  mararbotni  nærri  eldfjallalönd- 
um,  kringum  ísland,  Færeyjar  og  Jan  Mayn,  en  þær  taka 
líka  yíir  allan  hrygginn  milli  íslands  og  Færeyja  og  hljóta 
þær  bergtegundir  að  eiga  uppruna  sinn  á  hryggnum  sjálf- 
um,  en  eru  ekki  aðkomnar;  þetta  með  öðru  sy'nir,  að  hrygg- 
urinn  er  iir  brunagrjóti  einsog  löndin,  sem  hann  liggur  á 
milli.  Eins  er  mikill  muhiingur  af  gosgrjóti  á  hryggnum 
milli  íslands  og  Grænlands,  en  þar  er  þó  víða  jökulgrjót 
og    jökulleðja    ofan    á,    sem    berst   með  hafísum  frá  austur- 


*)  Sérstaklega  á  Ingólfs-leiðangrinum,  sem  Danir  gjöröu  út  á  ár- 
unum  1895  og  1896.  O.  B.  Böggild:  Havbundens  Aflejringer  (Den 
ílanske  Ingolf-Expedition  1,^  Kbh.  1899  bls.  1-86  4«). 


18 


Öjórinn  kringum  Island. 


strönd  Grænlands.  Hinir  stærri  steinar,  sem  sumstaðar  eru 
á  víð  og  dreif  um  sævarbotninn  nærri  íslandi,  eru  líka  af 
grænlenzkum  uppruna,  bornir  meb  isum,  stöku  steinar  innan 
um  eru  þó  komnir  frá  Islandi.  Oft  er  utan  á  steinunum 
þunn  skán  af  mangani  og  járni. 

Smádýraleifarnar  ibotnleðjunni  kringumlsland  eru  íiestar 
af  teygiudýrum  (foraniinifera)  og  er  lang  mest  af  kyninu  »globi- 
gerina«,  þó  aðrar  tegundir  allmargar  séu  innan  um  og  sam- 
an  við.  Leifar  stærri  skelja  og  kuðunga  eru  fremur  fá- 
gætar  i  djúpum  sjó,  en  þeim  fjölgar  er  nær  dregur  landi; 
kísilskeljar  af  grinddýrum  og  þaraögnum  eru  sjaldgæfar,  en 
nálar  kísiisvampa  algengari;  yíirleitt  fjölgar  þó   kisilögnum 


4.  mynd.     Kalksnúðar  (kokkólítar  og  kokkósphærur).     1000 
sinnum  stækkaðir. 

er  fjær  dregur  landi.  I  botnleðjunni  er  viða  urmuU  af  ein- 
kennilegum,  örsmáum,  íiatvöxnum  kalksnúðum  (kokkolitar  og 
kokkósphærur),  sem  menn  ekki  vita  með  vissu  hvað  er,  sumir 
halda,  að  þeir  séu  myndaðir  við  samdrátt  óorganiskra  efna, 
án  þess  nokkur  lífsvera  haíi  verið  við  þá  bundin,  aðrir  ætla, 
að  þeir  séu  lifsverur  á  lægsta  stigi.^)  I  kalk-  og  kritar- 
myndunum  eldri  jarðlaga  er  lika  hinn  mesti  urmull  af  þess- 
um  kalksnúðum. 


^)  Meðal  vísindamanna  hefir  verið  mikiU  ágreiningur  um  Jþessar 
kalkagnir,  Huxley  rannsakaði  þær  1868  fyrstur  og  hélt  þær  stæðu  í 
nánu  sambandi  við  lifkvoðukekki  á  mararbotni,  er  hann  kallaði  djúp- 
líf  (Bathybius);  en  Hiickel  ætlaði  síðar  að  þessir  lífkvoðukekkir  væri 
frumskapnaður  og  grundvöllur  alls  lífs;  nú  eru  menn  þó  horfnir  frá 
heirri  skoðun. 


Salt  í  sjónum.  19 

2.     Eðli  sjóar. 

Saltið  í  sjónum.  Sjúriun  er,  eins  og  allir  vita,  saltur 
og  údrekkandi,  saltbragðið  er  þó  eigi  hreint,  en  með  bitr- 
um  afkeimi  eða  væmið,  af  þvi  smáskamtar  af  allskonar  bitr- 
um  efnum  og  sundurleystum  dýra-  og  jurtaleifum  eru  bland- 
aðir  saman  við.  Menn  hafa  i  sjó  fundiö  örlitið  af  nærri 
helmingi  aUra  framefna  sem  til  eru.  Langmest  er  þó  af 
matarsalti  (klórnatrium)  í  sjónum,  af  öðrum  söltum  er  að- 
eins  litill  vottur.^)  I  úthöfum  er  saltmegni  sævar  viöast 
mjög  svipað  um  alla  jörðina.  vanalega  kringum  3^/2"/o,  i 
innhöfum,  sem  mörg  lijót  renna  i,  er  saltmegnið  þó  oft 
miklu  minna  á  yfirborði,^)  einkum  i  norðlægum  innhöfum, 
sérstaklega  i  leysingum  á  vorin,  en  á  djúpinu  er  vatnið  þar 
saltara.  Miklir  hafisar  hafa  og  áhrif  á  saltmegni  sjóar,  þó 
fer  saltmegnið  i  Norðurishafi  fjarri  ströndum  aldrei  niður 
úr  37o.  Saltmagn  sjóar  kringum  Island  er  svipað  eins  og 
annarstaðar  i  Atlantshafi,  þó  dálitill  munur  sé  fyrir  sunnan 
og  norðan,  vestan  og  austan  landið;  þá  er  saltmegnið  og 
minna  á  fjörðum  og  flóum  og  nærri  landi  heldur  en  úti  á 
rúmsjó  vegna  ánna  og  leysingarvatnsins,  sem  í  sjó  rennur. 
Út  af  Faxaflóa  er  saltmegniö  vanalega  um  3,5  ^/o  og  litið 
þar  yfir,  en  inn  á  Faxaflóa  dálitið  minna,  3,46  ^o,  og  við 
Reykjavik  S^í^jo.^)  Uppi  undir  Suður-  og  Suðausturlandi  er 
saltmegnið  á  yfirborði  kringum  3.52  *^/o,  en  nokkru  dýpra 
3,55*^/0,  fast  við  ströndu  er  saltmegnið  vegna  fljótanna  þó 
eigi  meira  en  2,6 — 3,4*^/o.  Næst  ströndu  getur  ferska  vatnið  úr 
ánum  all-lengi  haldist  óblandað  ofan  á.  Sumstaðar  eru  vatns- 


*)  Hin  helztu  sölt  í  sjó  auk  matarsalts  eru:  klórmagnesium,  bitter- 
salt  (magnesiumsulfat),  gips  (kalciumsulfat),  klórkalíum,  brommagnesí- 
um  o.  m.  fl.  Um  efnin  i  .sjónum  hafa  helzt  ritað:  G.  Forchhammer: 
Om  Sövandets  Bestanddele  og  deres  Fordeling  i  Havet.  Kbhvn.  1859 
4".  Un  the  composition  of  sea  water  (Philos.  Transactions.  London 
1865.  Vol.  155,  bls.  203—262).  Justus  Roth:  Allgemeine  und  chem- 
ische  Geologie.    Berlin  1879,  I,  bls.  490-531. 

-)  í  Svartahafi  er  saltmegni  á  yíirborDi  1,^  til  I^^/q,  í  Eystrasalti 
l./'/o  til  O.j'Vo  og  jafnvel  niinna. 

')  H.  Tomöe. 

2* 


20  Sjórinn  kringum  ísland. 

miklar  uppsprettur  með  fersku  vatni  á  mararbotni,  einkum 
þar  sem  hraun  ganga  i  sjó  fram  t.  d.  á  Reykjanesskaga. 
A  stöku  stað  eru  hverar  og  laugar  á  mararbotni,  sem  koma 
i  Ijós  viö  stórstraumsfjöru,  svo  er  t.  d.  sumstaðar  á  Breiða- 
fjarðareyjum.  Pegar  dregur  upp  með  Austurlandi  fer  salt- 
megnið  að  verða  nokkuð  minna  3,4 — 3,3^0,  smáminkar 
norður  að  ísröndinni  við  Austurströnd  Grænlands  og  verður 
þar  um  3,2^0.  Pegar  dregur  niður  í  djúpið,  er  vanalega 
nokkuð  saltara,  saltmegnið  3,5°/o  eða  nokkru  meira  og 
breytist  þar  lítið,  þó  er  mismunurinn  á  saltmegni  á  yfir- 
borði  og  i  djúpi  sjaldan  mikill.  Vatnið  í  Golfstraumnum 
er  saltara  'en  vatnið  i  Pólstraumnum.  Ef  dregnar  eru  á 
uppdrætti  linur  gegnum  alla  staði  á  yfirborði  sævar  með 
sama  saltmegni  (isohalinur),  takmarkar  seltulinan  3,5  Golf- 
straumsvatn,  en  sjór  með  minna  salti  stafar  úr  heimskauts- 
hafi.  þar  sem  isar  bráðna.^)  Saltmegnið  fyrir  norðan  land 
er  þvi  nokkuð  breytilegt  eftir  þvi  hve  mikil  yfirráð  Irminger- 
straumurinn  hefir. 

Par  sem  sjór  gufar  upp  af  fjörusteinum  verður  oft  eftir 
hvit  saltskán  á  grjótinu,  og  að  þvi  er  Gylfaginning  segir, 
sleikti  Auðhumla  salta  hrimsteina.  I  heitum  löndum  er  salti 
stundum  náð  úr  sjó  með  þvi  að  veita  sjónum  i  grunnar 
gryfjur  og  láta  hann  gufa  þar  upp;  í  köldum  löndum  (t.  d. 
við  Hvitahafið)  er  sjórinn  látinn  frjósa  í  svipuðum  gryfjum ;  is- 
inn  er  nærri  saltlaus  og  er  tekinn  burt,  en  salt  er  soðið  úr 
pæklinum  sem  eftir  verður.  Líklega  hefir  saltsuða  verið 
framin  á  svipaðan  hátt  til  forna  á  íslandi  og  er  hún  viða 
nefnd  i  máldögum  og  gömkim  bréfum;  þess  er  getið,  að 
bændur  höfðu  alment  saltgjörð,  kirkjur  áttu  saltfjörur  og 
leiguliðar  á  sævarjörðum  áttu  að  borga  eftir  jarðir  sinar  svo 
og  svo  margar  vættir  af  salti,  sumstaðar  er  eftirgjaldið  mælt 
i  saltskjólum  og  saltbelgjum.  íslendingar  hafa  þá  sjálfir 
aflað    sér    þess    salts,    sem    þeir  þurftu,  úr  sjónum,  og  hafa 


^)  Um  saltmegni  sjóar  kringum  ísland,  sjá  M.  Knudsen:  Hydro- 
grafi  (Ingolf-Expeditionen  I.  Kbhavn  1898).  H.  Tornöe:  Om  Salt- 
holdigheden  af  Vandet  i  det  norske  Nordhav.  (Den  norske  Nordhavs- 
Expedition  1876-1878.    I, 


Lofttegundir  í  sjó.  21 

landnámsmenn  þegar  kunnað  aðferðina,  er  þeir  koma  frá 
Noregi.  Saltgjörð  mun,  einsog  mörg  önnnr  manndáð,  hafa 
lagst  niður  seinast  á  15.  öld,  og  það  sézt  á  ýmsum  ritum, 
að  Islendingar  eftir  það  i  tvær  aldir  átu  ílestan  mat  salt- 
lausan.  Saltsuða  heíir  eigi  verið  tekin  upp  siðan  á  þann 
hátt  sem  fyrr  var  og  aldrei  til  verulegs  gagns.  A  18.  öld 
var  þó  reynt  að  nota  hveri  til  saltsuðu,  og  var  hin  helzta 
tilraun  gerð  á  Reykjanesi  við  Isafjarðardjúp,  þar  var  höfð 
saltbrensla  á  hverum  á  árunum  1773 — 1796  og  borgaði  sig 
ekki.i) 

Lofttegundir  eru  alstaðar  blandaðar  saman  við  sjó- 
inn,  einkum  andrúmsloft  og  kolsýra.  Inntak  sævarins  af 
lofti  stendur  i  nánu  sambandi  við  hitann  og  því  kaldari 
sem  sjórinn  er,  þvi  meir  drekkur  hann  i  sig  af  lofti;  loft- 
inntak  sævarins  er  þvi  yfirleitt  mest  á  botni,  þvi  þar  er 
kaldast.  Loftið  i  sjónum  er  þó  annað  að  efnaskiftingu  en 
andrúmsloftið,  þar  er  tiltölulega  miklu  meira  af  siirefni  eink- 
um  á  yfirborði,  en  það  minkar  er  neðar  dregur  i  sjóinn,  þó 
eigi  alveg  regkilega.-)  Petta  hefir  hina  mestu  þýðingu  fyrir 
alt  dýralif  i  sjónum;  súrefnið  er  meira  i  kaldari  höfum  en 
hinum  heitari  og  fiskigrúiun  i  Norðurhafi  kringum  Island 
hefir  að  þvi  leyti  ágæt  lifsskilyrði. 

Litur  sjóarins  getur  af  ýmsum  ástæðum  verið  nokkuð 
mismunandi,  vanalega  er  sjórinn  blár  eða  grænn  eða  með 
einhverjum  litblæ  þar  á  milli.  A  grunnum  sæ  hefir  botninn 
dálitil  áhrif  á  litinn  og  eins  má  sjá.  að  útlit  sjóar  breytist 
nokkuð  með  veðri  og  skýjafari,  þannig  að  sævarliturinn 
gránar  eða  verður  óhreinni.  Blágrænan  mun  mega  kalla 
aðallit  sjóarins,   en   grænn   blær  eða  grágrænn  er  almennur 


•)  P.  Th.  Ferðasaga  frá  Vestfjörðum  (Andvari  XIV.  1888,  bls.  69 
-73). 

'-)  Hlutfallið  milli  ^súrefnis  og  köfnunarefnis  í  andrúmsloftinu  er 
21:79,  í  yfirborði  sævar  er  hlutfallið  nálægt  34:66.  H.  Tornöe  fann 
fyrir  sunnan  70"  n.  br.  meðal-súrefnis-innihald  loftsins  í  sjónum  B4:,^"Jo 
og  norðar,  á  70—80»  n.  br.  Só,^^''lo,  mest  36,7''/o,  miust  Sl.i^/o;-  meðaltal 
33,9''/o.  Nánar  um  loftið  i  sjónum  nærri  Islandi.  má  lesa  i  ritum  M. 
Knudsens  og  H.  Tornöes  1.  c. 


22  Sjórinn  kringum  Ísland. 

i  norðurhöfum  kringum  Island,  þó  sjórinn  oft  lika  sé  blár 
eða  blágrænn  eða  þá  grænn  með  bláleitari  rákum.  Sjóar- 
lifcurinn  heíir  eigi  verið  visindalega  rannsakaður  við  Island, 
en  á  skipaleið  frá  Skotlandi  til  Grænlands,  skamt  fyrir  sunn- 
an  ísland  (á  59^  n.  br.),  hefir  liturinn  verið  athugaður^)  og 
er  hann  nokkuð  breytilegur  bæöi  eftir  árstima  og  árferði. 
Eftir  þessum  athugunum  sýnist  það  vera  reglan,  að  sjór 
sé  blárri  á  vetrarmánuðum,  en  grænleitari  á  sumrum,  græni 
liturinn  færist  yíir  haíið  með  hitanum.  Sumir  liafa  haldið 
að  heitara  vatnið,  er  að  sunnan  kemur  með  Golfstraumi, 
væri  blárra,  en  kaldara  vatnið  að  norðan  grænna,  en  þessar 
athuganir  styðja  eigi  þá  skoðun.  I  græna  vatninu  sýnist 
vera  meira  af  örsmáum  jurtum  (diatomeum)  og  smádýra-ögn- 
um  og  halda  sumir,  að  græni  liturinn  standi  i  sambandi 
við  það,  að  hafið  grænki  á  sumrum  einsog  landið  af 
æxlun  og  þróun  lífsins  við  yl  sólarinnar.  í^etta  er 
þó  enn  svo  litið  rannsakað,  að  menn  vita  ekki  fulla 
vissu  á  orsökum  til  litbreytinga  í  úthöfum,  og  skoðanir 
manna  eru  i  því  efni  mjög  á  reiki.  Stundum  fær  sjórinn 
annan  lit  á  blettum  eða  á  stóru  svæði,  getur  orðið  rauður, 
hágrænn  eða  gulur,  og  er  orsökiu  til  þess  nærri  altaf  smádýr 
og  jurtir,  sem  af  einhverjumástæðum  hafa  tímgast  stórkostlega 
og  gefa  sjónum  lit  sinn  sakir  mergðarinnar,  þó  hver  einstakl- 
ingur  sé  svo  litill,  að  hann  sjáist  ekki  með  berum  augum  heldur 
aðeins  i  sjónauka.  Blóðsjór  hefir  oft  sézt  við  Island,  en  það 
hefir  sjaldan  verið  fært  i  letur  nema  á  17.  öld,  þegar  menn 
töldu  slikt  fyrirboða  merkilegra  viðburða.  Blóðlitur  þessi  hefir 
eflaust  komið  af  fjölgun  smádýra  eða  jurta  i  sjónum.  Eg 
set  hér  til  dæmis  og  athugunar  frásögn  annála  um  tvo  slika 
atburði,  en  þess  er  miklu  oftar  getið:  1649  »um  haustið 
sást  á  sjó  vestra  blóð  mikið  nærri  viku  sjáfar,  svo  að  skip 
og   árar  lituðust  af  því«.^)     1712.    »Fyrir  Reykjaströnd  við 


')  K.  J.  V.  Steenstrup:  Overfladevandets  Varmegrad,  Salt- 
mængde  og  Farve  i  Átlanterhavet  paa  c.  59°  n.  Br.  (Vid.  Meddel.  fra 
Naturh.  Foren.  1877-78,  bls.  209-21). 

^)  Fitjaannáll. 


Maurildi.     Gagusæi.  23 

Skagafjörð  sást  blóðlitur  á  sjóniim  alt  frá  landi  og  svo 
langt  fram  á  sjóinn,  að  menn  héldu  viku  sjóar  og  eins  lika 
i  tveim  stöðum  á  Vestfjörðum,.  sem  var  Alptaíirði  og  Seyðis- 
firði  og  blóðlifrar  sáust  við  landsfjöruna,  árar  sem  við  var 
róið  syndust  roðnaðar.  Seyðisfjörður  sýndist  i  öðru  sinni 
um  nótt  með  eldslit.  það  var  litlu  fyrr  en  blóðliturinn  sást 
á  sjónum«.^) 

Maurildi  í  sjó  þekkja  allir,  sem  um  sjó  hafa  farið  í 
dimmu,  bæði  í  kjölfari  skipa  og  af  árum  báta,  sem  róið  er 
i  góðu  veðri.  Nú  vita  menn,  að  bjarminn  og  glampinn  í 
sjónum  stafar  af  óteljandi,  lýsandi  smádýrum,  sem  urmull  er 
af  í  vatninu;  Ijós  þeirra  er  vanalega  livitt  eða  bláleitt, 
sjaldnar  grænt,  gult  eða  rautt.  Fjöldi  af  sjódýrategundum 
lýsir  í  myrkri  og  er  Ijósið  hjá  jmsum  kynjum  bundið  við 
ýms  líffæri,  sum  senda  frá  sér  stöðugt  Ijós,  önnur  snögga 
Ijósglampa.  Glampinn  í  sjónum  getur  verið  mjög  mismun- 
andi  og  stundum  orðið  svo  mikill,  að  bylgjurnar  sýnast 
nærri  í  báli.-) 

Gagnsæi  sævarins  er  mjög  mismunandi,  sumstaðar  og 
stundum  kemst  Ijósið  lengra  niður  en  vant  er,  eða  þá  styttra, 
svo  eigi  er  hægt  að  gefa  neina  fasta  reglu  fyrir  þvi.  Ljósið 
kemst  þó  varla  lengra  en  2 — 300  fet  niður  í  sjóinn,  þar  f^^rir 
neðan  er  niðamyrkur  og  oftast  sézt  ekki  nærri  svo  langt 
niður.  Aíl  Ijóssins  kemst  ekki  langt  niður  i  sævardjúpið  og 
heíir  það  hin  mestu  áhrif  á  niðurskipun  dýra-  og  jurtalifs- 
ins  i  sjónum.  Gagnsæi  sjóarins  er  mjög  breytilegt  eftir  þvi, 
hve  hreinn  hann  er;  þegar  sjórinn  er  fuUur  af  smáögnum, 
getur  hann  ekki  verið  tær,  jafnvel  þó  hinar  einstöku  agnir 
séu  svo  smáar,  að  þær  sjáist  ekki  með  berum  augum.  Undir 
einstöku  kringumstæðum  kemur  það  fyrir,  að  sjórinn  á  stærra 


')  Hestsannáll.  O.  01avi|us  sá  1776  rauðan  sjó  í  Mjóafirði  eystra 
(Oekonom.  Rejse  igjennem  Island  bls.  557),  og  á  seinni  árum  hefir 
blóðsjór  sézt  við  og  við  ej'stra  (Isafold  1905,  bls.  278). 

^)  fað  mú  vera  að  mikið  maurildi  í  sjó  hati  verið  grundvöUur 
kynjasögu  þeirrar,  er  Líka-Lodinn  sagði  frá,  um  eld  með  bláum  loga, 
er  þeir  sigldu  j'fir.  Grönlands  historiske  Mindesmærker  II,  bls.  656, 
€61  og  662. 


24  Sjórinn  kringum  Ísland. 

eöa  minna  svæði  er  óvanalega  gagnsær,  af  hverju  sem  það 
kemur.^) 

Hiti  sjóaríns.  Eins  og  fyrr  var  getið,  nær  sólarljósið 
ekki  meir  en  2 — 300  fet  niður  i  sjóinu  og  geislarnir  verma 
þvi  aðeins  efsta  lag  sævarins  beinlinis.  Hitaleiðslan  frá  efsta 
lagi  til  annara  neðri  laga  er  litil,  því  vatn  er  mjög  slæmur 
hitaleiðari;  bylgjuhreyíing  sjóarins  jafnar  hitann  nokkuð  og 
þar  sem  uppgufan  er  mikil  i  heitum  höfum,  verður  yíir- 
borðsvatnið  saltara  og  þyngra,  sígur  þvi  niður  á  við  og  ber 
með  sér  hita,  en  öll  þessi  áhrif  ná  þó,  að  menn  halda,  ekki 
lengra  heldur  en  4 — 500  fet  niður  á  við.  í  yíirborði  hinna 
heitu  hafa  er  sjóarhitinn  mjög  litlum  breytingum  undirorp- 
inn  árið  í  kring,  en  hitamismunurinn  eftir  mánuðum  og 
árstimum  verður  meiri  eftir  þvi  sem  norðar  dregur,  en  þó 
aldrei  nærri  eins  mikill  einsog  munur  lofthitans  á  landi. 
I^etta  sbendur  i  nánu  sambandi  við  hina  miklu  úthafsstrauma 
sem  siðar  mun  getið.  Við  ísland  er  hiti  sævarins  miklu  meiri 
en  við  mætti  búast  eftir  legu  landsins,  og  hefir  sjóarhitinn 
svo  mikil  áhrif  á  loftslag  og  jurtalif  á  Islandi,  að  landið 
yrði  óbyggilegt,  ef  hann  minkaði  að  nokkrum  mun. 

Svo  telja  menn,  að  ársmeðalhita  sævarins  sé  varið,  að 
6  stiga  jafnhitalina  gangi  sunnan  við  ísland,  en  7^  eru  litlu 
sunnar,  við  Austfirði  er  3 — 4"  meðalhiti  og  tæpar  3"  viö 
Langanes.  Fyrir  Vestfjörðum  og  Norðurlandi  er  sjór  til- 
tölulega  mjög  heitur,  þar  er  meðalhiti  ársins  4 — 5*^,  en  þegar 
dregur  austar  verður  kaldara,  og  fyrir  austan  Langanes 
verður  meðalhitinn  aðeins  2 — 3^,  af  þvi  pólstraumskvísl 
kemur    þar    niður.     Frá  Vestfjörðum  upp  til  Grænlands  er 


^)  í'ess  er  getið  á  Vestfjörðnm,  að  sjórinn  varð  frá  því  kl.  9  um 
morguninn  13.  mai  1642  i  tvo  daga,  fyrir  utan  annes,  svo  gagnsær  og 
skínandi,  að  skeljar  og  smásteinar  á  botninum  sáust  á  40  faðma  dýpi, 
og  það  svo  hlutir  þessir  sýndust  ekki  vera  meira  en  í  þriggja  feta 
fjarzka  frá  hlið  fiskibátanna.  eu  þegar  fiskimenn  sáu  þetía,  urðu  þeir 
svo  hræddir,  að  þeir  þegar  reru  i  land  og  fluttu  fregnina  um  alla 
bygðina  (Landfræðissaga  II,  bls.  149).  f  ó  eitthvað  sé  ef  til  vill  orð- 
um  aukið  um  dýptina  í  frásögu  þessari,  þá  er  hún  allmerkileg,  og  væri 
gaman  að  vita,  hvort  slíkt  hefði  oftar  sézt. 


Hiti  sjóar. 


25 


jafnt  minkandi  meðalhiti  frá  5°  til  O^  og  -r-  1*^  við  ísröndina. 
Töluverður  munur  er  á  sumri  og  vetri,  þó  hann  sé  í  raun- 
inni  miklu  miuni  en  ætla  mætti.  I  ágústmánuði  er  meðal- 
hiti  sævar  á  yíirborði  fyrir  sunnan  ísland  11",  fyrir  vestan 
og  norðan  8 — 10",  fyrir  Austurlandi  6 — 7".  I  marzmánuði 
er  sævarhitinn  fyrir  sunnan  land  3 — 4",  að  austan  ^/2 — 1" 
og  að  norðan  og  norðvestan  1",  þá  er  kuldinn  frá  hinum 
grænlenzka  hafísgarði  miklu  nær.  Nokkrar  breytingar  verða 
þó  á  þessu  eftir  árferði,  í  ísárum  lækkar  sævarhitinn  eðli- 
lega  fyrir  norðan  og  austan  land  meira  en  annars. 

Meðalhiti  sævar^). 


^ 

cð 

^l 

-t^ 

01 

01 

01 

meðal- 

s 
ð 

^ 

a 

oj 

fi 

9 

•B 

--0 

a 

B 

<D 

hiti 

cö 

.<^ 

•■ 

-<:S 

Ph 

rií 

> 

05 

arsins 

<D 

0 

•0 
ö 

<t3 

Stykkisliólmur^ . 

l-s 

O-s 

0.0 

1.9 

4.7 

8-1 '  10.., 

10., 

9., 

64 

3.S 

2.0 

5.0 

Grimsey    

2., 

1-7 

1-0 

1-4 

26 

4.0 

6-6 

7-6 

7.. 

5.6 

4.5 

3., 

3.« 

Berufiörður    .  .  . 

0-4 

0.5 

Oe 

2.0 

3.8 

6.. 

7-9 

7.7 

6.e 

4.4 

2.3 

1.0 

3.e 

Papey    

Oe 

0.4 

O3 

1-3 

2.8 

4.5 

5., 

6.4 

60 

4.2 

2-5 

1, 

3.0 

Vestmannaeyjar 

4-0 

4.0 

4-4 

6., 

7-8 

9.5 

11-0 

10.8 

9., 

08 

5-0 

3-8 

6.9 

Hvað  hita  sjóarins  niður  á  við  snertir,  þá  má  það  heita 
nokkurn  vegin  algild  regla,  að  hafið  er  þvi  kaldara  sem 
neðar  dregur,  en  hitahhitföllin  á  ýmsum  dyptum  eru  þó  all- 
misjöfn  sumstaðar  i  hinum  norðlægari  höfum.  I  hitabelt- 
inu  er  hitinn  á  botni  úthafanna  milli  0"  og  2",  en  í 
kuldabeltinu  getur  botnhitinn  fallið  alt  niður  í  -j-  2". 
Breytingar  á  sævarhitanum  eftir  árstímum  verða  menn  eigi 
varir  við  úr  þvi  komið  er  niður  á  100  faðma  dýpi.  Kalda 
botnvatnið  sígur  hið  neðra  hægt  og  hægt  frá  heimskautum 
að  miðjarðarlinu,  og  heíir  landslag  á  úthafsbotni  allmikil 
áhrif  á  útbreiðski  þess.  Yfirleitt  er  botnhitinn  æði  svipaður 
um  alla  jörðina,  og  f^'rir  neðan  500  faðma  dýpi  gætir  ekki 
mismunar    á    veðurfari    eða    áhrifa    strauma.     Neðansævar- 


1)  í  Stykkishólmi,  Grímsey  og  Papey  1873-1895,  á  Berufirði  1872 
— 1895,  í  Vestmannaeyjum  1877—1895. 


26  Sjórinn  kiingum  Island. 

hryggur  sá,  sem  gengur  frá  Skotlandi  til  Grænlands  um 
Tsland  og  Færeyjar,  heíir  mjög  mikil  áhrif  á  sævarhitann  i 
djúpinu,  hann  er  þröskuldur,  sem  skikir  sævarhita  hins  suö- 
ræna  Atlantshafs  frá  hinu  ískalda  vatni  í  Ishafsdjúpinu.  I 
Norðurhaíinu,  milli  Noregs  og  íslands,  er  hitinn  dýpst  í  trog- 
inu  á  1000  til  1500  faðma  dýpi  -^  l^i  til  -r-  IV;  á  600 
faðma  dýpi  fyrir  norðan  hrygginn  -f-  O'^,^  til  -^  P,  en  fyrir 
suunan  hann  á  sama  dýpi  4-  6^,  á  400  faðma  dýpi  er  enn 
-r-  0^.5  fyrir  norðan  en  +  6- — 7°  fyrir  sunnan  landhrygginn.^) 
Af  hinu  ískalda  botnvatni  kemst  ekki  einn  dropi  suður  fyrir 
hrygginn.  Allur  sjór  miUi  Noregs  og  íslands,  ofan  á  hinu 
kalda  Ishafsdjúpi,  er  heitur  (meir  en  0")  2—400  faðma 
niður,  þó  er  skemra  niður  að  kalda  vatninu  við  austur- 
strönd  Islands  en  við  vesturströnd  Noregs  og  heitur  sjór  er 
ofan  á  öllum  hryggnum.  Svo  fljót  er  hitabreytingin  við 
landhrygginn  á  2 — 300  faðma  dýpi,  að  i  2^2  míki  fjarska 
er  á  sama  dýpi  5'^  hitamismunur,  en  á  yfirborði  er  varla 
^2^  munur.  Hryggur  þessi  hlifir  hinum  syðri  pörtum 
Atlantshafs  frá  kælingu  af  ísköldu  heimskautsvatni  og  hefir 
þannig  mikil  áhrif  á  útbreiðslu  dýra-  og  jurtahfs. 

Par  sem  heitir  og  kaldir  úthafsstraumar  mætast 
eða  skiftast  á  eftir  árstimum,  er  hiti  sævarins  mjög 
breytilegur  í  hinum  efri  lögum  og  oft  heitt  og  kalt 
vatn  á  vixl;  við  ísland  ber  mest  á  þessu  fyrir  norðan  og 
vestan  land,  í  Grænlandshafi,  þar  sem  Pólstraumur  mætir 
kvíshim  úr  Golfstraumi  og  vatnslögin  eru  mismunandi  seltu- 
mikil.  Heita  vatnið  úr  Golfstraumnum  hefir  meiri  mátt  í 
Grænlandshafi  en  við  mætti  búast,  þar  sem  svo  mikið  ísrek 
er  með  Pólstraumnum  gegnum  sundið  milli  Islands  og  Græn- 
lands.  Heita  vatnið  nær  niður  að  botni  sunnan  við  land- 
hrygginn  milli  Grænlands  og  Íslands  og  streymir  yfir  hann 
hið  neðra,  en  hið  kalda  vatn  Pólstraumsins  verður  ofan  á, 
af  þessu  skapast  sambreiskingur  heitra  og  kaldra  laga  og  á 


')  H.  Moiin:    Nordliavets    Dybder,    Temperatur    og  Stremninger. 
Den  norske  Nordhavs-Expedition  II.  Kristiania  1887. 


ÖldvilireyfiBg.  27 

yíirborði  erii  á  straiimamótum  bönd  eða  rákir  með  mismun- 
andi  hita  og  saltmegni.^) 


3.   Ölduhreyfing-  hafsins.    Flóð  og:  fjara. 

Hin  fyrsta  hre^'fiug  sjóarins,  sem  hverjum  manni  kemur 
fvrir  sjónir,  er  bylgjuhreyfingin,  hún  orsakast,  einsog 
allir  vita,  af  vindum,  sem  um  haíið  blása.  I  úthöfum  er 
sjórinn  nærri  aldrei  sléttur  eða  kyrr,  þó  logn  sé,  er  þar  oft- 
ast  stórvaxin  undiralda;  á  höfum,  sem  ná  júr  mikinn  hluta 
jarðar,  eru  mörg  veður  i  senn,  og  aldrei  logn  alstaðar;  yfir- 
borðið  er  þvi  i  sifeldri  hreyíingu,  fjarlægir  stormar  hafa  oft 
skapað  þá  öldu,  sem  ris  á  þvi  svæði,  þar  sem  logn  er  i 
svipinn.  I  fjörðum  og  ilóum  og  fyrir  innau  eyjar  og  sker- 
garða  er  oft  sléttur  sjór,  þó  stór  alda  sé  þegar  út  kemur. 
Sævaríiöturinn  lætur  undanvindgolunni,  semstrýkstyíir  sjóinn, 
og  hrukkast  i  smágárur  undan  golu- 
þunganum,  því  stærri  sem  gárurnar 
verða,  því  meiriviðspyrnufærviud-  ''•■-, 

urinn,  og  þvi  lengur  og  harðar  sem  5.  niynd.  Sjónarvilla  á  bylgju- 
hann  blæs,  þvi  hærri  verða  öldurnar,  hæð ;  ab  hin  sanna  b^-lgjuhæð ; 
þóerhæðþeirrajafnan  innanvissra  ^?^  _^^   sÝmlega   bylgjuhæð, 

■    c  •      i.   1  1  i\r-"        j.  '  meir  entvöfalt  meirieu  rétter. 

jainvægis   takmarka.     Mjog  storar 

öldur  sjást  hvergi  nema  i  úthöfum, 

og  við  Island  eru  þær  vanalega  stærstar  sunnan  og  austan 

við    landið,    þar    sem    alt    úthaíið   horíir  við.     Bylgjuhæðin 

(mismunur  á  bj^gjuhrygg  og  bylgjudal)  er  þó  mikki  minni 

í  sjálfu  sér  en  synist  af  skipi,  þar   er  grundvölku'inn  hre^^f- 

anlegur,  svo  augað  fær  skakka  hugmj'ud  um  hæðina.  Mesta 


')  A.  Hamberg:  Hj^drografisk-kemiska  iakttagelser  under  den 
svenska  expeditionen  till  Grönland  1883  (Bihaug  tiU  K.  Svenska  Vet. 
Akad.  Handlingar  Bd.  9.  no  16.  Stockholm  1884).  H.  E.  Helgesen: 
Um  .sjávarbotninn  og  um  hita  og  strauma  sjávarins  kringum  Ísland 
(Tímarit  Bókmf.  I.  1880,  bls.  65-91).  Geografisk  Tidsskrift  I,  1877. 
bls.  81—87;  II,  1878,  bls.  88—98,  156-157;  111,  1879,  bls.  42-47:  IV,  1880 
bls.  47—60.  Havets  Overfladetemperatur  i  det  Nordlige  Atlanterhav 
og  i  Davisstrædet  (Nautisk-meteorologisk  Aarbog,  árlega  síðan  1896). 


28  Sjórinn  kringum  ísland. 

bylgjuhæb,  sem  eg  veit  til  að  mæld  hefir  verið  við  ísland, 
er  25  fet,^)  en  svo  háar  bylgjur  eru  sjaldgæfar,  bylgjuhæð 
í  úthöfum  er  vanalega  ekki  meir  en  5 — 8  fet;  lengd  hverrar 
bylgju  er  tiltölulega  miklu  meiri  og  stormöldur  iithafanna 
eru  oft  mjög  langar.  Að  meðaltali  segja  menn,  að  bylgj- 
urnar  séu  33  sinnum  lengri  en  hæðin,  en  í  kröppum  sjó  er 
hkitfallið  þó  stundum  ekki  nema  1 :  25.  Bylgjuflýtirinn  er 
oft  mjög  mikill,  meðalhraða  telja  menn  35 — 40  fet  á  sekúndu 
eða  5 — 6  milur  á  klukkustundu  og  er  það  hraðari  ferð  en 
meðalhraði  vinda;  það  ber  því  oft  við,  að  bylgjurnar  eru 
fljótari  en  stormurinn  og  breiðast  út  á  allar  hliðar  frá  mið- 
depli  hans,  svo  ósjór  getur  verið  orðinn  mikill,  áður  en 
sjálft  rokið  kemur.  Bylgjur  sjóar,  sem  ekki  eru  bein  af- 
leiðing  af  þeim  vindi,  sem  er  á  staðnum,  en  eru  myndaðar 
á  öðrum  tíma  og  annarstaðar  og  stundum  ganga  mót  vindi, 
eru  kallaðar  undiralda,  ylgja  eða  kvika.  Undiröldur 
(Dönning,  Dimung,  swell)  eru  nærri  alstaðar  á  rúmsjó  ein- 
hverstaðar  aðkomnar,  þær  eru  breiðar  og  koUóttar  og  eigi 
eins  krappar  og  hvasshryggjaðar  einsog  vindöldur  eða  rok- 
sjór.  Staðvindar  hafa  mikil  áhrif  á  undiröldu  úthafanna. 
Stundum  koma  öldur  úr  ýmsum  áttum,  þegar  vindstefnurnar 
eru  ýmislegar  á  hafinu,  þar  við  bætast  mismunandi  stefnur 
falls  og  strauma;  bylgjurnar  skerast  þá  og  mætast,  verða 
hvassar  og  upptyftar  og  stundum  myndast  hættulegir  brot- 
sjóir  og  holskeflur.  Eitthvað  þesskonar  í  stórum  stýl  hefir  það 
verið,  sem  fornmenn  kölluðu  hafgerðingar,  því  ekki  er 
það  sennilegt,  að  þær  hafi  myndast  af  jarðskjálftum,  einsog 
sumir  hafa  haldið. 

Par  sem  öldurnar  með  töluverðum  hraða  skella  á  ströndu 
og  brotna  er  hreyfingin  köUuð  brim.  Pegar  bylgjan  rennur 
upp  hallandi  flöt,  þar  sem  sjórinn  grynkar  að  flatri  ströndu, 
verður  mótstaðan  meiri  við  botninn,  og  efri  hkiti  bylgjunn- 
ar,  sem  fljótar  fer,  brotnar  í  fjöru  og  veltur  yfir  sjálfan  sig, 
dregst    svo    aftur    til  baka    og  við  útsogið    heyrist  urgandi 


')  Mælt  l'yrir  austan  ísland   á   hinu  norska  rannsóknarskipi  »Vör- 
ingen«. 


Brim.  29 

og  skrjáfandi  hljómur  af  mölinni,  er  sjórinn  dregur  með 
sér.  Par  sem  sendnar  strendur  með  grunnum  sjó  fj^rir  utan 
vita  út  að  stóru  hafi.  er  brimið  vanalega  hrikalegt,  svo  er 
t.  d.  á  suöurströndu  Islands,  austan  frá  Lóni  vestur  á 
Reykjanes,  þar  eru  hafnleysur  alla  leið  og  lendingar  illar 
sakir  brima;  þeir  sem  þar  róa  verða  að  hafa  stór  skip  og 
marga  liáseta,  til  þess  óhultir  að  geta  komist  gegnum  brim- 
garðana,  enda  var  land  hér  seint  numið  til  forna  sakir  hafn- 
leysis  og  brima.  Brimið  ber  grjót  upp  að  ströndu  og  tekur 
við  því  sem  árnar  færa,  byggir  upp  maJarkamba  og  stíiiar 
ósa,  en  árnar  rífa  sig  aftur  fram,  þegar  brimið  verður  væg- 
ara  Þar  sem  öldurnar  brotna  á  klettum  er  kraftur  þeirra 
mjög  mikill  og  froðan  þeytist  um  sprungur  og  gjár  hátt  i 
loft  upp,  einkum  er  afi  sævarins  mikið  þar  sem  klettastrend- 
ur  snúa  mót  rúmsjó  og  alstaðar  sjást  þar  brimnúin  björg  á 
forvöðum,  er  sýna  hve  stórar  þær  steinvölur  eru,  sem  sjór- 
inn  getur  leikið  sér  að;  þessi  björg  brúkar  brimið  einsog 
sleggjur  á  hamrana,  þegar  rok  er.  Pegar  mikil  kvika  ér  og 
stormur,  brýtur  oft  á  skerjum  og  liúðum  neðansævar,  sem 
annars  ekki  sjást  þó  lágsjáað  sé,  þetta  kalla  menn  blind- 
sker  eða  boða  og  gefa  þeim  líka  önnur  nöfn  eftir  útliti  og 
ástæðum  t.  d.  ílesjar  og  ílúðir,  ílögur,  brekar  o.  s.  frv.  Kraft- 
ur  og  hæð  bylgjunnar  vex  eftir  þvi  sem  hvassviðrin  verka 
lengur  á  hana,  og  þegar  mikill  sjcSr  með  hvassviðri  fer  i 
sömu  stefnu  sem  flóðbylgjan,  þegar  stórstreyrat  er,  getur 
sjórinn  geugið  langt  á  land  og  gert  hinn  mesta  usla.  Pað 
kemur  nærri  árlega  fyrir  á  Islandi  í  haustbrimum,  að  sjór  gengur 
á  land  á  stærra  eða  minna  svæði,  mölvar  báta  og  skemmir 
hjalla  og  veiðarfæri  og  ber  stundum  sand  og  möl  á  tún  og 
engjar  nálægra  bæja.  Sum  stórstraumsflóð  hafa  gert  afar- 
mikinn  skaða  á  Íslandi,  en  einna  stórkostlegast  og  minni- 
stæðast  var  þó  Bátsendaflóð')  nóttina  milli  8.  og  9.  janúar 
1798,  það  gerði  ógurlegan  skaða  á  allri  suðvesturströnd  ís- 
lands,    braut    fjölda    af    húsum    og  bátum,    drap    kvikfénað 


')  Minuisverð  tiöindi  II,  bls.  114—116.    Andvarí  29.  árg.  1904,  bls. 
33-35. 


30  Sjórinn  kringum  Island. 

mikinn  og  skemdi  víða  túu  og  engjar;  fólk  varð  víða  að 
flýja  úr  sjóplássum  til  þess  að  forða  lífi  sínu.  A  Seltjarnar- 
nesi  sté  sjórinn  5  álnum  hærra  en  vanalegt  stórstraumsfióð 
og  brauzt  þvers  yfir  nesið  hjá  Lambastöðum,  í  Staðarsveit 
gekk  sjórinn  viða  6 — 800  faðma  upp  f\'rir  vanaleg  stórstraums- 
takmörk  og  lengst  1500  faðma.  Kaupstaðinn  Bátsenda  tók 
alveg  af  og  verzlunarhús  á  Eyrarbakka  og  Búðum  eyddust 
ílest.  Pá  má  ennfremur  nefna  sem  dæmi  íióð  það  hið  mikla, 
er  kom  1653  sunnan  á  Islandi  og  kallað  er  »Háeyraríióð«. 
Annálar  segja  frá  því  á  þenna  hátt.  ^Attadagur  var  á  laugar- 
dag,  en  morguninn  eftir  var  mikið  veður  á  sunnan  og  út- 
sunnan  með  ógurlegum  sjávargangi  alstaðar  fyrir  austan 
E-e^kjanes,  svo  tún  spiltust  en  skip  brotnuðu  viða,  mest  á 
Eyrarbakka,  í  Grindavik  og  Selvogi;  á  Eyrarbakka  spilti 
lióöið  bæði  húsum  og  fé,  þar  druknuðu  inni  kýr  og  hestar 
og  sumt  úti,  og  ait  spiltist  í  liúsunum.  Menn  flyðu  upp  á 
lióla  og  hæðir,  meðan  sævargangurinn  var  mestur,  en  sjúkur 
maður,  sem  ei  mátti  brottu  komast,  drukknaði  í  Einars- 
höfn.  Timburiiús  danskt  tók  upp  og  flaut  upp  á  Breiðu- 
mýri;  skaði  varð  mikiii  á  Hrauni  og  Háeyri,  þar  tók  upp 
skemmu  með  öiiu  er  i  var  og  bar  upp  í  tjarnir,  kistur  og 
annað  flaut  langt  upp  i  Flóa,  en  mörg  verziunarhús  skemd- 
ust  og  brotnuðu  og  flutu  trén  ait  upp  að  Fióagafli;  í  fjósi 
á  Hrauni  drápust  nokkrar  kýr  og  hestur,  sjór  féli  þar  inn  í 
bæ  allan  og  héidu  sér  þar  sumir  menn  uppi  á  húsabitum, 
en  sumir  voru  á  þekjum  uppi;  mistiKatrin,  ekkja  sú  er  þar 
bjó,  tii  80  hundraða  í  þvi  flóði.«^)  Mörg  önnur  stórflóð 
mætti  nefna,  ef  þörf  gerðist. 

Flód  og-  fjara  verður  að  vöidum  tungls  og  sólar  sem 
kunnugt  er,  en  hin  reglulega  lireyfing  hafsins  i  útfalli  og 
aðfalli  tekur  af  ýmsum  orsökum  allmiklum  breytingum, 
lega  ianda,  straumur  og  vindar  hafa  töluverð  áhrif  á  stefnu 


^)  Annáll    Gunnlaugs  Porsteinssonar   Hdrs.    J.  S.    137.   4°.     Fitja- 

annáll  Hdrs.  J.  S.  238  4".  Árb.  Esp.  VI.  bls.  147.     Vatnsfjarðarannáll 

eldri  (Hdrs.  J.  S.  238.  4'^).  Br.  Jónsson  í  Arbók  fornleifafélagsins  1905 
bls    14—16. 


Fióð  og  fjara.     Rastir.  31 

og  hraða  fióðbylgjunnar.  Sævarfallið  krmgnm  Island^)  er 
sameinnð  hreyíing  lióðs  og  úthafstranma,  en  mjög  ern  föllin 
óreglnleg  að  ýmsn  leyti.  Flóð  og  fjara  virðast  fara  hring- 
ferð  kringnm  lanclið,  fióð  gengnr  með  sólu,  fjara  mót  sóln. 
Úthafsstraumarnir  renna  og  yíirleitt  í  sömu  stefnu  sem  flóð- 
bylgjan,  svo  af  því  verðnr  ahnent  fall  kringum  landið  með 
sóhi.  Flóðbylgjnhrj^ggnrinn  kemnr  i  túnglfylUng  og  tungl- 
kveiking,  um  kl.  4  eftir  Reykjavíkur-tíma,  að  suðurströndu 
landsins  og  hreyíist  til  vesturs  kringnm  landið,  og  fer  hér- 
umbil  20  milnr  á  kkikkustundu,  fer  fram  hjá  Reykjanesi 
um  kl.  5,  kemur  á  Breiðafjörð  kL  6,  að  Hornbjargi  kh  7^2, 
að  miðju  Norðurlandi  kl.  9,  að  Langanesi  kl.  11  og  að  Dala- 
tanga  kh  12.  Siðan  minkar  hraði  íióðbylgjunnar  allmikið, 
kh  2^/4  fer  hún  fram  hjá  Berníiröi  og  kL  5  fram  hjá  Vestra- 
Horni  við  Lón,  og  á  eyjnnnm  fyrir  utan  snðausturströndina 
kerQur  ílóð  1  til  2  stundum  síðar  en  í  fjörðunum.  Fjara 
verðnr  viðast  6  stnndum  og  10  miniT.tum  seinna  en  flóö,  þó 
er  breyting  frá  þeirri  reglu  við  suðausturströnd  Islands,  þar 
er  fjara  samtímis  fjöru  við  Reykjanes  og  ílóði  hjá  Langa- 
nesi.  Fallbreytingin  er  viðast  önnur  við  strönd  og  í  rúm- 
sjó,  kemnr  við  Vestmannaeyjar  og  fyrir  utan  Faxaíióa  einni 
stundu  fyrr  en  við  ströndu,  en  siðan  kringnm  landið  úti  í 
hafi  1 — 2 — 3  stundum  siðar  en  á  fjörðnm,  af  þessn  leiðir  aö 
fallið  er  oft  mjög  margbrotið  nærri  ströndum  Islands,  af  því 
lika  harðir  vindar,  oft  með  mismunandi  stefnu  og  hraða  i 
ýmsum  hlntum  landsins,  geta  haft  tölnverð  áhrif  á  sævar- 
föllin.  í  fjörðnm  á  Vesturlandi  gengur  lióð  inn  með  suönr- 
ströndu,  út  með  norðnrströndu,  á  Norðurlandi  inn  að  vest- 
anverðu,  út  að  austan,  á  Ansturlandi  inn  að  norðan,  út  að 
sunnan.  Lágsjáað  er  alstaðar  þvert  á  móti.  Falliö  er  harð- 
ast  1  eða  2  dögum  eftir  fyllingu  og  kveikingn  tungls,  þegar 
tungl  og  sól  samtímis  eru  næst  jörðn.  Linastur  er  straum- 
ur  einum  eða  tveim  dögum  eftir  kvartilaskifti,  þegar  tnngl 
og    sól    eru    fjarlægust  jörðu;   harðasti  straumur  er  þrisvar 


')  Hér  er  aö  mestu  i'avih  ei'tir  >'Den  islandslíe  Lods».     2.  Udgave. 
Kbiiavn  1903.     Sbr.  Almanal<ið. 


32  Sjórinn  kringum  ísland. 

eða  fjórum  sinnum    harðari    en  hinn  linasti,  en  hraðinn  er 
annars  mjög  misjafn. 

Ut  af  höfðum  og  annesjum,  í  sundum  og  þrengslum, 
milli  eyja,  skerja  og  grynninga  er  fallið  mest,  og  geta 
straumar  við  stórstraumsflóö  farið  5 — 7  fjórðungsmilur  á 
klukkustundu ;  út  af  opnum  ströndum,  þar  sem  engin  hindr- 
un  er,  er  fallið  mest  ^/4  úr  milu  á  klukkustundu.  Rastir 
út  af  annesjum  eru  sumstaðar  miklar  og  harðar,  nafnkunn- 
astar  eru:  Látraröst  út  af  Látrabjargi,  þar  er  oft  mjög 
úfinn  og  liættulegur  sjór,  sérstaklega  þegar  ílóðbylgjan  mætir 
norðanstormi,  þá  er  Langanesröst,  Reykjanesröst  og 
á  Vestfjörðum  rastir  út  af  Rit,  Straumnesi,  Kögur  og  Horn- 
bjargi  og  svo  minni  rastir  út  af  flestum  öðrum  annesjum 
kringum  landið.  Sumstaðar  eru  harðir  straumar  inni  á  fjörð- 
um,  einkum' á  Breiðafirði;  þar  eru  eyjaklasar  og  grynningar 
fyrir  framan  Hvammsfjörð  og  Gilsfjörð,  og  þegar  vatnið  af 
áhrifum  flóðs  og  fjöru  sogast  út  og  inn  á  milli  eyjanna, 
myndast  harðir  straumar.  Innsiglingin  á  Hvammsfjörð 
hefir  verið  mæld  og  rannsökuð.  E*ar  er  fjöldi  eyja,  skerja 
og  grynninga  fyrir  mynni  fjarðarins,  en  sundin  miUi  eyj- 
anna  eru  mörg  svo  grunn,  að  þau  verða  þurr  með  fjöru,  en 
víðáttumikill  vatnsflötur  er  fyrir  innan.  Alt  þetta  veldur 
mikilli  óreglu  á  sjávarföllum.  Vatnsrensli  milli  fjarðarins 
og  sævarins  fyrir  utan  hindrast  mjög,  og  af  þvi  leiðir,  að 
oft  er  allmikill  mismunur  á  hæð  sævarflatarins  fyrir  innan  og 
utan  eyjaklasana  og  mj^ndast  þá  harðir  straumar  út  og  inn 
i  fjörðinn.  Eina  sundið  inn  á  Hvammsfjörð,  sem  fært  er 
hafskipum,  heitir  Röst,  suður  og  austur  af  Geitareyjum, 
en  tvær  aðrar  leiðir  eru  þar  helztar  fyrir  báta,  Knarar- 
brjótur  norðar,  en  Irska  leið  sunnar.^)  Um  sund  þessi 
og  önnur  fleiri  er  hart  straumfall  og  sumstaðar  hringiður.^) 
Eyjaklasinn  við    Barðaströnd    og  Gilsfjörð    hefir   eigi  verið 


^)  V.  Garde:  Leiðarvísir  til  sigliuga  á  Hvammsfirði.  Kmhöfn  1897. 
Hvamms.fjördur  med  Specialkort  af  Sundet  Röst.    Sökortarkivet  nr.  172. 

^)  Mörg  eru  fleiri  straumanöfn  á  þessu  svæði  t.  d.  Brattistraumur, 
Geiteyingur,  Dalbúkur,  Kollköstungur  (Kolkistustraumur)  o.  s.  frv. 


Úthafsstraumar.  33 

mældur,  en  þar  erii  líka  margir  straumar  meö  ýmsum  nöfn- 
um  Yið  Papey  og  eyja-  og  skerjahópana  suður  af  Beru- 
firði  eru  og  harðir  straumar  og  óregluleg  sævarföll  og  með 
stórstreymi  getur  straumhraðinn  orðið  fram  undir  1^/4  milu 
á  klukkustundu. 

Hæðamunur  sævarins  um  flóð  og  fjöru  er  mestur  suð- 
vestan  á  Islandi  en  minkar  norður  og  austur.  I  stórstreymi 
er  hæðamunur  við  E,eykjavík  um  14  fet,  10 — 11  fet  á  Vest- 
fjörðum,  5 — 5^2  fet  á  Norðurlandi,  5  fet  á  Austfjörðum  og 
7  fet  á  Vestmannaeyjum.^) 


4.    Úthafsstraumar. 

Hin  fyrsta  orsök  úthafsstraumanna  er  mismunandi  upp- 
hitun  á  yfirborði  hafsins  af  völdum  sólar.  f  ar  sem  sólin 
hefir  mest  vald  undir  miðjarðarlinu  og  milli  hvarfbauga 
verður  yfirborð  sævar  heitast,  en  kaldast  nærri  heimsskaut- 
um.  Af  þessu  leiðir  eðlilega,  að  heitara  vatnið  leitar  suður 
og  norður  til  heimsskauta,  en  kalda  vatnið  frá  heimsskautum 
til  miðjarðarhnu.  Ef  jörðin  stæði  kj-rr  og  snerist  eigi  um 
möndul  sinn  og  væri  öll  þakin  vatni,  þá  mundi  misjafn  hiti 
gera  það  að  verkum,  að  hafstraumar  rynni  eftir  mjög  ein- 
földu  lögmáli  og  tilbreytingarlaust,  frá  suðri  til  norðurs  og 
frá  norðri  til  suðurs:  frá  báðum  heimsskautum  til  jafndægra- 
hrings  kaldir  straumar,  frá  miðjarðarbaug  til  heimsskautanna 
heitir  straumar.  Margt  er  þessu  til  fyrirstöðu,  en  hin  mesta 
hindrun  er  þó  snúningur  jarðarinnar,  þvi  hann  breytir 
straumunum.  Allir  hlutir,  sem  eru  á  sama  breiddarstigi, 
snúast  með  jöfnum  hraða  um  jarðmöndulinn,  en  snúnings- 
hraðinn  verður  þvi  meiri  sem  nær  dregur  miðjaröarbaug. 
því  minni  sem  meira  nálgast  heimsskautin.  Snúningshraði 
jarðarinnar  hefir  nú  áhrif  á  straumana  þannig,  að  straumar 
frá  miðjarðarlinu  dragast  meir  og  meir  austur  því  nær  sem 
dregur    heimsskautunum,    en    það   sem  frá  heimsskautunum 


')  Töflur    um    háflæði    við    Reykjavik  og  flúðtima  víðar  á  Jslaudi 
eru  síðan  1904  prentaðar  i  Almanakinu. 

8 


84  Sjórinu  krmgum  Ísland. 

kemur  til  vesturs.  Vesturstraumar  eru  því  algengari  i  heitu 
höfunum,  en  austurstraumar  i  hinum  köldu.  Auk  snún- 
ings  jaröar  er  margt  íleira  sem  áhrif  hefir  á  strauma  t.  d. 
lega  landa,  eyjar,  sker,  grynningar  og  hæðabungur  og 
þröskuldir  á  mararbotni.  Auk  þess  heíir  saltmegni  hafsins 
allmikil  áhrif,  einnig  íióð  og  fjara  og  þá  ekki  sízt  vind- 
arnir,  þeir  eru  viða  aðalorsök  strauma.  Alt  það,  er  snertir 
úthafsstraumana,  er  einsog  aðrar  hreyíingar  sjóarins  mjög 
margbrotið  og  að  sumu  leyti  eigi  fullkannað.  Getum  vér 
ekki  skýrt  hér  frá  þvi  nánar,  en  verðum  að  visa  til  hinna 
stærri  fræðibóka  i  þeirri  grein. 

Hið  mikla  norðaustur-fall  sævarins  i  Atlantshaíi,  sem 
ber  heitt  vatn  sunnan  frá  Vestindium  upp  til  Islands,  Noregs 
og  Spitzbergen  og  hitar  alla  vesturströnd  Európu,  er  svo 
þýðingarmikið  fyrir  oss,  að  Island  væri  alveg  óbyggilegt  án 
þess.  011  hin  mikla  sævarhreyíing  á  þessu  svæði  til  norð- 
austurs  er  vanalega  kölluð  Golfstraumur  (Flóastraumur),  af 
því  menn  héldu  áður  að  aðalmagn  þessa  sævarrenslis  kæmi  úr 
ílóunum  við  Mið-Ameríku,^)  en  nú  vita  menn  að  svo  er  eigi, 
þó  mikiU  og  stórkostlegur  straumur  komi  þaðan,  þá  nær 
hann  sjálfur  ekki  alveg  til  Islands.  Straumkvislina,  sem 
kemur  úr  Floridasundi,  kalla  menn  nú  ílestir  Floridastraum. 
en  alt  norðurfall  Atlantshafsins  með  einu  nafni  Golfstraum. 
Ef  vér  leitum  að  hinum  fyrstu  upptökum  Golfstraums- 
ins.  þá  er  það  nú  ætlun  flestra.  að  straumur  þessi  sé  áfram- 
hald  af  hinum  breiða  og  mikla  miðjarðarstraumi,  sem 
hefst  við  Afrikustrendur  og  rennur  til  vesturs  knúður  áfram 
af  staðvindum  og  vex  furðanlega  eftir  þvi  sem  lengra  dregur 
og  breiðist  um  haíið  beggja  megin  við  miðjarðarlínu.  Við 
austuroddann  á  Suður-Ameriku  deilist  straumurinn  i  tvo 
arma,  hin  syðra  grein  rennur  suður  með  Brasiliu,  en  hinn 
nyrðri  rennur  norðvestur  fyrir  mynni  Amazonfljóts  og  svo 
fram    með    ströndum    Guyana    og    inn    i  Caraibahaf;   siðan 


')  Benjamin  Franklin  kom  fyrstur  með  naínið  Golfstraumur  og 
haim  gaf  út  hinn  fyrsta  uppdrátt  af  straumnum  til  leiðbeiningar  fyrir 
sjómenn  1772. 


Golf'straumur.  35 

brýzt  miðjarðarstraumurinn  gegnum  Yukatan-sundið  inn  í 
Mexíkóílóann  og  fyllir  alt  það  haf,  sem  verður  einsog  iieitur 
ketill,  og  fær  hvergi  annarstaðar  afrensli  en  út  um  hliðið  milli 
Kuba  og  riorida,  og  er  þvi  eðlilegt  að  harður  straumur  sé 
í  ósnum.  Pessi  Floridastraumur  rennur  nú  norður  milli 
Florida  og  Bahamae^'ja  með  miklu  afli  og  hraða.  Arlegur 
meðalhraði  er  hér  18  mílur  á  24  stundum,  en  hraðinn  getur  þá 
orðið  miklu  meiri,  25—30  mílur  á  sólarhring  þegar  kaldast 
og  heitast  er  (i  febrúar  og  júli);  straumurinn  rennur  einsog 
á  með  viðlíka  miklum  hraða  einsog  stórár  á  ílatlendum  ís- 
lands.  Þenna  hraða  hefir  straumurinn  norður  á  32^  n.  br.. 
en  eftir  það  fer  hann  að  fara  hægar  og  breiðast  út  einkum 
austur  á  við  og  sameinast  þar  að  nokkru  leyti  hinu  almenna 
norðurfalli.  Upp  að  Cap  Hatteras  rennur  straumurinn  stöö- 
ugt  fram  með  ströndum  Bandaríkjanna,  en  svo  stefnir  hami 
frá  ströndu  til  norðausturs,  og  fyrir  sunnan  Newfoundland 
er  hraðinn  aðeins  6  mílur  á  sólarhring.  Vesturrönd  Golf- 
straumsins  er  miklu  gleggri  en  hin  eystri  og  fylgir  lengi 
grunnsævisíleti  við  strönd  Norður-Ameriku,  vatn  iians  er 
miklu  heitara,  blárra,  tærara  og  saltara  en  liið  grænleita 
vatn  á  báða  vegu.  Niður  með  Ameríku  rennur  kaldur  straumur 
vestan  við  Golfstrauminn  og  er  á  takmörkum  straumanna  oft 
10—15"  munur  á  vatnshitanum  á  stuttum  spöl.  F^^rir  norð- 
an  Cap  Hatteras  fer  hinn  eiginlegi  Floridastraumur  að  ganga 
af  sér  og  hrörna;  um  leið  og  straumurinn  breikkar  skiftist 
hann  i  fjölda  af  greinum  og  milli  þeirra  kemur  undirlagiö 
fram,  sem  er  3 — 4'^  kaldara;  kaldari  og  heitari  rákir  og  blá- 
leit  og  grænleit  belti  á  sjónum  sjást  mjög  viða  eftir  að 
Floridastraumur  er  farinn  að  skiftast,  en  mjög  er  það  brevti- 
legt  eftir  árstímum  og  árferði.  Pað  er  nú  skoðun  manna,. 
að  hinn  upprunalegi  Floridastraumur  sé  að  mestu  lej^ti 
dreiföur  og  horíinn  þegar  kemur  suðaustur  fyrir  Newfound- 
landsgrynningar;  samt  streymir  hið  heita  vatn  engu  að  siður 
alstaöar  á  yíirborði  til  norðurs  og  norðausturs  og  telja  menn 
það  sé  mestmegnis  vindunum  að  þakka,  sem  hér  eru  tið- 
astir  úr  vestri.  Hið  geysilega  mikla  heita  straumfall,  sem 
þekur    alt    yíirborð    Atlantshafsins     norður    og    austur    að 

3* 


36  Sjórinn  kringum  Ísland. 

Európuströndum  er  svo  vítt  og  fyrirferðarmikið,  að  það 
getur  ekki  alt  hafa  komið  úr  Karaibahaíi  með  Florida- 
straumi.  Menn  vita  nú,  að  sævarhreyfing  breið  og  mikil 
gengur  út  frá  miðjarðarstraumi  fyrir  austan  Antillaeyjar 
knúin  fram  af  staðvindum  og  beygir  norður  og  austur  jafn- 
hliða  Floridastraumi,  en  menn  hafa  ekki  áður  veitt  þessu 
straumfalli  eftirtekt,  af  því  það  var  miklu  linara  en  hin 
mikla  röst  úr  þrengslunum  við  Florida,  þó  það  sé  miklu 
meira  i  sjálfu  sér.  Pessi  feikn  af  heitu  vatni  samein- 
ast  leyfum  Floridastraums  og  fylla  alt  haf  milli  Tslands 
og  Noregs,  ná  upp  til  Spitzbergen  og  lengra  austur.  Alt 
þetta  mikla  straumfall  af  heitu  vatni  er  nú  kallað  Golf- 
straumur  i  víðri  merkingu,  þó  minst  af  þvi  vatni,  sem  velgir 
Norðurhöf,  sé  komið  úr  Karaibaflóa.  Fyrir  norðan  Azor- 
eyjar,  hérumbil  á  30^  v.  1.,  þenur  þessi  mikla  vatnsfylling 
sig  út  til  ýmsra  hliða  og  straumstefnan  gengur  í  ýmsar  áttir 
Allmikið  af  hinu  syðsta  straumfalli  snýr  aftur  niður  með 
Afrikuströnd  og  sameinast  aftur  miðjarðarstraumi  og  mynd- 
ast  þannig  geysimikil  straumhvirfing,  sem  tekur  yfir  hafið 
þvert.  Sumt  vatnið  rennvir  til  vesturstranda  Európu,  en 
aðalfailið  gengur  upp  milli  Skotlands  og  Islands  norður  í  höf ; 
af  þessari  aðalgrein  gengur  álma  upp  að  suðurströnd  Islands 
og  svo  norður  með  Vesturlandi,  en  vestasta  kvislin  rennur 
mikki  vestar  norður  til  Grænlands,  fram  hjá  Hvarfi  og  upp 
Davissund;  vesturströnd  Grænlands  verður  þvi  heitari  en  við 
mætti  búast.  Alt  hið  mikla  heita  vatn,  sera  að  sunnan 
rennur,  hefir  svo  mikil  áhrif  á  vesturströndu  Európu  að 
undrum  sætir  og  sérstaklega  er  loftslag  á  vesturströndu 
Noregs  miklu  heitara  en  annars  mundi  til  standa;  firðir 
frjósa  þar  aldrei  og  það  ekki  norður  í  Ishafi,  langt  fyrir 
norðan  Island,  korn  þroskast  á  70^  n.  br.  o.  s-  frv. 

Aðalhhiti  Golfstraumsins  eða  hitamiðja  hans  rennur 
fyrir  sunnan  Island  og  fyllir  svo  að  segja  alt  hafið  milli 
þess  og  Færeyja.  Fyrir  austán  Tsland  mætir  hann  kvísl  af 
Pólstraumnum,  sem  kemur  þar  norðan  að  mjög  öflugur.  í 
sjónum  milli  Islands  og  Færeyja  eru  misheitar  rákir,  sem 
koma    af    samblandi    norðan-    og   sunnanstrauma,  því  Golf- 


t3 

'J 


a 
.5 

u 

3 


38  CTolí'straumur. 

straumurinn  á  fult  i  fangi  með  Pólstrauminn  fyrir  austan 
ísland.  f*essar  rákir  eru  eigi  ávalt  á  sama  stað,  en  breytast 
með  árstimum  og  færast  úr  stað,  ýmist  austur  eða  vestur  á 
við,  eftir  þvi  sem  hafisar  og  ef  til  vill  vindar  verka  á  þær. 
Par  sem  straumarnir  mætast  suðaustur  af  íslandi,  skiftist 
Golfstraumurinn  i  tvent,  fer  syðri  álman  austur  að  Noregi, 
€n  hin  nyrðri  og  breiðari  greinin  beygist  upp  að  íslandi 
fyrir  austán  Ingólfshöfða  og  rennur  svo  vestur  með  landi; 
hið  volga  straumfall  gengur  upp  að  Suðurlandi  og  hitar 
sjóinn  þar  svo  mjög,  að  hann  verður  nærri  eins  heitur 
■einsog  við  Skotland.  Af  þessu  leiðir,  að  loftslag  er  mjög 
milt  sunnan  á  íslandi,  þó  tiltölulega  mildast  á  vetrum. 
Meðalhiti  sumars  er  í  Vestmannaeyjum  +  10^,2  og  vetrarhit- 
inn  -\-  1^,2,  á  Beruíirði  heíir  Pólstraumurinn  aftur  meira 
vald.  svo  þar  er  sumarhitinn  4-  8^,  en  vetrarhitinn  -r-  P,i. 
Takmörk  straumanna  og  hiti  eru  breytileg  eftir  árstimum, 
^ftir  hafisreki  og  ýmsum  öðrum  ástæðum,  af  þessu  leiðir 
aftur  mismunandi  árferði  á  sjó  og  landi. 

Vestan  við  Island  gengur  hin  heita  sævarhreyfing  til 
iiorðurs  og  er  samfara  flóðbylgjunni  sem  f^^T  var  sagt. 
Vestan  og  norðan  við  Vestfirði  mætir  heita  f allið .  Pól- 
straumnum  og  klofnar  þar,  fer  annar  armurinn  vestur  undir 
Grænland,  en  hinn,  sem  er  kallaður  Irmingerstraumur. 
fer  austur  fyrir  Hornbjarg  og  svo  austur  með  ölhi  Norður- 
landi  alt  austur  fyrir  Langanes.  en  þar  minkar  afl  straumsins 
og  hann  sameinast  þeirri  grein  af  Pólstraumnum,  sem  fer 
austur  fyrir  og  suður  með  Austurlandi.  I  Grænlandshafi, 
fyrir  norðan  Island,  er  stöðug  barátta  milli  hins  kalda  og 
heita  straums,  og  veitir  ýmsum  betur  og  fer  það  töluvert 
■eftir  árstimum  hvert  fallið  er  sterkara.  fessi  heiti  straumur 
heldur  hafísnum  frá  vesturströndu  Islands  og  ís  verður  því 
nær  aldrei  landfastur  milli  Horns  og  Látrabjargs,  en  suður 
fyrir  Bjargtanga  hefir  þvinær  aldrei  komist  jaki.  ísland 
sjálft  með  sunnanstraumum  þeim,  er  að  því  Hggja,  er  ishlif 
Norðurálfunnar,  ef  það  væri  eigi,  mundu  hafísar  oft  rekast 
niður  að  ströndum  Európu  og  sjórinn  og  veðráttan  mundu 
verða    tökivert    kaldari    suður    á    bóginn.     Annars  eru   hin 


Irmingerstraumur.  39 

köldu  og  volgu  sævarföll  sífelt  að  glíma  í  höfunum  kring- 
um  Island.  A  haustin  og  fyrri  part  vetrar  breiðist  hið 
kalda  bræðsluvatn  frá  hafisunum  yfir  stór  svæði  af  Golf- 
straumnum,  svo  flatarmál  hans  minkar  á  yfirborði,  saltminna 
vatn  (3,4'^/o)  kemst  þá  oft  langt  suður  eftir  ofan  á  Golf- 
straumsvatninú,  sem  hetír  S.h^jo  seltu  eða  dálítið  meira. 

I  opinu  á  Danmerkursundi  er  Irmingerstraumurinn  lang- 
mestur  og  voldugastur  þar  sem  hann  skiftist  og  er  þar  mjög 
djúpur,  svo  heita  vatnið  nær  alveg  niður  að  botni;  á  65° 
n.  br.,  vestur  af  Snæfellsjökli,  hefir  fundist  6^'  hiti  á  300 
faðma  dypi  og  við  botninn,  á  1100  föðmum,  rúmra  3^  hiti: 
á  sama  breiddarstigi  fyrir  austan  Island  er  sjórinn  mikki 
kaldari.  Eftir  stefnu  frá  Islandi  til  Hvarfs  á  Grænlandi  er 
alstaöar  í  djúpinu  hitastig,  þó  kaldara  sé  Grænlandsmegin. 
Petta  alt  synir,  hve  afarmikinn  hita  Golfstraumurinn  ber 
vestan  að  Islandi.  Pað  má  nú  þykja  kynlegt,  að  sjórinn 
skuli  vera  svo  heitur  út  af  Vestfjörðum,  þar  sem  jafnan  er 
svo  stutt  til  hafisa  við  Grænland.  en  hér  er  þess  að  geta. 
að  þessi  mikli  vatnshiti  kemst  ekki  norður  fyrir  land  nema 
á  yfirborði,  þvi  landhryggurinn  neðansævar,  sem  gengur 
frá  Vestfjörðum  beint  norðvestur  til  Grænlands,  myndar 
einsog  syðri  hryggurinn  takmörk  hins  heita  vatns  og  hins 
kalda  úr  íshafsdjúpi.  Fyrir  sunnan  hrygginn  rennur  hið 
kalda  vatn  Pólstraumsins  fram  með  Grænlandi  alt  suður  til 
Hvarfs  ofan  á  hinu  volga  Golfstraumsvatni.  og  yfirborð 
kalda  straumsins  kvað  vera  dáhtið  hærra  (2 — 3  fet)  en  ;>^r- 
borð  heita  straumsins,^)  er  rennur  jafnhliða  í  öfuga  átt. 
Norðaustur  af  hrj-ggnum  er  kalt  vatn  (alt  að  -í-  1°,5)  víðast 
við  botninn,  þegar  nokkuð  dregur  frá  Islandi,  en  þetta  ís- 
kalda  vatn  kemst  eigi  suður  fyrir  hrygginn.  Hið  heita  vatn 
Irmingerstraumsins  er  norður  af  íslandi  viöast  ofan  á,  þó 
er  sumstaðar  nærri  Pólstraumnum  aftur  iskalt  vatn  ofan  á 
hinu  heita  vatni,  það  er  kólnað  við  bráðnun  iss,  saltminna 
og  léttara  og  fiýtur  því  ofan  á.  Pannig  eru  misheit  lög 
niður  á  við  á  takmörkum  straumanna  og  lika  misheit  bönd 


')  Axel  Hamber^:  Hydrografisk-kemiske-  iakttagelser  I,  bls.  23. 


40  Sjórinn  kringuni  ísland. 

á  yfirborði.  Hiti  og  saltmegni  eru  því  mjög  breytileg  í 
Grænlandshafi  fyrir  norðan  ísland,  yfirleitt  minkar  þó  salt- 
megniö  með  dýpinu  í  Irmingerstraumnum,  en  vex  í  Pól- 
straumnum.  fegar  Irmingerstraumur  hefir  fullan  kraft,  er 
saltmegni  hans  3,t-,^lo,  eöa  óblandað  Golfstraumsvatn.  Eftir 
að  Trmingerstraumurinn  er  kominn  fyrir  Horn,  fer  hanu 
austur  með  landi  og  heldur  hita  sinum  jafnaðarlega 
austur  undir  eða  austur  fyrir  Langanes.  A  sumrum  er 
Irmingerstraumur  fyrir  miðju  Norðurlandi  15  mílur  á  breidd 
og  150  faðma  djúpur,  nær  þá  út  að  Kolbeinsey  og  er  heit- 
astur  næst  landi.^)  Straumurinn  heldur  áfram  suður  með 
öllum  Austfjörðum,  en  þá  er  orðið  mestmegnis  pólstraums- 
vatn  í  honum  og  er  hann  þar  fram  með  Austurlandi  2^/2 
mila  á  breidd;  komi  maður  út  fyrir  það  belti,  gengur 
straumstefnan  niður  til  Færeyja,  því  þá  er  komið  út  í  hina 
miklu  austurkvísl  Pólstraumsins,  en  inni  við  landið  heldur 
straumurinn  áfram  fram  með  öllu  Suðurlandi  og  fær  nú 
aftur  frá  Ingólfshöfða  volgt  Golfstraumsvatn  að  sunnan. 
Straumhraði  Irmingerstraumsins  með  ströndum  fram  getur 
á  Vestur-  og  Austurlandi  orðið  13 — 14  sæmilur  (8^/4 
— 3^2  landmilur)  á  sólarhring,  á  Suður-  og  Norður- 
landi  6 — 7  sæmílur.  Vér  sjáum  af  þessu,  að  straum- 
arnir  mynda  hringsvif  kringum  landið  sólarsinnis.  Irm- 
ingerstraumurinn  rekur  hafisinn,  þegar  hann  kemur  að 
Horni,  austur  með  Norðurlandi.  fjörð  úr  firði,  austur  fyrir 
Langanes,  og  berst  ísinn  svo  með  strandstraumnum  aust- 
firzka  suður  með  Austurlandi  og  svo  vestur  með  Suðurlandi 
og  kemst  stundum  að  Vestmannae^^jum  og  E-eykjanesskaga. 
Irmingerstraumurinn  hefir  eðlilega  meira  vald  á  sumrum  en  á 
vetrum  og  þó  er  afl  hans  þá  heldur  ekki  lítið.  Meðalhiti  sæv- 
arins  i  Grímsey^)  er  i  janúar  -|-  2,i,  i  febrúar  -|-  1^,7,  i 
marz  -f-  l,o,  en  meðalhiti  loftsins  er  á  sama  tima  -7-  2°,i, 
-T-  2«,9,  -^  40. 

*)  ./.  N.  Nielsen:  Contributions  to  the  hydrography  of  the  waters 
north  af  Iceland.     Kbhavn  1905,  bls.  19. 

^)  Meðalhiti  sævar  eftir  23  ára  athugunum  (1873—1895),  lofthitinn 
eftir  21  árs  athugun. 


Rekald  frá  Su?)urlöndum.  41 

Vér  höfum  nú  séð  að  hib  volga  vatn  Golfstraumsins  laugar 
nærri  allar  strendur  Islands  bæði  vetur  og  sumar.  f*að  er 
aðeins  lítill  kafli  af  strandlengju  Austfjarða  norðan  til,  sem 
volga  vatnið  líklega  ekki  kemst  að  beinlínis.  Hið  volga 
straumfall  í  Atlantshafinu,  sem  kallað  er  Golfstraumur.  fer 
ekki  hart,  að  jafnaði  á  sólarhring  á  sumrum  2 — 6  sæmílur, 
á  vetrum  stundum  nokkuð  harðar  vegna  vinda  og  storma. 
sem  blása  í  sömu  stefnu.  Pað  er  eigi  aðeins  hitinn,  heldur 
og  ýmislegt  annað,  sem  bendir  á  uppruna  CTolfstraumsins 
frá  heitum  höfum.  Ymislegt  rekald  berst  með  straumum 
frá  Vestindíum  upp  til  Íslands  og  Xoregs,  þó  minna  sé  um 
það  nú  en  áður  var.  Ymsir  suðrænir  munir,  óþektar  trjá- 
tegundir,  ávextir  og  jafnvel  smíðisgripir  bentu  mönnum 
fyrst  á  tilveru  hinna  suðrænu  strauma,  og  það  eru  jafnvel 
til  sagnir  um  það,  að  bátar  og  menn  hali  hrakist  frá 
Ameriku  til  Európu  með  straumum.  Sumarið  1817  rak  á 
Færeyjum  stafn  og  framhluta  af  báti  úr  mahoní,  sem  var 
eins  í  laginu  einsog  bátar  Indverja  í  Ameríku,  svo  það  var 
enginn  efi  á  því,  aö  liann  væri  þaðan  rekinn.^)  Jón  Eiríks- 
son  getur  þess,  að  1740  eða  1741  hali  með  hafís  rekið  i 
Múlasýslu  bát  á  stærð  við  fjögramannafar.  sem  aHur  var  bund- 
inn  saman  með  tágum  og  negldur  saman  með  trénöglum.  en 
]'  honum  var  hvergi  járn.  t*essi  bátur  helir  líklega  komið  með 
Pólstraumi  austan  úr  Asiu,  en  ekki  að  sunnan  og  heíir 
sennilega  borist  með  fljótum  í  Síberiu  til  hafs.^)  Viður  sá, 
sem  rekur  til  Islands  með  Golfstraumi,  er  af  ýmsri  tegund. 
til  Vestfjarða  og  Suðurlands  hefir  rekið  mahoni,  lituuartré, 
korkur  o.  fl.,  en  nú  er  orðið  mj(')g  litið  um  reka  frá  Vestur- 
heimi,  sökum  þess,  að  lOnd  þar  fram  meö  fljútunum  byggj- 
ast,  og  menn  ryðja  óðum  skógana;  áður  rifu  fljútin  í  vatna- 
vöxtum  upp  tré  með  rótum  og  köstuðu  þeim  heilum  eða 
brotnum  út  i  sjó;  og  svo  voru  þau  lengi  að  velkjast  unz  þau 
náðu  til  vorra  norrænu  stranda.    Mestallur  sá  ótegldur  reka- 


')  H.  ('.  l^yngbye:  Tentamen  liydrophytologiæ  Danicæ.    Hatniæ 
1819.  4«  bls.  60. 

*)  0.  Olavius:  Uekonomisk  Rej.se  ig.jennem  Island  bl.s.  141. 


42  Sjói-inn  kriuguni  Islaud. 

viður,  sem  nú  kemur  til  Islands,  og  hann  er  ekki  mikiU,  kemur 
með  Pólstraumi  og  mun  hans  siðar  getið.  í  fornöld  hefir 
eflaust  komið  meira  af  suðrænum  reka  en  nú  á  seinni  öld- 
um,  þó  heíir  á  19.  öld  stundum  rekið  mahonitré  og  litunar- 
tré  og  eg  hefi  á  Vesturlandi  séð  fjárhúshurðir  og  ýms  am- 
boð  úr  sjóreknu  mahoni.  Árið  1645  rak  á  Norðurlandi 
merkilegan  skó,  sem  var  haglega  ofinn  eða  riðinn  úr  birki- 
berki;  hann  hefir  liklega  komið  frá  Ameriku.^j  A  öndverðu 
sumri  1797  rak  i  öllum  sýskim  nyrðra  og  viðar  kringum 
landið    töluvert    af    vestindiskum    sykurreir    og  voru  stang- 


7.  mynd,      Suðrænar  hnetnr  (lausuarsteinar).      1.  Entada  Gigalobivim. 
2.  Mucuua  urens.    3.  Guilandina  Bouducella. 

irnar  4 — 6  álna  langar  og  holar  að  innan  milli  liða.^)  Arið 
1884  rak  i  Munaðarnesi  við  Ofeigsfjörð  indversk  reykjar- 
pipa  með  reyrlegg  af  sömu  gerð  einsog  rauðir  menn  hafa  i 
Ameriku.  A  Ströndum  rekur  lika  stundum  digra  leggi  af 
bambúsreyr  og  eg  hefi  séð  þar  suma  8—9  álna  langa;  á 
söndunum  fyrir  utan  Hornafjörð  rak  lika  kringum  1874  mikið 
af  bambúsreyr.^)  Golfstraumurinn  flytur  með  sér  harðar 
hnetur  og  smá-ávexti,  er  reka  bæði  hér  á  Islandi,  í  Noregi, 
Skotlandi,    Færeyjum    og  jafnvel    á    Spitzbergen.      Hnetur 


*)  Epistolæ  O.  Wormii  I,  bls    111  og  Museum  Wormianvim  bls.  374. 
■-')  Minnisverð  tíðindi  I,  bls.  436-437.     Árb.  Esp.  XI.  bls.  86. 
«)  Andvari  XX.  1895  bls.  14. 


Lausnarstemar.  43 

þessar  koma  flestar  frá  Vestindíum  og  eru  ávextir  af  ýms- 
um  svefnjurtum  (mimosæ),  hafa  menn  kallað  þær  hér  á  landi 
lausnarsteina  og  haft  mikla  trú  á.^)  Hinar  algengustu  eru 
dumbrauðir  lausnarsteinar,  stundum  mjög  dökkir,  hjartamynd- 
aðir  (Entada  GigaJohium)  og  eru  þær  hnetur  stundum  svo 
stórar,  að  úr  þeim  hafa  verið  smiðaðir  smábaukarj;  þá  eru 
aðrar  baunir  ílatar  og  nærri  kringlóttar,  mikhi  minni.  líka 
dumbrauðar  með  svartri  rák  á  röndinni,  sem  ekki  nær  alveg 
saman  að  ofan  og  Ijósari  rákum  beggja  megin  jafnhliða 
(Mucuna  urens),  og  steingráar  baunir  með  litlum,  mórauðum 
bletti  á  öðrum  enda,  óreglulega  hnöttóttar  (Gnilandina  Bon- 
ducella).  Pessar  þrjár  hnotategundir  eru  lang  algengastar; 
stöku  sinnum  reka  kókoshnetur. 

Pól.straumurinn  mikli,  sem  rennur  fyrir  norðan  ísland, 
kemur  langt  norðan  úr  Ishaíi  og  heíir  upptök  sín  einhvers- 
staðar  f^TÍr  norðan  Síberíu.  f  að  vita  menn  nú  með  vissu. 
að  kalt  straumfall  gengur  þaðan  yfir  heimsskautshafið  fyrir 
norðan  Franz  Jóseps  land  og  Spitzbergen  og  svo  niður  með 
Grænlandi.  Hinn  12.  júní  1881  sökk  «Jeanette«.  rannsókna- 
skip  frá  Ameriku,  í  ísi  fvrir  norðan  eyjar  þær.  sem  kallaðar 
eru  Nýja  Sibería  (á  77*^  15'  n.  br.j;  þrem  árum  seinna  rak 
ýmislegt  dót  af  þvi  skipi  á  isjaka  til  Julianehaab.  sunnar- 
lega  á  vesturströnd  Grænlands.  Svipaðan  veg,  nokkru 
sunnar  um  heimsskautshafið  rákust  þeir  F.NansenogSverdrup 
á  skipinu  »Fram«  1893 — 1896.^)  Niður  með  austurströnd 
Grænlands  kemur  Pólstraumurinn  ákaflega  breiður  og  gengur 
megin  hans  niður  miUi  Grænlands  og  Jan  Mayn  beint  suður, 
en  þá  verður  Island  fyrir  og  stöðvar  strauminn,  svo  mikið 
af  hinu  kalda  sævarfalli  beygir  norðan  við  landið  austur  fyrir 
Langanes  og  sameinar  sig  þeim  hluta  Pólstraumsins,  sem 
gengur  fyrir  austan  Jan  Mayn  til  suðurs  fyrir  utan  Aust- 
firði  og  kemst  niður  undir  Færeyjar.     Vestasta  kvíslin,  hin 


')  Jón  Árvason:  íslenzkar  Pjóðsögur  I,  bls.  649. 

-)  Hinn  7.  júni  1905  rak  á  Melrakkasléttu.  tjór(>ung  ár  mílu  fyrir 
austan  Kauðagnúp,  áma,  sem  13.  september  1899  haiði  viljandi  verið 
látin  á  i'sflaka  norðvestur  af'  Point  Barrow  á  Alaska  (71"  53'  n.  br. ; 
164«  50'  V.  1.).     (Geographical  journal  London    Vol.  26.  1905  bls.  676). 


44  Sjórinn  kringum  Island. 

harðasta  og  strangasta,  heldur  áfraui  renslinu  niður  með 
austurströnd  Grænlands,  gegnum  Danmerkursund  og  mætir 
þar  Irmingerstraumi,  sem  fyrr  var  frá  sagt.  Pað  er  mælt. 
að  oftast  sé  litur  straumanna  mismunandi,  Pólstraumurinn 
grænni,  Golfstraumurinn  blárri;  stundum  eru  kaflar  af  Pól- 
straumnum  gulgrænir  eða  móleitir  og  stafa  litirnir  eflaust 
af  ýmsum  tegundum  lífagna.  Pólstraumurinn  ber  með  sér 
ógrynni  hafisa  og  á  þeim  seli.  hvitabirni  og  rostunga,  hann 
kælir  mjög  hafið  fyrir  norðan  og  austan  ísland  og  mundi 
gera  Grænlandshaf  að  iskistu,  ef  Golfstraumur  ekki  spyrnti 
á  móti.  Pólstraumurinn  er  miklu  kaldari  og  saltminni  en 
Golfstraumurinn,  hitinn  í  honum  er  alstaðar  undir  0°  og 
vanalega  um  -r-  1*^;  norðan  til  í  straumnum  er  iskalt  vatn 
niður  að  botni  (-í-  1*^,5  til  -f-  P,?).  Nærri  ísröndinni  er  salt- 
megnið  vanalega  um  3. 2^/0,  það  er  þó  mjög  mismunandi 
eftir  ísbræðslunni  og  hve  mikill  ís  í  hvert  skifti  berst  með 
straumnum,  og  svo  verður  Pólstraumurinn  saltari,  er  hann 
kemur  suður  með  ströndu  Grænlands  í  náið  samband  við 
hið  salta  og  heita  vatn  úr  hinu  suðlæga  Atlantshafi.  Par 
sem  hafisinn  berst  frá  grunnsævinu  við  Grænland  iit  á  hið 
heita  Golfstraums-vatn,  taka  jakarnir  brátt  að  bráðna  og 
hverfa,  sævarvelgjan  etur  þá  sundar  að  neðan.  Breidd  og 
styrkur  Pólstraumsins  í  Danmerkursundi  er  mismunandi 
eftir  árstimum.  Menn  ætla  að  Pólstraumurinn  um  miðjan 
vetur  (í  janúar  og  febrúar)  taki  að  aukast  og  útbreiðast,  af 
þvi  þá  ganga  jafnaðarlega  miklir  norðangarðar  og  nær  hann 
svo  mestum  vexti  á  útmánuðum.  Hafisrek  stendur  í  nánu 
sambandi  við  eðli  Pólstraumsins,  en  ekkert  vita  menn  þó 
með  vissu  um  hinar  upprunalegu  orsakir  ísreksins,  sérstak- 
lega  hvernig  á  þvi  stendur,  að  þar  er  svo  afarmikill  munur 
á  árum ;  stundum  litill  eða  enginn  ís,  stundum  hafþök  svo 
árum  skiftir,  og  er  ekki  sýnilegt  að  á  þessu  sé  nein  regla. 
?að  hefir  nokkrum  sinnum  borið  við.  að  skip  hafa  rekið  i 
is  niður  með  austurströnd  Grænlands  og  vita  menn  þvi 
að  hraði  Pólstraumsins  er  í  Danmerkursundi  töluvert  mis- 
jafn,  á  sumrum  að  meðaltali  8 — 12  sæmílur  á  sólarhring, 
en     framan     af     vetri     varla     meira     en     6 — 8     sæmilur; 


Pólstraumur.  45 

næst  Grænlandi  er  hraöinn  minstur;  stefna  og  hraði  vinda 
á  ýmsum  árstímum  heíir  mikil  áhrif  á  ferð  þessa  straums 
sem  annara.  Með  Pólstraumnum  berst  hafísinn  niður  í 
Danmerkursund.  bæði  helluís  og  borgarís,  og  f)'llir  stundum 
alveg  sundið;  ísnum  fylgir  úfin  veðrátta  og  nepjur,  súld  og 
þokur  svo  þykkar,  að  nærri  ísröndinni  sést  stundum  varla 
enda  á  milli  á  skipum. 

Hin  eystri  álma  Pólstraumsins,  sem  gengur  upp  að  Aust- 
urlandi.  er  mjög  breið,  húu  ber  allmikinn  kulda  að  landinu. 
eins  og  sést  á  hinum  almenna  sævarhita  þar;  svo  má  lika 
sjá  það  á  þaragróðri  á  Austfjörðum,  að  hann  er  miklu 
kuldalegri  en  syðra;  ytirleitt  hefir  sævargróðurinn  norðlægari 
blæ  á  norðausturjaðri  landsins  og  er  miklu  fáskrúðugri,  heldur 
en  að  suðvestan.^)  Austfjarða  Pólstraumurinn  hefir  fyrst 
verið  rannsakaður  á  seinni  árum  og  hefir  það  fundist 
að  hann  er  afarstór  og  hefir  mikla  þýðingu  á  margan 
hátt.  Austan  við  Jan  Mayn  og  jafnhliða  við  Pólstraum 
þann,  sem  þaðan  rennur  að  Norðurlandi,  er  mikið  fall  af 
köldu  vatni  upp  að  Austfjörðum  norðarlega,  fyrir  utan  Irm- 
ingerstrauminn,  sem  kemur  norðan  fyrir  Langanes.  Út  af 
Cxerpir  beygir  Pólstraumurinn  frá  landi  til  suðausturs  niður 
að  Færeyjum,  þaðan  að  Shetlandseyjum  og  svo  yfir  að 
Noregi  og  blandast  þar  saman  við  Golfstrauminn.  Hraði 
straums  þessa  er  á  sumrum  milli  Islands  og  Shetlandseyja 
4 — 5  sæmilur  á  sólarhring,  en  getur  þó  orðið  meiri  eftir 
vindstöðu  og  öðrum  kringumstæðum.  Landhryggurinn  mynd- 
ar  takmörk  hins  kalda  og  volga  straums  á  miUi  tslands  og 
Færeyja.  Um  þenna  straum  reunur  seinni  part  sumars  og 
framan  af  vetri  mikiÖ  kalt  bræðsluvatn  úr  hafisnum  niður 
i  Norðurhafið,  alla  leiö  suður  að  Noregi,  og  saltmegni  sjó- 
arins    minkar    þar    að    nokkrum    mun;  norrænar  lífsagnir  i 


')  Útbreiðslu  þaragróðursins  við  strendur  Íslands  lielir  Helgi  Jóns- 
son  ágætlega  og  nákvæmlega  rannsakað.  H.  J.  The  Marine  Algæ  oi' 
Iceland  (Botanisk  Tidsskrift  24—25.  Vjindi).  F.  Borgescn  and  Heh/i 
Jónsson:  Tlie  distribution  of  the  marine  algæ  of  tlie  arctic  sea  and 
ot'  the  northernmost  part  of  tlie  Athxntic  (Botany  of  the  Færöes. 
Appendix). 


46  Siórinii  kringum  Island. 

siónum,  þær  sem  vanalega  lifa  i  kaldara  vatni  og  seltuminna, 
færast  þá  langt  suður  á  bóginn  og  hefir  það  aftur  áhrif 
á  íiskigöngur.  Austfjarða-Pólstraumurinn  heíir  eðlilega  mikil 
áhrif  á  veðráttufar  og  við  straumamótin,  þar  sem  hiti  og 
kuldi  mætast,  eru  þokur  mjög  tíðar,  miklu  tíðari  en  annar- 
staðar,  við  Berufjörð  eru  árlega  212  þokudagar  að  meðal- 
tali,  i  Grimsey  53,  i  Stjkkishólmi  aðeins  9. 

Pólstraumurinn  gerir  Íslandi  mikið  mein  með  hafisum, 
kulda  og  þokunepjum,  sem  honum  fylgja,  en  dálitið  gagn 
hafa  íslendingar  þó  á  hinn  bóginn  haft  af  straumi  þessum, 
þvi  hann  heíir  oft  fært  þeim  mikil  hlunnindi  i  veiðiskap  og 
rekum-  Selveiði  var  til  forna  viða  mjög  mikil  á  útkjálk- 
um  á  Islandi,  en  nú  er  hún  að  mikk;  leyti  horfin,  þvi  út- 
lendir  selveiðamenn,  einkum  Norðmenn.  hafa  gjörsamlega 
spilt  þeim  atvinnuvegi.  Rekar  eru  og  nú  miklu  minni 
en  áður  var;  á  Hornströndum,  Skaga,  Langanesi  og  viðar 
á  útkjálkum,  sér  hver  maður,  sem  um  fer,  hve  afarmikill 
rekinn  hefir  verið  til  forna.  A  Norður-Ströndum  er  fjaran 
viða  hvit  af  gömkim  rekavið,  mest  er  þar  þó  af  fúnum 
sprekum;  malarkamburinn  er  eintómur  viður  og  út  undan 
moldarbörðum,  i  lækjarfarvegum  nálægt  sjó,  og  í  mýrum 
sjást  alstaðar  staurar  og  rótarhnyðjur.  Pessi  viður  verður 
ekki  notaður  til  annars  en  i  eldinn.  Viða  i  Strandasýski 
kemur  lika  viður  úr  jörðu  í  mýrum  og  moldarbörðum  mörg 
hundruð  faðma  frá  flæðarmák.  Rekinn  hefir  verið  fjarska 
mikill,  er  landnámsmenn  settust  að  á  Ströndum,  og  i  sögun- 
um  er  mjög  oft  getið  um  reka;  í  Grettissögu  segir  svo,  er 
Eirikur  snæra  skifti  landnámi  sinu  með  Onundi  tréfóti:  »en 
um  reka  var  ekki  skikð,  þvi  þeir  voru  þá  svo  nógir,  að 
hver  hafði  sem  vildi  «  Aður  á  dögum  (einkum  á  17.  öld) 
sóttu  menn  úr  fjarlægum  héruðum  rekavið  frá  Ströndum 
á  stórum  byrðingum  með  sérstöku  lagi.  Nú  kemur  það 
varla  fj^rir,  að  menn  geri  sér  ferð  á  Hornstrandir  til  þess 
að  sækja  sér  við.  Hornstrendingar  smiðuðu  i  gamla  daga 
mikið  af  sáum  og  kyrnum,  öskum  og  ausum  úr  rekaviði  og 
fóru  með  það  lestaferðir  til  fjarlægra  héraða  og  buðu  einnig 
varning  sinn  á  alþingi  við  Öxará;  nú  er  þessi  atvinnugrein 


Rekaviður.  47 

alveg  horlin.  Reki  heíir  til  forna  einnig  verið  mikiU  á 
Skaga.  Sléttu,  Langanesi  og  víðar  á  Norðurlandi.  en  nú  er 
það  alt  svipur  hjá  sjón:  óteljandi  fúnir  drumbar  í  þúfum 
benda  til  þess,  hve  rekinn  áður  heíir  verið  mikill. 

Mestallur  rekaviður.  sem  kemur  og  helir  komið  að  Vest- 
fjörðum  og  Xorðurlandi,  helir  að  öllum  likindum  komið  með 
Pólstraumi  norðan  lir  Siberiu,  þó  einstöku  tré  kunni  að 
hafa  íiækst  með  Golfstraumi  sunnan  aö,  Fljótsbakkar  i 
Siberiu,  nærri  rshafi,  eru  reyndar  berir  og  skóglausir.  en 
langt  suður  i  landi  eru  háir  og  viðáttumiklir  skógar,  straum- 
urinn  ber  trén  niður  lljótin  út  í  Ishaf  og  eru  þau  svo  mörg 
ár  að  íiækjast  innan  um  is,  áður  en  þau  koma  hingað.  og 
er  þvi  ekki  að  kvnja,  þótt  stofnarnir  séu  orðnir  berir  og 
barklausir.  Fram  með  Siberiu-ströndum  og  á  eyjunum  þar 
fyrir  norðan  eru  stórkostlegar  rastir  af  rekavið  i  öllum  fjör- 
um.  Hornstrendingar  gefa  viðartegundum  þeim.  sem  reka. 
ynis  nöfn,  t.  d.  rauðiviður,  hvitfura,  tjarfura,  linfura,  selja. 
brúnselja  o  s  frv.  Mestur  rekaviður  er  ótiltegldur,  barkar- 
.lausir  trjádrumbar  með  róta-  og  greina-öngum,  þó  rekur 
náttiirlega  lika  töluvert  af  tegldum  viði,  en  liann  kemur 
ekki  þessu  máli  við.  Pæv  rekaviðartegundir  úr  Pólstraumn- 
um,  sem  rannsakaðar  hafa  verið,  eru  allar  af  trjám,  er  vaxa 
i  Siberiu:  lævirkjatré  (Laiix  siherica)  er  algengast,  þá  greni 
(Ficea  ohovata).  hvitgreni  ( Ahies  siherica) ,  sembrafura  ^Pmw5 
cemhra),  vanaleg  fura  (Fimis  silvestris),  ösp  ( Fopulus  tremula). 
selja  (SaUx  vitellina)  o.  íl.^) 

Eins  og  sjá  má  á  kortinu,  mynda  straumarnir  hvirting- 
ar  af  vatnshreyíingum  bæði  suðvestur  frá  Islandi  og  iyviv 
suðaustan  land,  þetta  stendur  i  nánu  sambandi  við  lágmörk 
loftþyngdanna  i  hinu  norðlæga  Atlantshafi  og    við  vindana. 

V  ./.  G.  Agardh:  Um  den  Spetsbergska  Drif-vedeus  urspruiig 
(ÖtVersigt  af  Kgl.  Vetensk.  Akad.  FörliaudUngar  1869.  Nr.  2,  bls.  97— 
119).  A.  G.  Nathorst:  Tvá,  sorarar  i  norra  Ishafvet.  Stockholm  190Ú, 
I.  bls.  345.  Porv.  Thornddsen :  Ferðasaga  af  Vestfjörðum  (Andvari  XIII 
1887,  bls.  164-168).  Eggert  Ólafsson:  Rejse  gjenuem  Islaud  I,  bls.  508 
—51.3.     0.  Olavius:  Oekouoinisk  Rejse  igjeunem  Islaml   hls.  126 — 146. 


48  Sjórinn  kringum  Island. 

sem  þar  af  leiða.^)  Neðansævarhryggurinn  virðist  eigi 
aðeins  hafa  áhrif  á  ritbreiðslu  hita  og  kulda  í  djúpinu, 
heldur  og  einnig  á  straumföll  yfirborðsins.  Loftþyngd. 
vindar  og  straumar  standa  í  nánu  innbyrðis  sambandi  og 
verka  hvað  á  annað  Straumarnir,  hiti  og  salt  sævar  hafa 
hin  mestu  áhrif  á  dyra-  og  jurtalíf  i  sjónum.  á  fiskigöngur 
og  þar  með  á  atvinnu  manna;  munum  vér  síðar  geta  þessa 
alls  nokkuð  nánar.^) 


5.     Hafís. 

Hafísinn'*)  hefir  frá  aldá  öðli  verið  hin  mesta  landplága 
fyrir  Island  og  hefir  jafnan  haft  slæm  áhrif  á  veðráttufarið 
og  þannig  á  mannlííið,  dyr  og  jurtir.  Island  fékk  líka  nafn 
af  ísunutn  og  auðséð  er  það  á  Landnámu,  Konungsskugg- 
sjá,  sögum  og  annálum,  aö  ísar  hafa  í  fornöld  haft  sama 
eðli  sem  nú  og  að  hafisrek  að  landinu  hefir  þá  verið  engu 
óalgengara  en  á  vorum  dögum.  Hrafna-Flóki  tók  land  i 
Vatnsfirði    á  Barðaströnd,    »þá    var  fjörðrinn  fuUr  af  veiði- 


^)  Sbr.  G.  Rung:  Eépartition  de  la  pression  atmosphériqne  sur 
l'ocean  atlantique  septentrional.  Copenhague  1894.  V.  Garde:  Vind- 
kort  over  den  nordligste  Del  af  Atlanterhavet  (Nautisk-meteorologisk 
Aarbog  1899.  Kbhavn  1900  bls.  25—46). 

-)  Auk  |)eirra  rita  sem  fyr  hefir  veíið  getið,  má  nefna  þessi  rit  um 
strauma  kringum  ísland:  C  Irminger:  Golfstrommens  Hastighed,  Strem- 
mene  ved  Island  m.m.  (Nyt  Archiv  for  Sevæsen  1843  II,  bls.  191  — 20C). 
Havets  Stromningei-  m.  m.  (s  st.  2.  Række  VIII,  1853,  bls.  115-37). 
Den  arctiske  Stremning  (s.  st.  2.  Række  IX.  1854,  bls.  280-88). 
Stremninger  og  Isdriít  ved  Island  (Tidsskrift  for  Sevæsen  VI.  1861, 
bls.  15 — 40).  Temperaturen  i  Golfstremmen  og  det  nordlige  Atlanter- 
hav  (s.  st.  Ny  Række  V.  1870,  bls.  65-81).  H.  Mathiesen:  Strem- 
ninger  og  Drivis  i  det  nordlige  Atlanterhav  (Tidsskr.  f.  Sevæsen  IX. 
1864,  bls.  1 — 12).  forv.  Thoroddsen:  Gylfastraumurinn  og  lönd 
þau  er  að  honum  liggi'a  (Andvari  III,  1876,  bls.  54—90).  J.  N.  Niel- 
sen:  Contributions  to  the  hydrography  of  the  waters  north  of  Ice- 
land.  Kbhavn  1905.  4".     Sbr.  Landfræðissaga  Islands  IV. 

")  Th.  Thoroddsen:  Den  grönliindska  driíisen  vid  Island(Ymer 
1884,  bls.  145—160).  C.  Ryder:  Tsforholdene  i  Nordbavet  1877-1892 
(Tidsskrift  for  Sovæsen  1896).  O.  Pettersson:  Om  drifisen  i  norra 
Atlanten    (Ymer  1900,    bls.  157—189).      V.  Garde:    Isforlioldene  i  de 


Haiis.  49 

skap.  ok  gáðu  þeir  eigi  txi'ir  veibum  at  ía  heyanna,  ok  dó 
alt  kvikfé  þeirra  um  vetrinn.  Vár  var  heldr  kalt.  Pá  gekk 
Flóki  upp  á  fjall  eitt  hátt.  ok  sá  norðr  yfir  fjöllin  fjörð  full- 
an  af  hafísum;  þvi  köUuöu  þeir  landit  Island.  sem  þat  heíir 
siðan  heitit.«^)  Margir  Islendingar  hafa  siðan  farið  að  dæmi 
Flóka,  að  þeir  hafa  ekki  »gáð  at  fá  heyannaa.  Hafísar 
hafa  eílaust  oft  komið  til  Islands  á  landnámsöld,  þó  ekki 
sé  þeirra  getiö  beinlinis.  en  oft  er  talað  um  harða  vetra 
og  stundum  eru  hvitabirnir  nefndir  og  hljóta  þeir  að  hafa 
komið  með  isum.  Pess  á  milli  heíir  hafisröndin  legið 
fjarri  landi  og  Dicuilus  munkur  segir  (825).  að  Irar  liaíi  á 
8.  öld  fundið  frosinn  sjó,  er  þeir  komu  eina  dagleið  norður 
fyrir  Island.^)  Pað  sem  Konungsskuggsjá  segir  um  ísa^j  er 
svo  rétt,  að  enn  er  varla  hægt  að  Ijsa  þeim  betur  stutt- 
lega.  I*ar  segir  meðal  annars  svo:  «í*eir  ísar  eru  sumir  svá 
llatir.  sem  þeir  hafi  frosit  á  hafinu  sjálfu  annathvárt  fjög- 
urra  áhia  þ^'kkvir  eða  íimm.  ok  liggja  svá  langt  undan 
landi,  at  þat  verðr  annathvárt  fjögurra  daga  ferð  eða  íleiri 
er  menn  fara  at  ísum«.  .  .  .  »Isar  þessir  eru  undarligir 
at  náttúru;  þeir  liggja  stundum  svá  kyrrir  sem  ván  er  at 
með  sundurslitnum  vökum  eða  stórum  fjörðum.  enstundum' 
er  svá  mikil  ferð  þeirra  ok  áköf,  at  þeir  fara  eigi  seinna  en 
þat  skip,  er  gott  byrleiði  heíir,  ok  fara  þeir  eigi  sjaldnar 
móti  veðri  en  f;\'rir,  þegar  þeir  taka  ferðina.  í*ar  eru  enn 
ok  sumir  þeir  ísar  í  því  haíi.  er  með  öðrum  vexti  eru.  er 
Grænlendingar  kalla  falljökla.  Þeirra  vöxtr  er  eptir  þvi 
sem  hátt  fjall  standi  upp  or  haíinu,  ok  blandask  eyvitar  við 
aðra  isa,  nema  sér  einum  saman  heldr  hann.«^) 

Hafísinn  kemur  rekandi  að  íslandi  með  Pólstraumnum. 


arktiske  Have  (Nautisk-Meteorologisk  Aarbog  frá  1898).  Auk  þess  er 
ýmislegt  um  hafís  í  ýmsum  ritum,  sem  áður  hafa  veriö  nefnd  og  í 
>  Landfræðissögvi  Islandsc<  4.  bindi  er    vísað  til  ýrasra  ritgjöröa  tleiri. 

')  Landnáma  (1891)  I,  kap.  2.  bls.  29. 

-)  Landfræðissaga  L  bls.  18. 

■')  Konungsskuggsjá.     Christiauia  1848  kap.  16,  bls.  40. 

*)  fetta  er  þó  eigi  alveg  rétt,  þú  tjalljakar  oít  fari  margir  saman, 
Jia  eru  þeir  þó  líka  stundum  dreifðir  iiiuanum  lielluís, 

4 


50 


Sjórinn  kringnm  Ísland. 


sem  fyiT  var  getið,  langt  norðan  úr  höfum.  Margt  af  þeim 
helluis,  sem  hingað  fer,  er  liklega  komið  austan  úr  heims- 
skautshafi  fyrir  norðan  Síberiu,  en  fjalljakar  frá  jökhim  á 
Franz-Jósepslandi  og  Spitzbergen,  en  mest  þó  frá  Græn- 
landsóbj^gðum.  Megnið  af  ísnum  er  flatur  is,  þykkir  jakar 
af  ýmsri  stærð  og  lögun,  en  innanum  og  stundum  i  sér- 
stökum  flotum  er  borgaris  eða  fjalljakar.  Flekais,  flakís  eða 
helkiís  er  víst  mestallur  frosinn  sævaris,  sem  myndast  hefir  i 
hörkugaddi  á  Siberiuhafi  og  fram  með  ströndum  hinna  köld- 


8.  mynd.     Helluí.s  á,  reki. 


A.  Hainberíi 


ustu  heimsskautslanda.  Hafisinn,  sem  myndast  af  frosti  á 
höfunum  fyrir  norðan  Siberiu,  kvað  vera  8 — 4  álna  þykkur, 
en  á  hinni  löngu  leið  þykknar  hann  bæði  af  frosti  og  svo 
af  þvi  jakarnir  margfaldast  við  að  rekast  hver  inn  undir 
annan  og  svo  frjósa  saman,  þeir  geta  þannig  orðið  7—10 
álna  þykkir,  stundum  10 — 15  álna  og  einstöku  sinnum  enn 
þykkri.  I  stormum  berjast  jakabrotin  allavega  saman  og 
hrúgast  upp  i  óreglulega  hóla  og  hæðir,  síðan  snjóar  i 
lægöirnar  og  alt  frýs  saman  i  einn  sambreysking,  þar  er 
stöðug    sundrun   og   sameining  og  gerir  það  isinn  oft  mjög 


Hafís. 


51 


óreglulegan.  Stundum  sameinast  margir  jakar  í  víðáttu- 
miklar  hellur  með  allavega  ójöfnum,  eða  geysimiklar  spíldur 
losna  i  einu  frá  löndum  og  sigla  svo  burt  með  straumunum, 
jakar  þessir  eru  þá  eins  og  eyjar  eða  lönd.  Árið  1823 
sigldi  Clavering  fyrir  norðan  ísland  fram  með  hafisjaka, 
sem  var  15  milur  fbO  sæmilur)  á  lengd.  Yfir  þesskonar  ís- 
flökum  sjá  farmenn  jafnan  hinn  svokallaða  »ísaglampa:  eða 
nsaglætu«.  en  himininn  er  aftur  dökkur  þar  sem  stórar 
vakir  eru  (^vatnshiminn*). 


P.  Diiséii. 

9.  nn-nd.     Eorgarís  (fjalljaki).    Bátur  við  hlið  jakans  sýnir  stærMna. 


Borgarísinn  eða  fjalljakarnir  eru  alt  öðruvísi  mynd- 
aðir.  það  eru  jökulstykki  af  landi.  sem  ekist  hafa  út  í  sjó. 
Afarmiklir  hjarnflákar  þekja  fjallalöndin  kringum  heims- 
skautin,  einkum  þó  á  Grænlandi.  sem  er  viðáttumikið  og 
stórkostlegt  hálendi.  Frá  hjarnflákunum  ganga  geysist(')rir 
skriðjöklar  niður  i  sjóinn,  framan  af  skriðjöklunum  brotna 
stór  stykki  þegar  þeir  ganga  út  í  vatnið  og  það  lyftir  undir 
þá,  heyrast  miklir  jöklabrestir  er  stykkin  losna  og  oft  verður 
öldugangur  mikill  og  boðaföll  í  fjörðunum.  Jakar  þessir 
berast   svo    með    sævarföUum  og  vindi  út  firðina  út  i  aðal- 

4* 


52  Sjóríun  kringum  Island. 

straumana  og  sigla  þar  áfram  eins  og  fjöl]  innan  um  hinn 
flata  ís.  Hinn  stærsti  borgaris  kemur  liklega  frá  jökulfjörð- 
um  norðan  til  i  Grænlandi,  sumir  ef  til  vill  frá  Spitzbergen 
eða  lengra  að.  Margir  jakar  eru  svo  stórir.  að  þeir  komast 
ekki  út  úr  fjörðunum.  sem  oft  eru  dýpri  hið  innra  en  i 
mynninu,  stranda  þar  og  brotna  i  sundur  og  svo  fara  hinir 
smærri  jakar  þaðan  út  í  Pólstrauminn.  Borgarisinn  er  oft 
mjög  hár  úr  sjó,  f^a'ir  norðan  Island  sjást  alloft  jakar  8U — 
100  feta  háir  og  sumir  hærri.  jafnvel  yfir  150  fet;^)  Hestir 
eru  þó  minni.  Fó  er  það  ekki  nema  tæpur  sjöundi  hluti 
fialljakanna  sem  upp  úr  stendur,  að  minsta  kosti  ^h  eru 
niðri  í  sjónum;  jakarnir  væru  þvi  7 — 800  feta  há  fjöll  eða 
hærri,  ef  þeir  væru  á  þurru  landi.  Með  þvi  að  þessir  stóru 
fjalljakar  rista  svo  djúpt.  hefir  vindurinn  mikhi  minni  áhrif 
á  þá,  en  á  vanalegt  ishrul  og  jaka,  hinn  stóri  borgarís 
hliðir  að  eins  stefnu  straumsins  og  siglir  oft  áfram  móti 
hvössum  vindi,  stundum  þvers  igegnum  miklar  helhir  af 
rekaís  og  lagnaðarís.  Pað  er  engin  furða.  þó  þessir  ismolar 
þurfi  langan  tima  til  að  bráðna.  enda  kemst  borgarisinn 
miklu  lengra  suöur  en  íiakisinn,  sem  bráðnar  tiltöhilega 
liiótt.  þegar  iiann  kemur  út  i  hið  volga  vatn  Golfstraumsins 
Mesti  fiöldi  fjalliaka  strandar  á  grunnum  við  Grænland. 
einkum  í  þrengslunum  i  Danmerkursundi,  en  margir  kom- 
ast  þó  niður  með  öllu  Grænlandi  fyrir  Hvarf  og  upp  með 
landinu  að  vestan.  Peir  fialliakar,  sem  reka  niður  á  grynn- 
ingarnar  hiá  Newfoundlandi.  alt  suöur  á  40"  n.  br.,  koma 
liklega  flestir  með  Labradorstraumi  norðan  iir  Bafíinsflóa. 
Að  Íslandi  kemur  bæði  Hatur  is  og  borgaris,  stundum  eru 
báðar  istegundir  blandaðar  saman,  sum  ár  kemur  mest  af 
borgaris,  önnur  ár  meira  af  lielluis.  Borgaris  virðist  vera 
algengari  nærri  Horni  og  Vestfjörðum,  sem  mest  nálgast 
Grænland,  en  við  Norður-  og  Austurland  kvað  helkiís  vera 


')  Kapt.  A.  Mourier  mældi  fjalljaka  í  Danmerkursundi  norð- 
vestur  af  íslandi,  sem  var  178  fet  upp  úr  sjó  og  1100  fet  að  ummáli 
(Geogi'.  Tidsskrift  IV.  1880,  bls.  57).  fessi  jaki  heíir  þá  verið  liærri 
en  Akraíjall,  hefði  hann  veríð  á  þurru. 


Hafís.  53 

almennari,  þó  smáir  og  stórir  fjalljakar  oft  séu  innan  um. 
Hinn  stærri  borgaris  fer  mestur  iit  úr  Danmerkursundi.  sá 
sem  ekki  er  strandaður  áður,  en  þeir  fjalljakar,  sem  liækjast 
með  Irmingerstraumi  upp  að  Norðurlandi.  eru  tiltölulega 
smærri.'^) 

Auk  þeirra  lifandi  liluta,  sem  með  ísnum  berast.  en 
það  eru  hvítabirnir,  selir.  rostungar,  reíir  o.  fl.  þá  berst  lika 
með  ísnum  grjót  og  aur  og  rekaviður,  sem  fj^rr  var  getið. 
I  fjalljökunum  eru  oft  fastfrosnir  jökulsteinar.  laus  björg. 
möl  og  sandur  og  dreiíist  þetta  um  sævarbotninn,  svo  hann 
er  víða  nærri  heimsskautslöndum  þakinn  jökulruðningi  og 
isniinu  stórgrjti  og  hafa  menn  viða  orðið  sliks  varir  á  mar- 
arbotni  kringum  ísland.  A  isflökum  berst  lika  leir  og 
sandur,  sem  iit  á  isinn  hefir  fokið,  og  þar  með  ymislegt 
annað  smálegt  og  lauslegt.  jÞannig  hafa  menn  fundið  i 
leðju  á  ísjökum  við  Grænland  smájurtir  (dialomea),  sem 
hvergi  vaxa  annarstaðar  en  á  norðurströnd  Siberiu.  í*að 
er  þvi  ekki  ómögulegt,  að  fræ  ýmsra  jurta  og  smádýr,  sem 
kulda  þola.  stundum  geti  siglt  á  ís  milli  þessara  fjarlægu 
landa;  isinn  getur  og  borið  nýjar  og  fornar  skeljar  frá 
ströndu  og  dreift  þeim  út  um  mararbotninn.  Sumstaðar  á 
norðurströnd  Tslands,  á  Tjörnesi,  Sléttu,  Langanesi,  i  Vopna- 
íirði  og  viðar  hefir  fundist  grjót  i  fjörumáli  af  öðrum  berg- 
tegundum  en  til  eru  á  íslandi  t.  d.  granít,  gneis,  gljáflögur, 
talkflögur  o.  fl.  Pessir  steinar  hafa  eflaust  borist  þangað 
meÖ  is. 

Pegar  hafis  er  mikiU.  kemur  hann  upp  að  ölkim  yztu 
annesjum  á  Norðurlandi,  fyrst  vanalega  að  Hornbjargi,  Sléttu, 
Langanesi  eða  Grimsey.  Mikill  ís  kemur  oft  snemma  upp  að 
StrOndum,  þvi  þar  er  sundið  þröngast,  en  svo  kemst  oft 
rek  á  hann  austur  með  landi,  flytur  straumurinn  hann  fjörð 
úr  flrði  austur  eftir.  Stundum  verður  ísinn  landfastur  um 
tima,   stundum   er  hann   á  flökti  út  og  inn  firðina  og  rekst 


')  Séri  lieti  eg  j)ó  fjalljaka  stauda  gruiiii  á  Húiiatlúa  á  60  fat>ma 
dýpi  og  182H  stór)u  tveir  jakar  griiiin  iiorr>ur  og  ve.stur  af  Siglunesi  á 
sjötugu  dji'ipi  (Jslendingur  II,  bls.  1]7;. 


oi  Sjóriuu  kringum  íslancl. 

fram  og  tilbaka  af  stormum.  Isfúlga  sú  hin  mikla,  sem 
Pólstraumurinn  ber  með  sér  niður  á  milli  Islands  og  Græn- 
lands,  er  ákaílega  breytileg  eftir  árferði/)  en  aldrei  mun  þó 
vera  íslaust  fram  með  ströndu  Grænlands,  þó  litið  sé  þar 
vanalega  um  is  á  iiaust-  og  vetrarmánuðum.  Sum  ár  er 
isinn  svo  lítill  og  jakarenslið  svo  mjótt.  að  þess  gætir  eigi 
á  íslandi.  en  stundum  fvllir  isinn  alt  Grænlandshaf  og 
þjappast  upp  i  hvern  llóa  og  fjörð  uorðan  á  Islandi.^)  Pegar, 
isinn  tekur  að  nálgast  ísland,  verður  sióriun  saltminni  og 
kaldari.  af  þvi  hið  kalda  bræðsluvatn  breiðir  sig  um  yfir- 
borð  hafsins  og  gætu  menn  liklega  af  hitaathugunum  á  út- 
kjálkum  íslands  orðið  varir  við  isinn  nokkrum  tima  áður 
en  hann  kemur. 

Aður  en  hafísrek  bj^jar  er  veðráttan  vanalega  óstöðug 
og  umhleypingasöm,  ýmist  með  iits^ainingsblotum  eða  norð- 
anhríðum,  veðrabrigði  eru  lijót  og  slettir  þá  stundum  i  logn 
á  milli.  Oftast  rekur  isinn  inn  með  uorðanstormum  og  kafalds- 
hriðum,  oft  kemur  aðeins  hroði  fyrst  og  svo  mikill  is  á 
eftir.  FegSLY  isinn  er  orðinn  fulh'ekinn  og  landfastur.  koma 
oft  logn  með  björtu  veðri  og  frosti,.sem  getur  staðið  lengi. 
Aftur  er  veðrátta  vanalega  óstöðug  þegar  ishroði  er  að 
riækjast  með  landinu,  þegar  hann  liggur  skamt  undan  i  hafi, 
er  vanalega  sudda-  og  vætutíð  með  þokum.  Isinn  er  oft- 
ast  Hjótur  að  fara  og  koma.  stundum  ber  það  við,  þó  ísinn 
sé  landfastur  og  samfrosiun  og  nái  4 — 5  vikur  sævar  undan 
landi,  að  hann  brotnar  alt  i  einu  og  berst  allur  burt  af 
straumum  á  einu  eða  tveim  dægrum.  Verkanir  íssins  á 
veðráttufar  og  árferði  Islands  eru  fjarska  miklar  og  heíir 
oft  fyrr  og  siðar  i  miklum  isárum  orðið  skepnufellir.  hall- 
æri  og  manndauði.   Irmingerstraumurinn.  sem  ber  svo  mik- 


')  Hiii  seinni  ár  gefur  Veðui-fræðisstoínunin  í  Kaupraannahöfn  ár- 
lega  út  skýrslu  með  uppdráttum  um  ísrekið  í  höfunum  kringum  isorð- 
urheimsskautið  í  sNautisk-meteorologisk  Aarbog«. 

■-')  fegar  mikið  isrek  er  i  Danmerkursuudi.  fer  mikiU  grúi  af  jök- 
um  suður  ixr.  C.  Irminger,  admíráll,  hefir  reiknað,  að  þar  fari  pá  út 
á  hverjum  sólarhring  ísbreiða  á  stærð  við  Sjáland  (C.  Irminger: 
Stremninger  og  Isdrift  ved  Island.     Tidsskrift  for  Savæsen  1861). 


Hafís.  55 

inn  hita  að  Norðurlandi,  stöðvast  algjörlega,  kemst  ekki 
norður  fyrir  Horn.  þegar  isinn  er  orðinn  landfastur,  en  þegar 
los  kemur  á  isinn,  brýst  hann  fram  og  ryður  honum  austur 
með.  I  norðlægum  sveitum  og  á  útkjálkum  fer  i  miklum  is- 
árum  ekki  klaki  úr  jörðu  alt  siimarið.  gras  sprettur  mjög 
seint  og  illa  fyrir  kulda  sakir  og  svo  er  nýtingin  vanalega 
slæm  sakir  sudda  og  úrkomu.  Hafisinn  heíir  mikil  áhrif  á 
árferði  landsins  alls  og  oft  snjóar  í  fjöll  á  Suðurlandi,  þegar 
vorís  rekur  að  Norðurlandi.  Hafiskuldinn  hefir  mikil  áhrif 
á  jurta-  og  dýralif  bæði  á  sjó  og  landi,  þegar  hann  rekur 
iipp  að  ströndu,  rifur  hann  lika  þanggróður  úr  fjörunum  og 
getur  það  sumstaðar  orðið  til  allmikils  baga  þar  sem  fjöru- 
beit  er  og  menn  nota  þang  til  eldsneytis.  Isinn  stöðvar 
allar  skipaferÖir,  samgöngur  og  aðflutninga  á  sjó,  svo  verzl- 
un  og  íiskiveiðar  heftast  til  mikils  tjóns  fyrir  stór  bygöar- 
lög.  Pegar  is  liggur  á  rúmsjó,  er  oft  þokugarður  í  kring- 
um  hann,  en  sjómenn  finna  nánd  hans  á  sævarkuldanum : 
þegar  inn  kemur  í  isinn.  er  vanalega  kyrr  sjór  og  litil  eða 
engin  alda,  þvi  hafþök  af  isi  hefta  alla  bylgjuhreyfingu. 
Pó  getur  út  af  þessu  brugðið,  þegar  isinn  er  á  mikilli  hreyf- 
ingu  fyrir  straumi  og  vindi. 

Eins  og  fyrr  var  getið,  tekur  straumurinn  viö  þeim  is. 
sem  kemur  upp  að  Norðurlandi  og  flytur  hann  austur  með 
og  svo  suður  með  Austfjörðum,  fer  isinn  þar  oft  mjög  hratt. 
j)vi  straumurinn  er  þar  harður  og  þegar  meðvindur  er,  getur 
hann  farið  á  einum  sólarhring  fyrir  Múlasýshir,  suður  fyrir 
Lón.  Einstöku  sinnum  kemur  það  fyrir,  að  Austfjarðakvisl 
Pólstraumsins  rekur  hafisinn  beint  upp  að  Austurlandi  og 
svo  suður  með,  án  þess  nokkur  is  komi  að  Norðurlandi. 
Pannig  komu  hafþök  af  is  upp  undir  Austfirði  og  svo  suður 
að  Vestmannaeyjum  i  maimánuði  1826  og  nokkrir  fjalljakar 
st<'iðu  grunn  á  sextugu  djúpi  fyrir  sunnan  Bjarney  hiá  Vest- 
mannaeyjum.  fess  er  einnig  getið,  að  mikiU  hafis  liati 
komið  að  Austurlandi  1605  og  rekið  niður  i  Grindavik, 
einnig  1609,  þá  var  björn  unninn  i  Herdisarvik;  1840  var 
mikiU  is  við  Austurland  og  borgarís  rak  niður  undir  Eær- 
eyjar;  um  jól  1856  fylti  alla  Austfirði  með  hafis,  eins  1867 


56  Sjórinn  kringum  Ísland. 

á  iitmánuðum  o.  s.  frv.  Hafis  rekur  alloft  út  með  Reykja- 
nesskaga  og  stöku  sinnum  ber  þab  við,  aö  jaki  hefir  ílækst 
inn  á  Faxaílóa,  sá  is  kemur  altaf  að  sunnan  og  austan, 
aldrei  aÖ  norðan  og  vestan.  A  Vestíirði  vestanverða  kemur 
sjaldan  ís  nema  i  miklum  isárum,  og  það  ber  varla  við  að 
jaki  komist  suður  fyrir  Látraröst.  Arið  1695  var  hið  mesta 
isár  á  íslandi,  sem  sögur  fara  af ,  og  skulum  vér  þvi  geta  þess 
nánar  eftir  frásögum  annála.  Vetur  var  þá  harður  um  alt 
land  með  snjóum  og  norðanstormum.  isalögum,  hörkum  og 
frostum.  Hafis  kom  fj^rir  norðan  snemma  á  árinu  og  lá 
fram  um  þing:  norðanveður  ráku  isiun  austur  tVrir  og  svo 
suður,  var  hann  kominn  fyrir  Þorlákshöfn  fyrir  sumarmál, 
og  hinn  14.  april  rak  hann  fyrir  Reykjanes  og  Garð  og  inn 
á  fiskileitir  Seltirninga  og  að  lokum  að  Hvalseyjum  og  i 
Hitárós,  og  eru  þess  annars  engin  dæmi  að  slikt  hafi  komið 
fyrir.  Hafisinn  rak  inn  á  hverja  vik  og  ganga  mátti  á  is- 
um  af  Akranesi  i  Hólmskaupstað  (Reykjavik).  A  Faxaflóa 
var  isinn  rúmlega  fram  i  vertiðarlok,  hann  braut  skip  undir 
6  mönnum  fj^rir  Garði,  en  þeir  gengu  allir  til  lands.  fá 
braut  og  mörg  útlend  skip  i  isum.  Að  vestan  kom  isinn 
fyrir  Látrabjarg,  en  norðanlands  mátti  riða  og  renna  fyrir 
hvern  fjörð  um  vorkrossmessu.  Isinn  gekk  sumstaðar  upp 
á  land  og  varð  að  setja  báta  lengra  upp  en  vandi  var  til; 
nyrðra  sást  eigi  lit  fyrir  isinn  af  hæztu  fjöhum,  syðra  sást 
út  fyrir  hann  og  kaupskipin  fj^rir  utan.  sem  hvergi  komust 
að  landi,  og  eigi  varð  heldur  komist  til  þeirra  og  komust 
menn  i  mikla  þröng  af  siglingarleysinu.  þvi  flest  vantaði  er 
á  þurfti  að  halda.  Vorið  var  kalt  og  hart  með  litlum  gras- 
vexti  og  varð  þvi  grasbrestur  mikill  um  sumarið,  einkum 
sunnan  og  vestan  lands,  urðu  sumstaðar  ekki  slæg  tún,  en 
sumstaðar  var  flutt  heim  taða  i  pokum;  á  smájörðum  feng- 
ust  10—15  hestar  af  tööu,  en  5  kaplar  á  engjum  þar  sem 
áður  féllu  á  80.  Fyrir  norðan  var  grasvöxtur  betri,  en  bágur 
fyrir  austan.  Haustið  var  regnviðrasamt  og  urðu  úti  hey 
allviöa,  gerði  fjúk  og  snjó  á  alþiða  jörð  fj^rir  allraheilagra- 
messu  og  var  veðrátta  hretviðrasöm  til  jóla.  Veturinn  á 
eftir  varð  mikill  fellivetur  og  dóu   menn   af  hungri  i  í*ing- 


Halís.  57 

eyjarþingi.  A  mörgum  bæjum  stóö  hvorki  eftir  liross  né 
sauður  og  var  veturinn  kallaður  »hestabani«.  Byrjuðu  með 
þessum  vetri  hin  mestu  harðindi  um  land  alt  með  skepnu- 
felli  og  manndauða  úr  sulti  og  vesöld,  hélzt  þetta  áfram  i 
mörg  ár,  þó  árferði  batnaði,  af  því  alt  var  komið  i  kalda- 
kol,  og  var  þá  um  aldamótin  hið  mesta  volæði  yíir  Islandi 
ölhi.  Aldrei  er  þess  getið  á  nokkru  öðru  ári,  að  samtimis 
haíi  rekið  svo  mikill  is  fyrir  Keykjanes  og  Látrabjarg,  en 
1787  komst  þó  hafis  yfir  Látraröst.  Fyrir  jól  1787  kom 
hafís  inn  á  fjörðu  i  Strandasýslu,  einnig  fyrir  Aðalvik 
og  Ísafjarðardjúp  og  alt  suður  fyrir  Rauðasand.  1790  er 
sagt  að  hafisar  liali  legið  kringum  land  alt  frá  Látrabjargi 
að  vestan  og  að  Reykjanesi  að  austan  og  hinn  næsti  vetur 
var  lika  hinn  mesti  isavetur,  1835  lágu  líka  ísar  frá  Rej^kja- 
nesi  austan  og  norðan  um  til  Látrabjargs  og  svo  hefir  oftar 
verið.  Faxaflói  og  Breiðifjörður  eru  hinir  einu  íióar  á  land- 
inu,  sem  varla  þurfa  að  óttast  liafis 

Pó  til  séu  margar  isafréttir  frá  fyrri  öldum,  þá  er  þó 
fyrst  hægt  á  19.  öld  að  fá  þolanlega  góða  vitneskju  um  is- 
rek  á  hverju  ári;  á  fyrri  öldum  eru  of  margar  og  of  stórar 
gloppur  i  þekkinguua.  I  ritgjörð,  sem  eg  skrifaði  1883^), 
reyndi  eg  að  gera  grein  fyrir  árlegu  isreki  á  19.  öld  á  ár- 
unum  1800 — 1883  með  mynd,  sem  eg  lika  set  hér  til  yfir- 
lits;  þar  sést  i  hverjum  mánuðum  isinn  hefir  legið  hér  við 
land  eða  ílækst  á  milli  fjarða,  um  leið  sýnir  myndin  áætkni 
um  megn  ísfúlgunnar,  en  það  er  þó  eðlilega  varla  meira  en 
ágizkun.  A  þessu  timabili  voru  20  ár  islaus  eða  fjórða 
hvert  ár;  mjög  skaðleg  ísár  hafa  sjaldan  komið  og  16  sinn- 
um  á  þessum  tima  heíir  is  legið  fram  á  timaslátt  eða  lengur. 
þar  af  12  sinnum  mikill  is.  Oftast  rekur  þó  hafís  að  á  miðjum 
vetri  og  hverfur  svo  burt  á  útmánuðum,  þessvegna  segja 
menu,  að  sjaklan  sé  mein  að  miðsvetrarís.  Komi  ísinn  á 
útmánuðum,  liggur  hann  oft  lengi,  stundum  mestalt  sumarið. 
Pó    er    þaö    nærri    algikl   regla,   að  isinn  fer  um  höfuðdag. 


^)  I'.  Th.    Den  griinlandska    drifisen  vid  Island  (Ymer.  Stockliolm 
1884). 


18ÍS3. 


10.  myntl.     Hafísar  viö  íslaml  á  ánmum  1800—1883. 


Hatís.  59 

A  19.  öld  eru  aðeins  tvær  uudautekningar  frá  þessari  reglu. 
1818  kom  hafís  ekki  fyrr  en  23.  ágúst  og  fór  aftur  9.  sept- 
ember;  1882  kom  isinn  i  aprilmánuði  og  hvarf  eigi  á  burt 
frá  Norðurlandi  fyrr  en  3.  september.  Fjúrir  seinustu  mán- 
uðirnir  af  árinu  mega  heita  alveg  íslausir  hér  við  land,  i 
októbermánuði  hefir  aldrei  sézt  ís  og  á  hinum  mánuðunum 
aðeins  litilfjörlegt  hrul^) 

Isalög  á  sjó  eru  fátíð  á  isleuzkum  fjörðum  og  fióum  og 
má  heita  að  aldrei  leggi  sjó  nema  i  aftöku  hörkum.  Vér 
höfum  áður  séð,  hve  mikiU  sævarhitinu  er  i  kringum  Is- 
land  og  þarf  mikið  til  að  lækka  hann  svo  að  sjór  frjósi. 
Öjórinn  frýs  því  lljótar  sem  hann  er  saltminni,  og  fyrst 
frjósa  þessvegna  saltlitlir  ósar  og  lón,  sem  ár  renna  i,  og  þvi 
næst  hinir  instu  firðir  og  vikur;  stundum  nær  þó  lagnaðaris- 
inn  nokkuð  út  á  sjó,  sérstaklega  inni  i  flóum  miUi  eyja.  Par 
sem  eðlileg  úthafsselta  er  i  sjónum,  frýs  hann  varla  fyrr  en 
sævarkuldinn  er  orðinn  -t-  ^^a^-  Mikill  hafís  kælir  loftið  og 
sjóinn,  heldur  heita  straumnum  frá  Norðurlandi  og  tekur 
lika  úr  sjónum  mestu  seltuna,  þessvegna  myndast  lagnaðar- 


')  Ym.sir  vísiudaraenn  hafa  lagt  hafís-ský.'slur  niínar,  sem  f^a-r  var 
getið,  og  prentaðar  voru  í  tímaritiiui  » Ymer«  í  Stokkhólmi  1884  tii  grund- 
vallar  fvrir  ýmsuui  rauusúknum  uni  veðurfar  og  árferði  í  Európu. 
Arið  1890  kom  út  merkilegt  rit  eptir  Ed.  Brnckner:  Klimaschwankuu- 
gen  seit  1700  (Geographische  Ahhaudluugen  herausg.  von  A.  Peuck. 
IV.  Heft  2.  Wien  1890)  þar  er  syut  fram  á  ýms  veðráttutíniabil  og  ár- 
ferðisbrej'tiugar  á  35  ára  tímabiluiu.  R.  Sieger  (Der  Temperatur- 
gegensatz  zwischen  Europa  und  Nordamei-ika  und  Eduard  Brúckuers 
nordatlantisches  Ausnahmegebiet  í  Meteorol.  Zeitschrift  1892)  bar 
saman  isrek  við  ísland  á  19.  öld  eftir  ísatöflu  minni  við  veðráttuskrár 
Briickners  og  fann  að  tímabil  með  niiklum  hafísum  staudast  á  við 
iieit  veðráttutímabil  í  Európu,  eu  í  kuidatímabilum  er  hafís  lítill  við 
Islaud.  Seinni  raunsóknir  liafa  .staðfest  j)essa  úlyktvui.  Nýlega  hetir 
WiUi.  Meivardm  bygt  margbrotuar  rauusóknir  á  hiuum  sömu  iiafis- 
skýrslum.  Hin  þýðingarmikla  ritgjörð  hans  »Periodische  Scliwan- 
kungen  der  Eisdrift  bei  lsland«  er  prentuð  í  »Annaleu  der  Hydro- 
graphie  und  Maritimen  Meteorologie  1906«  (34  bls.  4"  með  5  mynda- 
töflum).  Meinardus  rannsakar  á  ýmsan  hátt  hlutföU  isreksins  við  hita 
og  loftþyngd  í  næ.stu  löndum  og  höfum,  vi.ð  sólblettafjiUda.  strauma 
o.  m.  tt.  og  muiuim  vér  geta  þess  nokkiið  nánar  i  kaflanum  um  veðr- 
i'it  tu  far. 


60  Sjóiinn  ki'ingum  Ísland. 

ísar  hér  viö  land.  helzt  á  miklum  hafísárum.  Þegar  engir 
hafisar  koma  að  landinu,  eru  allir  firðir  auðir  og  skipgengir, 
út  af  því  mun  sjaldan  bregða  og  jafnaðarlega  leggur  ekki 
sjó.  þó  alhnikill  hafís  sé  við  landið.  Yér  skulum  þá.  að 
lokum  nefna  nokkur  dæmi  upp  á  mikla  lagnaðarisa  hér 
við  land.  1348  er  sagt  að  haíi  verið  frostavetur  svo  mikill 
að  sjóinn  fraus  um  alt  land,  svo  að  ganga  mátti  af  yztu 
nesjum  yfir  fjörðu  og  ílóa.  ±*ó  svona  sé  til  orða  tekið  í 
annálum.  þá  er  víst  átt  við,  að  sjór  hafi  frosið  nærri  landi, 
milli  eyja  og  á  smáfjörðum  eins  og  síðar  hefir  oft  orðið, 
þ\i  á  öðram  stað  er  þess  getið.  að  þá  hafi  mátt  riða  iir 
S«ilu  og  frá  Nesi  við  Seltjörn  upp  á  Kjalarnes  og  til  Við- 
eyjar  af  Akranesi,  á  Hvaleyri  var  og  gengið  af  Alftanesi 
og  riðið  yfir  Stakksfjörð.  1692  varð  riðið  af  framanverðri 
Skarðsströnd  á  Skógarströnd,  þá  lagði  Hvalfjörð  svo  eigi 
var  skipfært  milli  Saurbæjar  á  Kjalarnesi  og  Innra-Hólms 
á  Akranesi.  þá  var  riðið  til  Drangeyjar  á  Skagafirði  og 
hvalur  fanst  á  miðjum  Húnaflóa,  hálfa  þingmannaleið  frá 
landi.  Pá  var  farið  með  klyfjahest  af  Sigkmesi  inn  um 
firði  og  á  sjó  alt  til  Möðruvalla.  17  42  var  svo  mikið  frost 
að  ganga  mátti  yfir  Breiðasund  og  milli  allra  eyja  á  Breiða- 
firði  og  á  Hjallasandi  varð  eigi  róið  vegna  lagnaðarisa. 
1792  var  mjög  mikill  frostavetur  og  mátti  þá  ganga  á  isi 
miUi  aUra  eyja  hjá  Seltjarnarnesi,  frá  Viðey  að  Hofi  á  Kjalar- 
nesi  og  3'fir  Hvalfjörð.  Pess  er  og  getið,  að  þá  hafi  verið 
gengið  frá  Búlandse^'jum  út  1  Papey,  og  eru  þó  harðir 
straumálar  á  milli.  Veturinn  1807  varð  viða  við  Faxaflóa 
ekki  róið  fyrir  lagnaðarisum.  1866  voru  miklir  hafisar  við 
Norður-  og  Austurland,  allir  firðir  fullir  og  sá  hvergi  út 
fvrir;  þá  gengu  áköf  frost  og  var  Isafjarðardjúp  frosið,  svo 
ganga  mátti  eftir  þvi  og  riða  af  Langadalsströnd  út  i  Skut- 
ulsfjarðarkaupstað.  einnig  frá  Bjarnagnúpi  yfir  i  Bolungar- 
vik.  Flestir  firðir  við  Breiðafjörð  voru  þ:iktir  lagnaðaris- 
um,  og  þá  var  gengið  frá  Reykjavik  út  i  Engey  og  Viðey, 
yfir  Skerjafjörð  og  Hafnarfjörð  og  yfir  Hvalfjörð  var  gengið 
hjá  Hrafnabjörgum.  1881  voru  hafisar  miklir,  stórhriðir  og 
grimdarfrost,  svo   i  janúar  var  Faxaflói  orðinn  lagður  langt 


Álirif  sjóar  á  ströudii.  61 

út  fyrir  eyjar,  þá  var  gengið  yfir  Hvainmsfjörð  og  af  Akra- 
nesi  til  E-eykjavikur  og  á  land  úr  Flatey  á  Breiðafirði;  i 
marzmánuði  var  lagisinn  á  Akureyrarhöfn  orðinn  þriggja 
álna  þykkur.  Af  skýrslum  um  árferði  má  sjá  að  isalög  á 
sjó  eru  sjaldgæf,  sjaldau  frýs  nema  inst  i  fjörðum  eða  sund 
milli  eyja,  þar  sem  sjórinn  er  seltuminni,  og  hafisar  liggja 
jafnan  einhverstaðar  við  land,  þegar  svo  ber  undir. 


III.    Strendur  íslands. 
1.     Strandleng-jan.     Áhpif  sjóar  á  ströndu. 

ísland  er  mjög  vogskorið  á  þrjá  vegu.  en  þó  mest  að 
vestan.  Strandlengjan  inn  i  hvern  fjörð  og  hverja  vik  er 
þvi  mjög  löng,  hérumbil  700  mikir,  en  beint  fyrir  ÖU  annes 
er  vegalengdin  ekki  meiri  en  300  mikir.  Austan  frá  Lóns- 
heiði  vestur  á  Reykjanes  er  ströndin  bein  og  fjarðalaus  að 
heita  má  og  viðast  sandar  með  sjó  fram ;  alstaðar  annar- 
staðar  er  ströndin  meira  og  minna  vogskorin.  Pó  er  tuki- 
verður  munur  á  hæð  og  útkti  strandarinnar  og  stendur 
það  i  nánu  sambandi  við  jarðmyndun  og  bergtegundir. 
I*ar  sem  blágrjtisfiöll  ná  út  að  sjó,  ganga  viðast  firðir  inn 
i  landið,  en  þar  sem  móberg  er  aðalefni  fjananna,  eru  breiöar 
víkur,  en  engir  eiginlegir  firðir.  Blágrýtisströndin  er  jafnan 
mjög  sæbrött,  fjölHn  risa  snarbrött  frá  sjó  einsog  svartir 
steinveggir  hlaðnir  af  útal  þykkum  og  þunnum  strengjum 
og  eru  sævarmegin  á  Vestfjörðum  og  Norðurlandi  viðast 
1500  til  2000  feta  há,  en  á  Austfjörðum  2000—3000  fet. 
Pau  móbergsfjöU,  sem  ganga  að  sjó  fram,  eru  miklu  lægri, 
oftast  aðeins  nokkur  hundruð  feta  háir  hamrar,  oft  er  breið 
lausagrjótsræma  i  fjörunni  fyrir  neðan  þau  eða  þá  hrauii, 
sem  sjórinn  brýtur  framan  af;  þar  sem  brimið  skeUur  beint 
á  móbergshamra  brotna  þeir  fijótt  og  eyðast. 

Eins  og  fyrr  var  getið,  hefir  brimið  mjög  mikil  áhrif  á 


62  Strendur  Islands. 

strendur  landa,  sjórinn  etur  sig  smátt  og  smátt  inn  i  fjöllin 
að  neöan,  brytnr  niður  klettana,  mylur  þá  og  færir  burt. 
A  annesjum  við  Austfirði  og  VestfirÖi  má  alstaðar  sjá  stór- 
virki  sævarins,  þó  blágrýtið  sé  hart,  sem  á  er  herjað.  Par 
eru  strandabergin  víða  sunduretin  með  hellrum  og  skvomp- 
um,  standar  og  drangar  upp  úr  sjónum  fyrir  utan  og  brim- 
barin  björg  í  hverri  vík;  eru  slikar  strandlengjur  oft  mjög 
hrikalegar.  Par  sem  brimið  ræðst  á  björg  og  kletta,  brýzt 
sjórinn  inn  á  milli  laga,  i  sprungur  og  bresti  i  berginu  og 
inn  með  göngum.  Gangarnir  hafa  upprunalega  verið 
sprungur  uppfyltar  meö  hraunleðju  að  neðan.  sem  hefir 
storknað  i  gkifunni.  Gangarnir  eru  oft  harðari  en  bergið 
i  kring,  það  liggur  öðruvisi  i  þeim,  súlurnar  eru  liggjandi, 
en  ekki  uppréttar  einsog  i  blágrýtisstrengjunum,  svo  sjórinn 
á  verra  með  að  vinna  á  þær.  Af  þessu  leiðir,  að  margir 
drangar  og  stapar  i  sjónum  eru  gangbrot,  sem  brimið  á  ilt 
með  að  vinna  á,  og  geta  sumir  staðið  brim  og  ósjó  i  margar 
aldir,  þó  þeir  séu  háir  og  mjóir.  Viða  liggja  gangarnir 
eins  og  bryggjur  i  sjó,  einsog  hlaðnir  veggir  úr  trébútum, 
þannig  er  t.  d.  Snæf jallabrj^ggja,  sem  steuzt  á  við 
Arnardalsklett,  hinu  megin  við  Isafjarðardjúp;  svipaðar  brik- 
ur  ganga  út  i  sjóinn  hjá  Hafranesi  við  Re^^ðarfjörð.  Sum- 
staöar  er  urmull  slikra  þvergirðinga,  sem  sjórinn  hefir  ekki 
getað  unnið  á,  svo  er  t.  d.  i  Breiðdalsvik  eystra,  þar  ganga 
margar  hamrabryggjur  út  i  sjó  og  i  áframhaldi  þeirra  eru 
sker  og  flúðir  yfir  þvera  vikina,  svo  þar  sjást  margar  brim- 
rastir  hver  fyrir  innan  aðra.  Fram  með  Hornströndum  eru 
margir  stapar  og  drangar  og  eins  við  Vatnsnes,  þar  eru 
Anastaðastapi  og  Hvitserkur  merkastir.  Hvitserkur 
austan  við  nesið  er  afarmikil  en  þunn  hella,  sem  mænir 
hátt  i  loft  upp,  hefir  sjórinn  neðst  brotið  þrjú  göt  i  gegn- 
um  helkina.  svo  hún  stendur  á  fjórum  veikum  fótum.  Lög- 
un  hinna  ótal  mörgu  dranga  og  stapa  kringum  strendur  Is- 
lands  er  mjög  ýmisleg  eftir  efni  bergsins  og  öðrum  kring- 
umstæðum.  A  stöku  stað  eru  móbergsstapar  upp  úr  sjó.  en 
þeir  haldast  vanalega  uppi  af  þvi  blágrýtis-gangar  kvíslast 
i    gegnum    þá.     Sumstaðar     eru     smáe^'jar    og    skerjahópar 


Sævarhellrar. 


63 


nærri  ströndu  leifar  af  landi.  sem  brimið  smátt  og  smátt 
heíir  brotið,  sumstaðar  leifar  af  sokknu  landi  einsog  t.  d.  á 
Breiðafirði.  eÖa  þá  sunduretinn  brimfótur  af  fjallshlíð,  sem 
sjórinn  heíir  eytt,  er  hann  gekk  á  landið. 

I  bratta  kletta  myndar  brimið  oft  stóra  og  smáa  hella 
i  riæðarmáli.  einkum  þar  sem  efni  bergsins  er  mismunandi 
að  gerð,  fram  með  göngum  eða  þar  sem  rifur  eru  eða  mót. 
svo  sjórinn  á  hægra  með  að  koma  við  afli  sinu.  Hellrarnir 
í  ströndinni  hjá  Stapa  á  Snæfellsnesi  eru  mjög  einkennilegir. 
þar  hefir  sjórinn  brotið  framan  af  gömlu  blágrýtishrauni  og 


11.  mynd.     Sævarbellir  hjá  Stapa. 


R.  Briiíht. 


eru  sævarhamrarnir  15—20  faðma  háir.  Brimið  hefir  brotið 
bergið  i  sundur  og  blágrýtið  hefir  tekið  á  sig  allskonar 
myndir,  þar  eru  ótal  klettasnasir  með  vogum  og  gjám  á 
milli,  en  margvíslega  lagaðir  drangar  og  strípar  fyrir  utan ; 
víðast  eru  bergin  samsett  af  fögru  stuðlabergi.  Vestast  við 
túnið  á  Stapa  er  vogur,  sem  heitir  Pumpa;  hann  er  mjór 
og  langur  með  þverhnýptum  klettum  á  báða  vegu  og  möl  í 
botni,  þar  sogast  sjórinn  út  og  inn  með  mikkim  þyt.  Skamt 
þar  frá  eru  hinar  svo  kölUiðu  gjár,  Eystrigjá.  Miðgjá 
og  Músargjá:  það  eru  stórir  hellrar   fraraan    i  bergið  með 


64  Streudur  Islands. 

súlnaröðum  í  veggjunum.  Framan  i  hamrana  heiir  sjórmn 
gert  port  eða  heUra  hérumbil  10  faðma  háa,  og  standa 
geysimiklar  súhir  i  röðum  beggja  vegna.  brimið  hefir  smátt 
og  smátt  holað  helh^ana  inn  i  bergið  og  loks  hefir  sævar^ 
krafturinn  og  hið  innilokaða  loft  getað  mölvað  gat  á  hvelf- 
inguna,  þar  spýtist  sjórinn  upp  í  hafróti  og  kastar  sandi,  möl 
og  þangi  hátt  i  loft  upp.  Sumstaðar  ber  það  við,  að  sævar- 
hellar  sameinast  og  er  bygging  þeirra  þá  oft  margbrotin, 
slikur  hellir  er  Baðstofa  i  Valasnös  hjá  Hellnum  á  Snæ- 
fellsnesi.  Smáir  og  stórir  heUrar  eru  dreifðir  um  alt  land 
i  flæðarmáli.  A  Suðurlandi,  undir  Ej'jafjöllum,  i  Ölfusi  og 
viðar  eru  brimsorfnir  hellar  i  fjallshliðum  langtfrásjó;  þar 
heíir  sjórinn  áður  náð  upp  að  fjöllum,  þegar  alt  Suðurlands 
undirlendi  var  í  kafi.  Aðrir  hellar  i  móbergshéruðum  hátt 
og  lágt  i  fjöllum  eru  myndaðir  á  annan  hátt. 

Harðir  klettar,  sem  brimið  leikur  um,  fægjast  allir  ein- 
kennilega  og  rákast  stundum  af  sandi  og  möl,  sérstaklega 
i  sambandi  við  isrek.  A  sumum  bergtegundum  lej'sast  efnin 
svo  sundur.  að  yfirborð  klettanna  verður  alt  með  óreglu- 
legum  holum  og  dældum  eða  með  hryggjum  einsog  vira- 
virki;  slíkt  sést  oft  á  grásteini.  þar  sem  hann  verður  fyrir 
áhrifum  sævarins.  I  kringum  Reykjavík  sjást  einkennilega 
sunduretnir  grásteinsklettar.  ekki  aðeins  i  íiæðarmáli  þvi 
sem  nú  er,  heldur  og  i  Öskjuhlið  og  viðar,  hátt  yfir  sævar- 
máli,  af  þvi  sjór  hefir  áður  náð  þangað;  samskonar  grá- 
grýti  sunduretið  af  sjó  sést  i  Asbj^rgi  og  viðar.  I'ar  sem 
sjórinn  sifelt  lemur  sæbratta  strönd,  myndast  skora  í  bjargið 
eða  hjalli  i  íiæðarmáli,  brimhjalli,  sem  smátt  og  smátt 
etur  sig  lengra  og  lengra  inn  i  fjallið,  unz  sjórinn  ekki  kemst 
hærra,  en  sé  landið  smásigandi.  heldur  brimið  stöðugt  áfram 
að  brjótast  inn  i  landið.  Niður  á  brimstallinn  fellur  grjót 
það,  sem  öldurnar  losa  og  steinar  þeir,  sem  niður  hrynja 
úr  hærri  hliðum,  og  molar  brimið  þá  og  gerir  hnöttótta. 
Lausagrjótið  sogast  út  á  hallanda  brimstallsins,  eða  iit  fyrir 
hann,  og  myndar  þar  marbakka,  eða  legst  ofan  á  hjallann, 
þegar  hann  er  breiður.  Afl  og  áhrif  sævarins  á  bergið  upp 
af  brimstallinum  er  fyrst  og  fremst  komið  undir  krafti  bylgj- 


I 


Bi'imhjallar.  65 

iinnar  í  logni  og  hvassviÖri,  en  flóö  og  fjara  hefir  og  mikla 
þýðingu;  því  meiri  sem  mismunurinn  er  á  daglegri  hæb 
sævarfalla  og  á  stórstreymi  og  smástreymi,  þvi  meira  starfar 
sjórinn  að  niðurbroti  klettanna,  því  þá  skiftist  sífelt  á 
verknaður  aldanna,   lofts   og  úr-  *> 

komu-       PegSLV    lagnaðaris    með  /<\N 

ströndum  fram  er  landf  astur.  kemst  K\\ 

brimið  eigi  að  klettunum,  en  við     -."-'. S\v 

strendur.   er  snúa    út   að  megin-      «>  -c-----'^''T^'\\5ov\^ 

hafi,    er    ísinn  oftast    á    rás    og  /x   VvVoN^n^^ 

hreyfingu,  og  þrýstir  hann  þá  oft  dAw  \  \\  \  \\\\ 

á  undan  sér  stórum  björgum  og  12.  mynd.  Brimhjalli,  ahcd  hið 
malarhaugum,  en  ber  grjót  og  upprunalega  bjarg,  oc  brim- 
möl.  semáhanndettur,langtburt.     hjallinn,    m'   og   m  sævarhæð 

Ti  x;   X-  u    1  .-•      •  1  um  flóð  02  fiöru. 

Jr^egar  nröir  eru   þaktir  is.  rekur  ^  •' 

vindur  stundum  íshelluna   upp  á 

land  og  gétur  hún  þá  komið  miklu  róti  á  fjörugrjót  og  mal- 

arkamba. 

Par  sem  móberg  er  í  ströndum,  er  brimið  enn  stórvirk- 

ara  og  íiiótvirkara.    I  móbergsfjöUum  skiftast  á  lög  af  ýmsu 

tagi,    móhellu-    og    móbergslög,    lög    af    grásteini,   blágryti, 

hrauni  og  hnullungabergi.    í*ar  sem  liparit  nær  að  sjó  fram. 

einsog  sumstaöar   á  Austfjörðum,    eru  áhrif  sævarins  á  það 

svipuð  einsog  á  móberg,  þvi  liparítmyndanir  eru  lausar  i  sér 

og  mjög  margbreyttar   að  samsetningu.      Við  Lón  eru  háir 

höfðar  úr  bergtegund  þeirri,  sem  kölluð  er  gabbró,  þar  ber 

litið  á  lagaskiftingu,  bergin  eru  mjög  hörðogeins  ogeinsteypa, 

sjórinn    sýnist   þar  htið  afl  hafa,  en  urðirnar  i  fjörunni  eru 

þó  vottur  þess,  að  alt  vinst  með   timanuni.     A  Snæfellsnesi 

er   strandlengjan   viða   mjög   sunduretin,   enda  eru  bergteg- 

undir    þar    mjög    margbreytilegar    og    oftast    lausar    í    sér. 

Sunnan    og  vestan    undir  Jökli    ganga  hraun  i  sjó  fram  og 

hefir  brimið  brotið  rönd  þeirra,  þar  eru  standbjörg,  drangar 

í  sjónum,  vikur  með  brimsorfnu  stórgryti  og  margir  heHrar 

og  göt.     Af  standbjörgum   undir  Jökli   eru  Svíirtulof t  al- 

ræmd.  því  þar  hafa    orðiö    miklir  skipskaðar;  þá  eru  Lón- 

drangar    lika    frægir,    þeir   eru  hrikalegir  og  þó  fagrii*  til 

5 


66 


Strendiir  Íslands. 


syndar.  þeir  standa  fremst  í  lirauni  og  fellur  sjór  iipp  að 
þeim  um  íióð,  drangarnir  kvað  vera  um  240  fet  á  hæð.  en 
líklega  alls  frá  sævarmáli  rúm  300  fet;  hinn  eystri  er  stærri 
og  breiður  að  neðan.  en  meö  mjóum  turni  efst.  hinn  vestri 
nokkurnveginn  jafndigur.  en  dregst  þó  saman  að  ofan.^) 
Svipuð  eru  áhrif  sjóarins  á  Reykjanesskaga  og  heíir  þar 
mikið  brotnað  af  ströndunum.  enda  eru  þær  allar  úr  mó- 
bergi.  grásteini  og  hrauni.    A  Suðurnesjum  hefir  brim  mjög 


13.  mynd.     Gatklettur  hjá  Stapa. 


G.  Mackenzie. 


brotiö  af  ströndum:  klappir  og  sker,  leifar  af  fornu  landi. 
ganga  langt  fram  i  sjú  og  sumstaðar  eru  grasi  vaxnir  h(')hnar. 
sem  áður  hafa  verið  landfastir.  Sumstaðar  heíir  hafrót 
kastað  brimbörðum  hnullungum  langt  á  land  upp,  enda  hafa 
íióð  hér  stundum  gjört  mikinn  óskunda.  einkum  þó  Báts- 
endaflóð.  Vestmannaeyjar  eru  líka  mestmegnis  úr  m(')bergi 
og  hefir  brimið  þar  gjört  mikið  að  verkum;  (jvíða  er  hægt 
að  sjá  stórgerðari  sævarmenjar  en  þar,  háa  stapa,  hohir  og 
hella  bæði  við  Heimalandið  og  aðrar  eyjar.     I  Skaptafells- 


•')  f.  Th.  Fen'^  um  Snæfellsnes  (Andvari  XVII.  1801,  bls.  75-76). 


Fjörur.  67 

sysliim  heíir  brimið  sumstaöar  brotið  framan  af  móbergs- 
fjöllum  og  ummyndaö  þau  á  ymsan  hátt;  gatið  gegnum 
Dyrhólaey  er  alkunnngt  og  eins  Rey  nisdrangar  vestiir 
af  Vik  i  Mýrdal.  far  heíir  ströndin  viða  aukist  út  á  viö 
og  má  þvi  sjá  brimbarið  grjót  og  helh^a  all-langt  frá  flæð- 
armáli,  sem  sjórinn  þó  til  skams  tima  hefir  leikið  um,  en 
jökulhlaujD  hafa  borið  þangað  mikið  af  grjóti.  A  Noröur- 
landi  ganga  móbergsmyndanir  i  sjó  fram  á  Meh'akkasléttu 
og  Skaga.  Fyrir  framan  Rauðanes  i  Þistilfirði  sunnan  við 
Viðarvik  eru  tveir  klettastandar  i  sjónum  og  dyr  i  gegnum 
fremsta  nelið  á  nesinu;  þá  er  fuglastapi,  sem  heitir  Karl, 
fyrir  utan  E,auðagnúp.  og  er  hann  úr  grásteini;  einnig  er 
gat  gegnum  hina  syöri  Mánárey.  norður  af  Tjörnesi.  Ketu- 
björg  austan  á  Skaga  eru  samsett  af  móbergi,  hnuUunga- 
bergi  og  hraunlögum  og  á  sjórinn  þvi  hægt  með  að  vinna 
á  þeim;  þar  eru  þvi  margir  hellisskútar  og  bjargið  springur 
oft,  svo  stóreílis  spildur  detta  niður.  Móbergsbjörg  eru  lika 
vestan  á  Skaga,  norður  af  Holi,  þar  eru  margir  hellar  og 
drangar  og  nes  með  götum  i  gegn.  Fk  er  Drange^"  lika 
úr  móbergi  og  stapar  hjá  henni  og  heíir  brimið  brotið  þar 
mikið  i  seinni  tíð;  þannig  mætti  telja  marga  íieiri  staði,  er 
bera  vott  um  stöðuga  vinnu  sævarins. 

Möl,  sandur  og  leir,  sem  myndast  af  ágangi  sævar  á 
klettastrendur,  berst  með  straumum  frá  landi  og  fram  meö 
landi.  Sævarföllin  taka  við  efninu  og  bera  það  burt  ásamt 
framburöi  ánna,  sem  er  ennþá  meiri  aÖ  vöxtunum,  og  tiytja 
það  |)angað  sem  afdrep  er,  og  eykst  landið  þannig  með  tim- 
anum  á  sumum  stöðum  langar  leiðir  i'it  á  við.  Svo  liagar  til 
fyrir  Mýrum  við  Faxaiióa  norðanverðan.  Hvítá  og  margar 
aðrar  ár  bera  leir  og  sand  i  íióann,  en  straumar  taka  viö 
og  bera  árburðinn  norður  og  vestur  aö  Snæfellsnesi  og  er 
þar  mikiö  útíiri,  sem  kallað  er  Löngufjörur.  f*ar  hafa 
orðið  töluverðar  breytingar  siðan  á  landnámstið.  sumstaðar 
hetir  ströndin  vaxið  út  á  við,  sumstaðar  hafa  stórstraums- 
flóð  brotið  þurrlendiö.  I  Haff jarðarey  var  til  forna  bygð  og 
kirkja,  en  á  16.  (ild  fóru  að  koma  þar  landbrot  mikil  af 
sævargangi.  svo  að  tors(')tt  var  að  komast  yfir  sundið  i  eyna. 


68  Strendur  Islands. 

og  var  kirkjan  tekin  af  1563  og  sókninni  skift  miUi  annara 
kirkna.^)  A  Breiðafiröi  berst  einnig  sandur  og  leir  út  með 
Barðaströnd;  á  grunnum  sæ  milli  eyjanna  þroskast  þar 
þang  og  þari  og  verður  því  mikið  skeldýralif  og  skelja- 
sandurinn  berst  norður  og  vestur  fyrir  Bjargtanga.  E/auði- 
sandur  hefir  myndast  i  bogadregnu  viki  milli  Skorar  og 
Látrabjargs;  heíir  straumurinn  smátt  og  smátt  safnað  sandi 
i  vikið  í  lilé  fyrir  utan  Skor,  og  þannig  er  Rauðisandur  til 
orðinn.  Sandurinn  kemst  þó  enn  lengra  og  heíir  myndað 
undirlendi  í  vikunum  norður  af  Látrabjargi,  i  Látravik, 
Breiðuvik  og  Kollsvik  og  svo  í  vikunum  við  Patreksfjörð 
sunnanverðan  inn  fyrir  Sauðlauksdal.  Hinn  hvítguli,  létti 
skeljasandur  kemur  her  alstaðar  upp  úr  sjó  og  fýkur  sum- 
staðar  upp  í  hliðar  og  eru  hinar  gulmórauðu  sandskellur 
auðkennilegar  af  sjó  að  sjá,  af  þvi  þær  stinga  svo  af  við  hin 
dökku  blágrýtisfjöll.  Pað  er  auðséð  af  þessu  og  öðru,  að 
árburðurinn  við  ísland  hreyíist  með  ströndunum  af  straum- 
föllum  þeim,  er  liggja  með  landi  fram,  bæði  af  völdum  flóðs 
og  fjöru  og  svo  af  úthafsstraumum  þeim,  sem  áður  var  lýst. 
A  Suðurlandi  gengur  sjávarhreyfingin  yfirleitt  beint  upp  að 
landinu  og  hinn  mikli  árburður,  sem  frá  jökhmum  kemur, 
berst  þvi  eigi  burt,  en  hreyfist  aðeins  litið  fram  með  ströndu 
og  eykur  landið  út  á  við.  Vestur  með  Islandi  og  kringum 
það  er  hringsvif  strauma  sóiarsinnis,  sem  fyrr  var  getið,  og 
flytur  sú  sævarhreyfing  eigi  litið  af  leir  og  leðju  fram  með 
landi,  þó  mestur  hhiti  árburðarins  reyndar  stöðvist  í  flóum 
og  fjörðum  út  af  árósunum.  Hæðamunur  flóðs  og  fjöru  er, 
sem  fyrr  var  getið,  mestur  suðvestan  og  vestan  á  landinu, 
hvergi  fjarar  þvi  út  af  ehis  stórum  svæðum  eins  og  þar,  sér- 
staklega  við  Faxaflóa  og  Breiðafjörð.  Leirurnar,  sem  sjást 
um  fjöru,  eru  oft  mjög  viðáttumiklar  flatir  með  smáponum, 
öldugárum  og  hrúgum  fjörumaðka,  en  sumstaðar  sjást  i 
leirunum  smáhohir  skelfiska,  sem  undir  liggja,  en  i  pollun- 
um  innan  um  þang  og  þara  er  oft  fjörugt  dýralif,  hrogn- 
kelsi,  skerjasteinbitir,  ígulker,  brimbiitar,  krossfiskar,  marflær 


\ 


')  Islenzkt  fornbréfasafu  I.  bls.  421-422. 


Lónamyndun.  69 

og  margt  aunað.  Víða  stytta  menn  leið  sina  með  þvi  að 
riða  fjörur,  má  til  þess  nefna  Löugufjörur,  Hvalfjörð,  Leir- 
árvoga,  Alftafjörð  við  Skógarströnd,  B-auðasand,  Hagavaðal 
0.  íl.  Láglendin  á  Íslandi  hafa  öll  eiuhverntima  verið  i 
sjó  og  íiatlendisræmur  fram  með  fjöllóttum  ströndum  t.  d. 
á  Vestfjörðum  eru  fornir  brimhjallar,  sem  eitt  sinn  hafa 
verið  neðansævar.  Kringum  alt  land  má  fiuna  fornar  sæv- 
armenjar:  marbakka,  brimþrep,  sævarhella.  malarrinda,  skelj- 
ar  og  rekavið,  hvalbein  og  rostunga  langt  frá  sjó;  særinn 
hefir  siðan  dregist  af  landinu  og  við  það  hafa  skapast 
undirlendi  byggileg  íjriv  menskar  verur.  Pessa  munum  vér 
siðar  geta  nánar  i  jarðfræðiskaflanum. 


2.     Suðurströndin.     Lónamyndun. 

Fyrir  saðurströndu  Islands  eru  eintómir  sandar,  út- 
grynni  mikið  og  stórbrimasamt,  lendingar  eru  fáar  og  hafnir 
engar.  Uthafsöldurnar  ganga  beint  á  land  upp,  mæta  sjald- 
an  fjöllum  eða  klettum,  en  skafa  sig  niður  i  grunn  og 
brotna  hvítfyssandi  á  flötum  söndum.  Afl  stórbrima  á  þessu 
svæði  er  afarmikið  og  aldrei  liggur  bylgjugangurinn  full- 
komlega  niðri  þó  logn  só.  úthafsylgjan  er  jafnan  mikil  fyrir 
utan  og  hið  þunga  brimhljóð  heyrist  langar  leiöir  á  land 
upp.  Samt  geta  öldurnar  ekkert  aö  mun  brotið  af  þessari 
ströndu,  önnur  öfl  spyrna  á  móti;  jökulárnar  bera  kynst- 
ur  af  sandi  og  grjóti  til  sævar  og  jökulhlaupin  auka  þenna 
framakstur  með  stórrykkjum.  Sjórinn  hefir  ekki  við  að 
bera  burtu.  enda  ganga  straumar  upp  að  landi,  svo  jökul- 
árnar  girða  ströndina  breiðu  sandbelti.  sem  sjórinn  fær  ekki 
yfir  stigiö  og  nær  þvi  sjaldan  til  liamrafjalla,  sem  viðspyrnu 
veita.  A  suðurströndu  íslands  er  sifeld  barátta  milli  brims- 
ins  og  jökulánna.  Haustbrimin  rifa  grjót  og  möl  úr  botni 
eða  bera  það  að,  reyna  að  stifla  ármynnin  með  malar- 
hryggjum  og  tekst  það  stundum,  svo  jökulvatnið  tíæðir  yfir 
láglendið  .til  þess  að  leita  að  útrás.  A  þenna  hátt  eru  ÖU 
hin  grunnu  lón  fram  með  suðurströndu  Islands  til  orðin. 
L(!»n    þessi    byrja    austur  við   Hamarsfjörð  og  Alftafjurð  og 


70  .Siirturstruncliu. 

halclast  meö  allri  suöurströndu  landsins  vestur  undir  Eyja- 
fjöll  og  fylgja  þannig  jöklunum,  en  þegar  þeim  sleppir,  tekur 
við  Suðurlands-undirlendiö  mikla  með  stórám,  er  þar  renna 
til  sævar.  Sjórinn  spyrnir  líka  á  móti  útrás  þeirra.  svo 
mynnin  á  Pjórsá  og  Ölfusá  verða  lónmynduð  og  i  Land- 
eyjum  við  Markarfljót  safnast  uppistöðuvatn  í  »gljárnar« 
fvrir  ofan  malarkambinn.  ?ar  sem  iökulárnar  eru  breyti- 
legastar  og  jökulhlaup  eru  tið,  er  lónamyndun  h'ka  breyti- 
legnst  t.  d.  á  Skeiðarársandi.  við  Fljótshveríi  og  á  Mj'rdals- 
sandi.  Annars  geta  þau  lón  líka  stiflast  og  stundum  breyzt. 
sem  sýnast  vera  búin  að  fá  fastar  skorður,  og  sumstaðar 
veröur  að  moka  iit  ósana,  ef  lónin  eiga  að  geta  fengið  fram- 
rás.  Bæjarós  i  Lóni  fyllist  vanalega  af  sandi  á  vetrum,  en 
i  júnimánuði  er  ósinn  mokaður  upp,  svo  vatnið  fái  framrás; 
Holtsós  undir  EyjafjöUum  stiflast  stundum  á  vetrum  og 
flæðir  þá  yfir  landið  i  kring.  f*essa  er  þegar  getið  á  12. 
ökl  og  áttu  menn  þá  örðugt  með  að  moka  út  ósinn  og 
horfði  til  vandræða,  að  vatnsflóð  spiltu  liej'jum  manna  og 
engjum;  var  þá  heitið  á  forlák  biskup  og  varð  hann  vel 
við  áheitinu,  svo  ósinn  reif  sig  út  af  sjálfsdáðum.^) 

Jökulárnar  hafa  myndað  sanda  fram  með  ströndu  og 
aukast  þeir  stöðugt  út  á  við,  en  Kti  maður  á  landslag  fjall- 
anna  fyrir  ofan,  er  það  augljóst,  að  ströndin  mundi  verða 
alt  öðruvisi.  ef  flæðarmál  hækkaöi  um  nokkur  hundruð  fet, 
þá  mundi  strandlengjan  hér  einnig  verða  vogskorin,  þó 
mundi  þar  verða  h'tið  um  firði,  en  margar  víkur, 
vogar  og  smáflóar,  enda  er  hér  móberg  og  þussaberg 
í  öllum  fjöllum.  Siðan  á  landnámstið  hefir  suðurströnd  ís- 
lands  viða  breyzt,  sandar  vaxið  út  á  við,  ósar  og  smáfirðir 
horfið ;  hafa  jökulhlaup  og  eldgos  helzt  valdið  þessu.  Sand- 
arnir  fram  með  sjónum  á  Suðurlandi  hafa  myndast  af  sam- 
verknaði  jökla,  jökulfljóta,  eldgosa  og  brims.  Jökulárnar 
bera  eigi  aðeins  möl  og  sand  niður  á  láglendið  heldur  og 
mestu  kynstur  af  leðju,  sem  að  mestu  leyti  er  móbergsdust; 
það  þornar  og  fykur  fram  og  tilbaka  ásamt  eldfjallaösku  og 


»)  Biskupasögnr  I,  bl.s.  119,  333. 


Lónamyndun.  71 

sævarsandi  og  invndar  víöa  smáa  roksandshóla  og  þiifur  meö 
sjó  fram.  E-oksandiir  er  víða  mikill  á  Islandi,  bæÖi  við  sjú 
og  nppi  í  landi  og  mnn  hans  siðar  nánar  getið.  Jökulvötn 
bera  meö  sér  miklii  meiri  árburð  en  bergvötn,  af  þvi  leiðir 
aö  þær  víkur  og  lióar.  sem  jökulár  renna  út  i.  grynka 
mikhi  tijótar  en  aðrir  firðir  og  fyllast  loks  af  árburði.  Ut 
af  jvökuhím  eru  alstaðar  grunnir  ósar  og  lón  með  sandrifj- 
um  eða  þá  sandar  og  grunnsævi  út  af ;  þetta  má  sjá  á  upp- 
drætti  Íslands  viðsvegar  á  strandlengjunni.  Lónarayndunin 
er  þú  hvergi  eins  og  á  Suðurlandi;  þar  er  samanhangandi 
röð  af  grunnum  l<'»num  og  ósum  alla  leið  austan  frá  Ham- 
arsfirði  vestur  að  Reykjanesskaga.  Lónin  eru  flestöll  grunn. 
2 — 3 — 10  fet  á  dýpt,  og  mætti  viða  riða  þau,  ef  eigi  væri 
sandbleyta  til  fyrirstöðu;  þó  er  dýpiö  sumstaðar  meira  i  áhim 
og  ósum.  Utgrynni  er  alstaðar  út  af  söndunum  á  Suður- 
landi,  svo  viða  er  ekki  hægt  að  róa  eða  koma  bátum  við  og 
útlend  íiskiskip  stranda  þar  oft,  ef  þau  koma  of  nærri  landi. 
Hafnir  eru  þar  þvi  nær  engar  sem  teljandi  séu,  þó  menn 
basHst  við  verzhm  og  skipaferðir  á  stöku  stað  þegar  vel 
viðrar.  Helztu  skipalegur,  sem  notaðar  eru  á  þessu  svæði, 
eru:  Papós,  Hornafjarðarós,  Vik  i  Mýrdal  og  Eyrarbakki. 

Austust  af  hnium  þessum  eru  Hamarsfjöröur  og 
A  Iftaf  jörður,  sem  mega  heita  samanhangandi.  þó  Mel- 
rakkanes  gangi  út  á  milH  þeirra.  I  þessa  firði  báða  faHa  ár 
með  nokkrum  jökuHit,  að  minsta  kosti  stundum,  Hamarsá  í 
Hamarsfjörð.  GeitheHnaá  og  Hofsá  í  Álftafjörð.  Alftafjörður 
er  aHbreiður  en  grunnur,  mjótt  sandrif,  Starmýrartangi,  lokar 
firðinum  að  framan,  svo  hann  Hkist  meira  stöðuvatni  en 
firði  og  stór  svæði  Hggja  þurr  um  fjöru.  Starmýrartangi  er 
svo  mjór,  að  öldurnar  skeHa  yfir  hann  i  ósjó,  og  brimið 
kastar  þá  stundum  rekavið  inn  fyrir.  Yzt  á  grandanum  er 
hnúður  á  móts  við  Meh'akkanes,  þar  hefir  áður  verið  ey 
og  heitið  Hrúmundarey  og  noröur  af  henni  er  mjótt  sund 
miHi  tangans  og  Pvottáreyja.  Os  var  áður  um  miðjan  tang- 
ann,  en  þar  er  nú  þurt,  en  sker  fyrir  utan,  heitir  þar  enn 
Ossker  og  Skipmannahólmi  fyrir  innan;  fjörðurinn  hefir 
verið    meir    skipgengur    til  forna  en  nú.     Par  eru  enii  ýms 


72  Suðurströndin. 

örnefni,  er  benda  á  Pangbrand  prest,  Pangbrandsróf,  Pang- 
brandsbrjggja  o.  s.  frv.  Smáeyjar  nokkrar  eru  i  firðinum 
(Nesbjörg,  Skeljateigur,  Brimilsnes  o.  fl.).  Norður  af  Star- 
mýrartanga,  norður  að  Búlandsnesi  fj'^rir  framan  Hamarsfjörð, 
er  einlægur  eyjaklasi;  deilast  eyjarnar  i  tvo  hópa,  Pvottárej'jar 
syðst  og  svo  Búlandseyjar.  í'vottáreyjar  voru  áður  margar 
og  smáar,  en  eru  nú  altaf  að  fækka,  þær  eru  ílestar  orðnar 
samfastar  af  sandroki  og  eru  nær  eintómir  melvaxnir  rok- 
sandshólar.  Við  Eskildsey  austan  á  Busabót,  er  mælt,  að 
áður  hafi  verið  skipalægi  og  innsigling  milli  eyjanna  fvrir 
90 — 100  árum,  en  þar  er  nú  þurt  land.  Norðar  (milli  Pvott- 
áreyja  og  Búlandseyja)  má  komast  inn  i  Hamarsfjörð  á  smá- 
skipum  milh  Kiðhólms  og  Hóleyjar,  en  innsiglingin  er  örðug 
sakir  straums  og  skerja;  inn  á  Alftafjörð  er  ekki  hægt  að 
komast  nema  á  smábátum  þegar  hásjáað  er.  Búlandseyjar 
eru  margar,  en  þeim  er  líka  að  fækka,  af  þvi  svo  mikinn 
smáan  ægisand  og  roksand  ber  að  þeim:  þar  eru  margir 
hólmar  nú  landfastir,  sem  eigi  alis  fyrir  löngu  hígu  kipp- 
korn  frá  landi.  Pað  dregur  auðsjáanlega  að  þvi,  að  eyj- 
arnar  sameinast  og  mynda  sandrif  f^^rir  framan  Hamarsfjörð. 
Straumur  er  hér  mikill  og  harður  með  landi  fram  og  hjálpar 
hann  til  að  bera  sand  að  ströndu. 

Milli  Hvalsness  og  Vestra-Horns  er  bugða  inn  i  landið, 
sem  kölluð  er  Lónsvik;  inn  af  vikinni  hefir  myndast 
langt  sandrif  og  fyrir  innan  það  eru  tveir  orrunnir  íirðir, 
sem  kallaðir  eru  Lónfjörður  og  Papafjörður,  þeir  hafa 
einhverntíma  i  fyrndinni  verið  mikki  stærri  og  hefir  liklega 
i  fyrstu  einn  fjörður  tekið  yíir  alt  láglendi  i  Lónsveit. 
Vatnsmikil  jökulá,  Jökulsá  i  Lóni,  rennur  hér  til  sævar  og 
i  hana  margar  smáár  úr  hliðardölum.  Sléttlendið  er  nærri 
eintóm  gróðurlaus  möl,  sem  árnar  hafa  dreift  um  alt  lág- 
lendið.  Jökulsá  kastar  sér  ýmist  austur  eða  vestur  og  ílæm- 
ist  út  um  alt  i  vatnavöxtum.  Fyrir  bygðinni  liggja  þessi 
tvö  lón,  Lónfjörður  frá  Hvalsnesi  að  Bæjarós  og  Papafjörður 
að  Papós  við  Brunnhorn.  Bæjarós  fyllist  vanalega  af  sandi 
á  vetrum  og  hefir  þá  stundum  verið  mokaður  út  á  vorin, 
flæðiengi  liggja  að  firðinum  og   er  heyafii  þar  mismunandi 


I 


Hornafjiiröur.  73 

eftir  því  hvernig  hagar  til  með  ósinn.  Jökulsá  heíir  mikil 
áhrif  á  firðina  báða,  stundum  rennur  hún  beint  á  Bæjarós 
og  heldur  útrásinni  þar  opinni,  en  oftast  rennur  hún  í  Papa- 
fjörð.  Suðvestan  við  Papafjörð  er  verzlunarstaðurinn  Papós, 
en  þar  er  örðug  innsigling  og  slæm  höfn,  og  straumurinn 
í  ósnum  er  mjög  harður  einkum  með  útfalli.  Lúruveiði  er 
töluverð  i  Lóni  eins  og  Alftafirði,  þá  er  silungsveiði  i  Lón- 
firði  og  selveiði.  Fram  af  miðju  Lóni  liggur  eyjan  Vigur, 
tæpa  hálfa  viku  frá  landi. 

fegar  kemur  vestur  á  Ahnannaskarð  milli  Lóns  og 
Nesja.  er  það  tignarleg  sjón  að  lita  yfir  Hornafjörð,  fljótin 
og  vötnin  og  alla  skriðjökulsfossana,  sem  ganga  niður  úr 
hjarnbreiðum  VatnajÖkuls  niður  á  sandana,  þar  má  fá. 
gott  yfirlit  yfir  myndun  lóna  af  jökulám  og  viðspyrnu 
sævarins,  alt  vestur  að  Oræfajökli,  en  Hornafjarðarlónin 
eru  þó  langmest.  Hér  eru  alveg  einsog  áður  tvö  saman- 
hangandi  lón  eða  firðir,  Skarðsf  jörður  og  Hornafjörður. 
Pessi  lón  eru  stærri  en  þau  sem  áður  hefir  verið  getið,  þvi 
hér  renna  enn  meiri  vötn  til  sævar,  hin  afarbreiðu  Horna- 
fjarðarfljót  falla  i  Hornafjörð  og  auk  þess  Hólmsá  og  fleiri 
ár.  Skarðsfjörður  og  Hornafjörður  hafa  báðir  sameiginlega 
útrás  gegnum  Hornafj  arðarús  og  frá  honum  ganga  mjóir 
álar  upp  i  báða  firðina.  T  ósnum  er  allmikið  dýpi  (3 — 7 
faðmar)  og  harður  straumur;  breið  sandrif  skilja  lónin  frá 
sjó.  Skarðsfjörður  skilst  frá  Hornafirði  af  allstórum  eyja- 
bálk,  þar  eru  Osland  og  Mikley  stærstar,  austur  af  Mikley 
er  Borgey,  há  úr  sjó,  og  margar  eyjar  smærri;  á  eyjum 
þessum  eru  slægjur,  útigangur  fyrir  fé  og  varp  nokkuð. 
Hrisey  og  Flangey  eru  helztar  eyjar  í  Hornafirði,  en  Skóg- 
ey  er  uppi  i  Fljótum.  I  Hornafi.rði  er  töluverð  silungsveiði 
og  lúruveiði,  hvalir  elta  stundum  síli  inn  um  ósinn  og  kom- 
ast  þá  stundum  ekki  i'it  aftur,  ef  fallið  er  mjög  hart  á  móti 
og  stranda  á  grynningum.  Hornafjörður  er  víðast  mjög 
grunnur  og  útfiri  mikið,  en  víða  má  þó  með  flúði  komast 
á  bátum  uDp  að  bæjum.  Nú  er  verzlun  við  Hornafjörð  og 
strandferðaskip  koma  þar  við;  inn  um  osinn  má  komast  á 
gufuskipum,  en  þó    er  innsiglingin  altaf  örðug  og  hættuleg 


74  Siiöursti-öndin. 

sökum  straumfallsms  (sem  stundum  fer  8 — 10  sæmílur  á  tima), 
þá  er  sandbotninii  mjög  breytilegur  og  sker  og  boðar  fyrir 
utan.^j 

Milli  Mýra  og  Suöursveitar  gengur  Hestgerðishnúkur 
fram  að  sjó.  F^'rir  neðan  þenna  núp  er  lón,  sem  heitir  Hest- 
geröislún,  og  felhir  í  það  mikil  jökulá,  er  heitir  Kolgrima; 
ósinn  út  úr  lóninu  heitir  Hálsaós  og  Hálsasker  fyrir  utan. 
A  vetrum  stítlast  Hálsaós  stundum  og  verður  þá  lónið  mikki 
stærra  og  iiæðir  langt  út  á  báða  bóga  Viö  Hálsaós  k\að 
hafa  verið  útræði  mikið  á  16.  öld  og  sóttu  menn  þangað  úr 
fjarlægum  héruðum.^)  Fyrir  neöan  Suðursveit  er  2 — 3  milna 
langt  en  mjótt  lón,  sem  kallað  er  Breiðabólsstaðarlón 
eða  Steinaós.  i  það  falla  Steinavötn  og  íieiri  ár  smærri  og 
er  mjótt  rif  fyrir  utan 

Um  Breiðamerkursand  falla  margar  ár  til  sævar  og  eru 
þar  mörg  smálón  og  uppistöðupollar  fyrir  ofan  malarkamb- 
inn.  Úr  þvi  er  lónamyndunin  á  söndunum  mjög  breytileg, 
stöðug  sævarlón,  einsog  austar,  sjást  varla  á  svæöinu  frá 
Jökulsá  vestur  að  Vik,  þó  eru  uppistöðuvötn  þar  mikil  og 
mætti  kalla  þau  jökuUón,  þau  eru  grunn,  oft  með  mörgura 
eyrum  upp  úr,  i  þeim  er  oftast  skolmórautt  jökulvatn  og 
oft  töluverður  straumur;  jökulárnar  eru  á  sífeldu  iði  og  rás 
um  sandana  og  eru  mjög  miklum  breytingum  undirorpnar, 
í  miklum  vatnavöxtum  og  jökulhlaupum  myndast  þráfald- 
lega  nýir  ósar  og  hinir  gömlu  hverfa  um  stundarsakir. 
Hvergi  flæðir  þó  vatnið  eins  óreglulega  yíir  stór  svæði  eins 
og  á  Skeiðarársandi,  mestallur  neÖri  partur  sandsins  er 
vanalega  hálfgert  foræði  af  jökulvatni  og  leðju;  jökulkvísl- 
arnar  ílæða  hér  og  hvar  um  sandana,  en  stöðvast  þó  viða 
af  malarkambinum  og  mynda  viðáttumikil  en  breytileg 
uppistöðulón.  Fyrir  neðan  Öræíi  og  upp  af  Ingólfshöfða 
myndar    Skeiðará    mikið  vatnsflæmi,  það  er  einn  mórauður 


')  Ni\  eru  til  ágæt  l<ort  af  Honiafirði,  landkort  eftir  Landmæl- 
ingadeild  herforingiaráðsins  1903.  106  Lón  SV.  og  sjókort  líka  eftir 
danska  foringja.     Sekortarkivet  1901.  nr.  195. 

■')  Andvari  XX.  1895,  bls.  25. 


Lón  á  söudum.  75 

vatnstláki  með  eyrum  upp  úr  hér  og  hvar;  þar  er  mjög 
örðugt  að  komast  j^íir  sakir  bleytu  og  vatnsmegnis,  en  báta 
er  ekki  hægt  að  nota  vegna  grynninga.  Ingólfshöf ði, 
sem  stendur  beint  fyrir  þessum  vatnaflóa,  er  hömróttur  aö 
framan  (242  fet  á  hæö)  og  þar  nokkur  bjargfuglstekja;  um 
1700  var  höföinn  áfastur  við  lancl  og  á  17.  ökl  var  þar  út- 
ræði  og  lending  austan  við  höfðann,  nú  er  sHkt  ómögulegt 
fvrir  vötnum  og  grynningum;  munnmæli  segja,  að  fjörður 
haíi  verið  vestan  við  Ingólfshöfða,  Skeiöará  mun  hafa  skilið 
höfðann  frá  iandi  snemma  á  18.  öld.  Skeiðarárvötnin  hafa 
á  seinni  timum  leitaö  mjög  til  austurs  og  gengið  á  lönd 
manna  sunnan  til  i  Oræfum;  aðalvatnsmegni  Skeiðarár 
rennur  nú  út  fvrir  austan  Ingúlfshöfða  og  sameinast  áin 
þar  lóni  því.  niður  af  Knappavölhim,  sem  hin  eystri  vötn 
mynda,  þar  eru  tveir  ósar,  Ökluós  og  Knappavallaós.  F^n'ir 
vestan  Ingólfshöfða  eru  margir  ósar  gegnum  malarkambinn 
og  má  helzt  nefna  Svínafellsós,  Markós  og  Veiðiós.  Bæja- 
árnar  i  Öræfum  veita  allar  vatni  til  Skeiðarár  eða  renna  i 
vatnsflákann  upp  af  Ingólfshöföa;  þessi  vatnsHáki  er  vanalega 
4 — 5  mihir  á  lengd  frá  vestri  til  austurs,  en  miklu  mjórri. 
Vestar  á  Skeiðarársandi  renna  margar  kvislar  til  sævar,  sem 
stundum  eru  i  sambandi  við  Skeiðará,  stundum  ekki;  þær 
mynda  líka  uppistöðukai  mjög  breytileg.  Af  ósum  má  þar 
nefna  Blauta(js,  Meh')sa  tvo,  Rauðabergsós  og  Nýjaós.  Vest- 
an  við  sandinn  falla  Xúpsvötn  til  sævar  og  sameinast 
Hverhshjóti  og  öðrum  ám,  fiæða  vötn  þessi  lika  yíir  stór 
svæði  og  mynda  stórt  jökullón.  sem  hetir  útrás  gegnum 
Hvalsiki. 

Skaptá  mvndar  stórt  \ón  fyrir  austan  Landbrot  og  falla 
í  það  ýms  bergvötn  frá  Austur-Siðu.  Kúðafljót  slær  sér  Uka 
mjög  mikið  út  að  neðan,  þó  varla  megi  heita  að  þar  mynd- 
ist  l<>u.  A  Mýrdalssandi  eru  mörg  smálún  og  uppistöðu- 
]i')llar  fyrir  ofan  malarkambinn,  enda  renna  þar  margar 
jökalkvíslar  til  sævar.  f*á  eru  enn  ýms  smálón  vestur  með 
ströndu   t    d.  Dyrhólaós,    austan   við  Dyrhólaey,^)   og  svo 

')  Ágætt  landkort  al"  Mýrdal   eftir  Laudmælingadeild  liert'oiiu'íJH- 
ráftsins.     59  Portlaud  N.  A. 


76  Suðurströiidin. 

Holtsós  eða  Holtslón  undir  Eyjafjöllum.  A  Suðurlands- 
undirlendi  renna  margar  stórár  tii  sævar  og  Markaríljót 
austast,  það  kvíslast  ákaflega  kringum  Landeyjar  og  næst 
malarkambi  eru  langir  uppistöðuálar,  sem  kallaðir  eru 
Gljár.  fiórsá  og  Olfusá  breiða  sig  mikið  út  að  neðan,  en 
raynda  þó  ekki  eiginleg  lón,  það  eru  aðeins  ósabreiður,  sem 
sjórinn  engin  veruleg  áhrif  hefir  á. 

Fullkomin  lónamyndun  í  stærri  stíl  er  hvergi  nema 
suðaustan  á  Islandi,  en  smálón  eru  þó  hér  og  hvar  annar- 
staöar,  þar  sem  kringumstæðurnar  hafa  verið  hentugar  fyrir 
m^^ndun  þeirra,  árburður  mikill  borist  með  straumum  og 
sest  í  afdrep  eða  brimið  stöðvað  straumlitlar  ár.  Pannig 
mætti  nefna  ýms  lón  fyrir  Mýrum  vestra  og  Straumfjarð- 
arós.  Pá  eru  ýms  smálón  á  Snæfellsnesi  með  malarrifjum 
fyrir  utan,  bæði  sunnan  og  norðan  á  nesinu,  og  eins  beggja 
megin  við  Látrabjarg;  þar  má  helzt  nefna  Bæjarós  á 
E-auðasandi,  það  er  allstórt  lón  um  llóð,  en  um  fjöru  eru 
þar  víðáttumiklar  leirur  með  pollum  og  álum.  Vestur  úr  lón- 
inu  gengur  langur  áll  milli  bygðarinnar  og  rifsins  og  er  hann 
kallaðurFljót.  Enn  mætti  íleiri  smálón  telja  víðsvegar  um 
land  ef  þörf  gerðist. 

Eins  og  vér  höfum  séð,  eru  stór  sævarlón  fremur  sjald- 
gæf,  til  þess  að  þau  myndist,  útheimtist  að  nokkurnveginn 
jafnvægi  sé  komið  á  milli  fljótanna  og  brimsins,  en  þar  sem 
árnar  eru  ofstopalegar  og  mjög  breytilegar  einsog  á  sönd- 
unum  í  Skaftafellssýslu  myndast  aðeins  hreyfanlegir  vatna- 
flákar  og  breytilegir  ósar.  I  þessum  jökullónum  er  þvinær 
eingöngu  jökulvatn,  þó  sjór  falli  upp  i  þau  um  ósana,  þegar 
stórstreymt  er  eða  mikill  álandsvindur.  Mörg  strandavötn 
eru  að  eðli  sinu  náskyld  lónum  og  hafa  áöur  verið  sævar- 
lón,  í  þeim  er  stundum  ferskt  vatn,  stundum  salt  vatn  eða 
hvorutveggja  á  vixl  eftir  ósum  og  aðrensli,  sum  þeirra 
standa  alls  ekki  sjáanlega  í  sambandi  við  sjóinn,  þó  þau  séu 
við  malarkambinn.  f  esskonar  vötn  eru  flest  á  Norðurlandi 
og  mun  þeirra  síðar  getið  í  vatna-kaflanum. 


Firðir. 


3.    Flóar,  flrðip  og  nes. 

Eins  og  fyrr  var  getið,  skerast  margir  ílóar  og  Hrðir 
inn  í  Island  á  þrjá  vegu,  flóarnir  helzt  að  vestan  og  norð- 
an,  firðirnir  mest  að  austan  og  norðvestan.  Almur  sævar- 
ins,  sem  skerast  inn  i  landiö,  kalla  menn  í  daglegu  tali  ílóa 
og  firði.  vikur  og  voga  og  fara  þá  mest  eftir  stærðinni.  en  eðli- 
legra  er  að  skifta  þeim  niður  eftir  uppruna  og  m^^ndun.  A 
flóum  og  fjörðum  er  töluverður  munur,  flóarnir  eru  oftast 
stærri  og  tiltölulega  miklu  breiðari  en  firðirnir,  uppruni 
þeirra  er  lika  annar.  fióarnir  hafa,  að  ætlun  manna,  ílestir 
myndast  við  landsig,  spildur  úr  jarðarskorpunni  hafa  rask- 
ast  milli  bresta  og  sígið,  firÖirnir  hafa  aftur  á  móti  orðið 
til  af  vatnsreusli  og  jökulnúningi  á  löngum  tima. 

Pegar  nánar  er  að  gáð,  sést  það  fijótt,  að  þær  sævar- 
kvíslir,  sem  landfræðingar  kalla  firði,  hafa  sérstök  einkenni. 
Firðirnir  eru  vanalega  langir  og  mjóir,  djúpir  vatnsálar, 
allþröngar  glufur  með  bröttum  fjöllum  á  báða  vegu,  þeir 
eru  oft  krókóttir  og  kvíslast  stundum  á  margan  hátt.  Firðir 
þessir  skerast  oftast  inn  i  sæbrattar  og  fjöllóttar  strendur, 
þvert  á  strandlínuna,  án  þess  að  taka  verulega  tillit  til 
bergtegunda  og  jarðmyndana,  þeir  eru  vanalega  margir 
saman  í  hópum,  þannig  t.  d.  á  Grænlandi,  í  Noregi  og  á 
Islandi.  Menn  telja  það  einkenni  hinna  eiginlegu  íjarða, 
að  þeir  eru  oftast  dypri  um  miðju  eða  innar  heldur  en  i 
mynni.  Stundum  er  þröskuldur  eða  landhr^'ggur  neðansævar 
í  fjarðarmynninu  sjálfn,  stundum  nokkru  utar  á  mararbotni; 
stundum  eru  margir  liryggir  i  firðiuum,  svo  fjarðarbotninn 
skiftist  i  vatnsfyltar  skálar  eða  trog.  Firðirnir  standa  í 
nánu  sambandi  við  dalina,  sem  upp  frá  þeim  ganga  og  eru 
að  öHu  eðli  og  útliti  líkastir  sæfyltum  dölum.  Einkennilegt 
er  það,  að  útbreiðsla  fjarða  þessara  á  jörðunni  er  einskorð- 
uð  af  sérstöknm  takmörkum;  fjarðastrendur  ná  á  norður- 
hveli  jarðar  ekki  lengra  suður  en  á  49^'  n.  br.  og  á  suður- 
hveli  eigi  lengra  norður  en  að  41"  s.  br.  A  vesturströnduni 
fastalanda  nálgast  firðir  meir  miðjarðarlínu  en  á  austur- 
ströndum  og  jarðfræðisrannsóknir  sýna,  að  þar  hafa  alstaöar 


78  Flúar,  tirðir  og  iies. 

verið  jöklar  á  isöldinni,  sem  íirðir  eru  nú  af  þessari  tegund ; 
tirðirnir  eru  nátengdir  fornum  jökulmenjum.  Fjarðastrendur 
með  þessu  lagi  ná  eigi  yfir  meira  en  12^/o  af  strandlengju 
allra  landa  á  jörðunni.  í*aö  sjá  allir,  að  hinir  eiginlegu 
íirðir  eru  áframhald  af  dölunum  og  að  öllum  líkindum 
myndaðir  á  sama  hátt,  þar  af  leiðir  Hka,  að  íirðirnir  hljóta 
áður  aö  hafa  verið  fyrir  ofan  sævarmál.  þvi  ekki  þekkja 
menn  neitt  aíl.  sem  getur  holaö  út  langa  og  djúpa  ála  eða 
farvegi  á  mararbotni.  Firðirnir  standa  einsog  dalirnir  í 
nánu  sambandi  við  afrensli  og  hæðahhitföll  landa  þeirra, 
sem  þeir  eru  tengdir  við.  Firðir  sýna,  aö  strönd  hefir  sigið 
og  haf  hækkað,  þar  sem  þeir  eru,  svo  sjórinn  hefir  gengið  inn 
í  dalina.  í*ar  við  er  þó  að  athuga,  að  firðirnir  mundu,  ef 
ekkert  annað  hefði  táhnað,  hafa  orðið  grunnir  eða  hálffyltir 
af  árburði,  ef  landið  hefði  sígið  hægt  og  hægt,  þvi  þá 
hefði  leir  og  leðja,  sandur  og  möl  úr  ám  og  lækjum  sezt 
þar  að,  meðan  dalbotninn  var  að  fyllast  af  sjó.  Pessu  er 
þó  eigi  svo  varið,  meginfjöldi  fjarða  er  mjög  djúpur  og 
stundum  hyldýpi  í  þeim  innarlega,  þó  grunt  sé  fremra. 
I*etta  hafa  menn  reynt  að  skjra  fyrir  sér  á  þann  hátt,  að 
jöklar  haíi  gengið  út  fjarðardalina  á  ísöldu  og  fylt  þá,  ár- 
burður  gat  því  eigi  safna.st  i  dalbotnana,  grjót  og  möl  iir 
fjönunum  datt  ofan  á  skriðjökulinn  og  mjakaðist  með  hon- 
um  burt,  en  dahirinn  undir  isnum  hélzt  hreinn  og  fágaður. 
Hið  mikla  dýpi  fjarðanna  segja  menn  sé  jöklunum  að  kenna, 
þeir  haíi  grafið  sig  niður  í  dalbotninn,  þar  sem  kraftur 
þeirra  var  mestur,  sakir  halla,-  þunga  og  áþrýstings  frá  að- 
aljöklinum  bak  við,  en  i  fjarðarmynninu  tók  siórinn  við, 
lyfti  undir  jökulsporðinn  og  dró  úr  krafti  hans,  þar  féll  möl 
og  grjót  jtil  botns,  er  iökulHnn  bráðnaði  undan.  og  svo 
mjmduðust  þvergirðingar  og  hryggir  í  fjarðarmynni.  Aöal- 
afl  það,  sem  skapað  heíir  dali  og  firði,  er  vatnsrensHð,  sem 
heíir  byriað  starf  sitt  löngu  áður  en  iöklar  voru  til  á  ís- 
landi,  en  skriðiöklar  á  ísöldu  hafa  síðan  stækkað  og  dýjikað 
þá.  Merki  ísaldarinnar  siást  i  öllum  fiörðum,  klappir  í 
hHðum  og  fiöruborði,  sker  og  eyiar,  alt  er  isnúið,  þar  sem 
veður    og    loft    ekki    hafa  náð  til  að  afmá  isrákirnar.     í*aö 


Fivðir.  79 

sést  og  sumstaðar.  aö  firðirnir  eru  reglulega  liolaðar  kvosir 
í  blágrýtisbergi,  fjarðamynni  eru  á  stöku  stað  lokuð  af  ísnún- 
um  skerjum  og  sumstaðar  eru  vatnsfyltar  dældir  í  dölunum 
sorfnar  í  fast  berg. 

Hinir  eiginlegu  firöir  á  Islandi  hafa  yfirleitt  hina  sömu 
eiginlegleika,  einsog  firðir  i  öðrum  löndum,  þó  þeir  hvorki  séu 
eins  djúpir  né  margkvíslaðir  einsog  firðir  i  Noregi  og  Græn- 
landi  og  hér  á  landi  eru  heldur  ekki  þverdalir  og  sund, 
sem  sumstaðar  sameina  firði  erlendis,  svo  þeir  eru  samtvinn- 
aðir  í  flækjur,  einsog  norðantil  á  austurströndu  Grænlands. 
á  vesturströnd  Ameriku  og  viðar.  Islenzkir  firðir  eru  ná- 
tengdir  blágrytinu,  þeir  hafa  reghilega  skorist  niður  gegnum 
blágrytishálendin  og  eru  sumstaðar  yfir  3000 feta  djúpar  gkifur. 
Frá  dalbotninum  sjást  hamralögin  glöggt  i  hlíðunum  beggja 
megin,  þau  taka  sig  up])  á  báða  vegu  og  surtarbrandslög  og 
rauðar  gjallskánir  milli  blágrýtislaganna  sýna,  aÖ  ekkert 
hefir  raskast.  þó  þessar  hyldýpis  skorur  hafi  sorfist  niður  gegn- 
um  hálendið.  Fjarðadalir  eru  f^'rir  austan  og  vestan  fiestir 
.stuttir,  og  brattir  botnar  fvrir  endum  þeirra.  Dalirnir  hækka 
oft  með  stöUum  'einkum  á  Austurlandi)  og  bogadregnum 
hamrabeltum  úr  biágrýti;  uppi  á  hverjum  stalli  eru  malar- 
fietir  og  myrar,  og  árnar  renna  i  fossum  þrep  af  þrepi.  f 
móbergshéruðum  eru  engir  eiginlegir  firðir,  þar  eru  annað- 
hvort  fióar  eða  þá  óreglulegar  smávikur  nieð  ýmsu  lagi  og 
eru  sumar  þeirra  myndaðar  af  bylgjugangi  sjóar,  brimið 
hefir  getað  brotist  þar  inn  sem  bergið  var  veikast  fvrir. 
Sumstaðar  iiafa  þó  árnar  í  múbergshéruðunum  myndað  dá- 
litlar  dalskorur,  sem  ganga  fram  að  sjó,  en  hvergi  út  i  sjó. 
Af  þvi  móbergshéruðin  eru  miklu  yngri.  er  dalmyndunin 
þar  mikki  skemmra  komin  en  í  blágrýtishéruðunum. 

A  íslandi  eru  ekki  nema  tveir  stórir  fjarðaklasar,  er 
sni'ia  opum  út  að  hafi,  á  Vestfjörðum  og  Austfjörðum,  en 
auk  þess  ganga  margir  firðir  inn  úr  fl(')um.  A  Vestfjörðum 
eru  8  aðalfirðir  og  18  aukafirðir,  á  Austfjörðum  milk  Hér- 
aösfióa  og  L<jns  10  aðalfirðir  og  8  smáir  aukafirðir.  A 
V^esturlandi  er  dýpt  fjarðadalanna  frá  fjallabrúnum  niður  að 
sævarfleti  vanalega   1(5 — 1900  fet.  en  á  Austfjörðuni  eru  dal- 


80  Flóar,  íinMr  og  nes. 

irnir  dýpri,  1800 — 3000  fet.  Hjá  þeim  fjörðum,  er  snúa  op- 
inu  út  að  hafi,  stendur  sjóardýptin  vanalega  i  réttu  hlut- 
falli  til  stærðar  fjarðarins.  stærstu  firöirnir  eru  dýpstir,  en 
svo  er  eigi  hjá  aukafjörðum.  margir  hinna  minstu  eru  mjög 
djúpir.  Hinir  minni  aðalfirðir  á  Vesturlandi  eru  vanalega 
eigi  meira  en  80  faðma  djúpir,  en  þrir  hinir  stærstu  (Arnar- 
fjörður.  Tsafjarðardjúp,  Jökulfirðir)  eru  dy'pri,  60 — 80  faðma 
mest.  A  Austfjörðum  eru  firðirnir  yfirleitt  dýpri,  liklega  af 
því  fjöllin  era  hærri,  þar  verða  minni  firðirnir  40 — 50  faðma 
djúpir.  og  hinn  stærsti,  Rey^ðarfjörður,  y^fir  100  faðma. 
Allir  firðirnir  eru  mjóir  i  samanburði  við  lengdina;  fyrir 
austan  eru  firðirnir  flestir  mjórri  en  fyrir  vestan.  Botninn 
á  sumum  islenzkum  fjörðum  hallast  aflíðandi  út  að  megin- 
hafi.  en  flestir  eru  dýpri  að  innan  en  utan  til;  vanalega  er 
hryggur  i  fjarðarmynni,  en  sjaldan  er  hæðamismunurinn 
mikill.  oftast  10 — 30  faðmar.  Dýpt  fjarðaopanna  er  nokkuð 
breytileg,  á  Vestfjörðum  16 — 27  faðmar  (að  meðaltali  21  f.), 
en  my^nni  Isafjarðardjúps  er  þó  rúmir  50  faðmar  á  dýpt.  A 
Austfjörðum  er  mismunurinn  nokkuð  meiri  21 — 53  f.,  meðal- 
tal  34  f ,  hér  er  lika  stærsti  fjörðurinn  (Rey^ðarfjörður)  und- 
antekning  og  langdýpstur,  þvi  i  mymninu  er  hann  í  mið- 
álnum  75  faðmar.  Meðaldýpi  allra  þessara  fjarðamynna,  að 
meðtöldum  tveim  liinum  dýpstu,  verður  33  faðmar.  Auka- 
firðir  eru  oft  hið  innra  miklu  dýpri  en  aðalfjörðurinn  eða 
flóinn,  er  þeir  ganga  út  í.  I  þessu  efni  eru  firðirnir  i  Barða- 
strandasýslu  einkennilegastir,  mest  dýpi  i  þeim  er  sagt  að 
sé  90  faðmar,  en  flóinn  fyrir  utan  er  ekki  nema  7 — 8  faðmar. 
Hvalfjörður  er  innarlega  100  f.  á  dypt,  en  mynnið  ekki 
nema  14 — 15  f.  Eins  eru  firðir  þeir,  er  skerast  suður.úr 
Isafjaröardjúpi,  dýpri  en  aðalfjörðurinn  fyrir  utan  mynni 
þeirra,  Steingrimsfjörður  er  dýpri  en  Húnaflói  út  af  fjarðar- 
mj'nninu  o.  s.  frv. 

Dýpt  islenzkra  fjarða  er  mikki  minni  en  dýpt  norskra 
fjarða,  þar  er  200 — 300  faðma  dypi  alment  inni  i  fjörðum 
og  i  Sognsæ  hafa  menn  jafnvel  fundið  660  faðma  dypi.  en 
sjórinn  fyrir  utan  þessa  firði  er  eigi  nema  70  —  100  faöma 
djúpur.    A  Islandi  er  mesta  dj'pi  i  fjörðum  rúmir  100  faðmar 


Faxaflói.  81 

og  sjórinn  fyrir  utan  strendurnar  2 — 3  milur  frá  fjarðaropum 
er  vanalega  60 — 70  faömar  á  dýpt.  Firðir  á  Islandi  kvislast 
reglulega  út  frá  hálendinu  eftir  sömu  lögum  eins  og  dalir 
og  árfarvegir.  Peir  eru  eliaust  i  fyrstu  myndaðir  af  vatns- 
rensli,  þannig  munu  ár  hafa  verið  farnar  að  grafa  sig  niður 
snemma  á  þvi  timabili,  sem  kallað  er  »pliocene«  og  veriö 
farnar  að  mynda  dali,  sem  smátt  og  smátt  stækkuðu  en 
dýpkuðu  siðan  af  ágangi  jökla  á  isöldu.  Sumstaðar  á  Vest- 
fjörðum  og  að  nokkru  leyti  á  Noröurlandi  munu  sprungur 
hafa  ráðið  hinni  fyrstu  stefnu  vatna  og  dala,  en  viða  sjást 
þess  engar  menjar  að  svo  hafi  verið.  Vatn  og  ís  hefir  grafið 
dalskorurnar  gegnum  blágrýtisfjöllin  hægt  og  hægt  á  hundr- 
uðum  alda,  án  þess  innbyrðis  staða  jarðlaganna  liafi  nokkuð 
raskast ;  oft  sjást  t.  d.  gangar  eða  brikur,  sem  taka  sig  upp 
beggja  megin  við  dali  og  firði,  hnifrétt  hver  á  móti  öðr- 
um,  þeir  hafa  ekkert  haggast;  slikar  berghleinar  ganga 
jafnvel  beint  og  þvert  yfir  jafnbreiða  firði  einsog  Isafiarðar- 
djúp  (Snæfjallabryggja). 

Jarðfræðisrannsóknir  liafa  synt,  að  flóar  á  Islandi  eru 
tilorðnir  við  landsig  milli  sprungna,  þannig  að  sjór  hefir 
falliö  i  lægðirnar.  Flóarnir  eru  óUkir  fjörðunum,  vanalega 
miklu  stærri  og  breiðari,  en  tiltölulega  grunnir  eftir  stærð- 
inni,  botn  þeirra  hallast  aflíðandi  til  hafs  og  hvergi  er  í 
þeim  meira  dýpi  að  innan  en  utan  tiL  Pó  ganga  stundum 
út  i  þá  firðir,  sem  eru  miklu  dýpri  en  aðalflóinn.  Að  því 
er  vér  bezt  vitum,  hafa  allir  flóar  á  íslandi  myndast  þar 
sem  land  hefir  sokkið ;  aldur  þeirra  er  nokkuö  mismunandi, 
en  flestir  munu  hafa  mjmdast  einhverntima  á  hinu  »tertiera« 
timabili. 

Faxaflói.  Hinir  stærstu  flóar  á  Islandi  ganga,  eins  og 
kunnugt  er,  inn  i  vesturströndu  landsins  beggja  megin  við 
Snæfellsnes.  Faxaflói  gengur  inn  á  milli  Reykjanesskaga 
og  Snæfellsjökuls  og  er  9  mílur  á  lengd  og  12  á  breidd. 
Innsiglingin  er  mjög  fögur  i  góöu  veðri,  hið  ehlbrunna 
Reykjanes  á  hægri  hönd,  hinn  mjallahviti  Snæfellsjökull 
vinstra  megin.  en  beint  fyrir  risa  úr  hafi  tignarlegir  fjalla- 
hnúkar  i  smáum  þyrpingum,  sem  vatnar  á  milli  i  flóamynn- 

6 


•82  Flóar,  lirðir  og  nes. 

inu,  en  sameinast  þegar  innar  dregur  við  hálendib  bak 
við.^)  Botn  Faxaílóa  hallast  jafnt  út  að  mynni  og  er  þar 
50 — 60  faðma  dypi,  en  þó  80 — 90  faðma  áll  í  miðju  flóa- 
mynninu.  I  norðausturhorni  Faxaílóa  út  af  Mýrum  og 
Staðarsveit  er  útíiri  mikiö  og  útgrynui.  svo  tvær  milur  frá 
landi  er  eigi  orðið  dýpra  en  10- — 12  faðmar,  en  innar  er 
alt  miklu  grynnra.  Þessi  iitgrynni  hafa  myndast  af  ár- 
burði  frá  hinum  vatnsmikki  ám,  sem  út  í  ílóann  renna  og 
berst  árburðurinn  með  straumnum  norður  og  vestur  með 
ströndinni.  I  syðra  hluta  Faxaflóa  norðvestur  frá  E-eykja- 
vík  eru  tvö  alkunn  fiskigrunn:  Syðrahraun  með  7 — 10 
faðma  dýpi,  tvær  milur  frá  K.eykiavík  og  Vestrahraun 
með  12  —  14  f.  dýpi,  4 — 5  milur  frá  Reykjavik.  Norðar 
liggur  Búðagrunn  (með  30 — 35  f.  dýpi)  4  míkir  suður  af 
Snæfellsnesi.  Utan  til  er  ílóinn  nokkru  dýpri  nær  Snæfells- 
nesi,  en  að  sunnan. 

Reykj  anesskagi  gengur  út  sunnan  við  Faxailóa, 
hann  er  svipaður  skinnsokkuðum  fæti  i  laginu  og  er  að 
utanverðu  2^/3 — 3^^  míla  á  breidd  og  mestalkir  vestan  til 
hraunstorkið  llatlendi  með  einstöku  móbergshnúskum,  en 
austar  er  skaginn  hálendari,  sem  siðar  mun  lýst.  Sunn- 
an  i  skaga  þenna  ganga  inn  sævarbugður  dáktlar  og 
eru  helztar  Porlákshöfn,  Selvogur  og  Grindavik. 
Par  eru  alstaðar  móbergsfjöll  kippkorn  frá  sjó,  en  ströndin 
sjálf  er  víðast  þakin  gróðurktkim  hraunum,  hvergi  ganga 
þar  björg  i  sjó  fram  sem  teljandi  sé  nema  Krisuvikurbjarg;- 
brimasamt  er  við  ströndina  og  ikar  lendingar,  þó  útræði  sé 
þar    samt    töluvert.      Suðvestasti    oddinn    á    skaga    þessum 


1)  Faxi  hinn  suðurej'ski,  förunautur  Flóka,  hélt  að  Faxaflói  væri 
afarraikill  árós  sem  segir  í  Landnámu:  »þá  ræddi  Faxi  um.  þetta  mun 
vera  mikit  land  er  vér  höfum  fundit,  hér  eru  vatnsföll  stór.  Síðan 
er  þat  kallaðr  Faxaós«  (Ldn.  1.  kap.  2).  féss  má  geta  Faxa  til  af- 
bötunar,  að  til  eru  á  jörðunni  miklu  stærri  fljótsósar  en  Faxaflói  (t.  d. 
La  Plata,  Amazon),  sem  hann  þó  eðlilega  ekki  hefir  þekt.  Lord 
Duffei'in  þótti  mikið  tilkoma  um  innsiglingu  á  Faxatióa  (Letters  from 
lúgh  latitudes  5.  útg.  1867,  bls.  .35—36.  Útlagt  af  Jóni  Sigurðssyni  í 
Lítil  Fiskibók  1859,  bls.  3). 


Faxaíiói.  83 

heitir  E.eykianes,  sakir  hvera  sem  þar  eru,  og  hefir  skag- 
inn  allur  tekið  nafn  af  nesi  þessu.  A  Reykjanesi  standa 
Ýmsir  móbergshr^'ggir  upp  úr  hraunum  og  dálítill  þver- 
brattur  höfði,  sem  heitir  Valahnúkur,  gengur  i  sjó  fram. 
á  honum  stendur  Reykjanesvitinn;  Ijóshæð  vitans  er  175  fet 
yfir  flæðarmáli  og  Ijósið  sést  4^/4  mílu.  Vestur  af  Valahnúk 
er  drangi  upp  úr  sjó,  sem  heitir  Karl.  Vestan  á  skaga- 
endanum  er  Hafnaberg  miUi  Sandvíkur  og  Hafna,  þá 
gengur  inn  frá  vestri  krókóttur  smáfjörður  eða  vogur,  sem 
kallaður  er  Osar.  Norðvestan  við  ósana  er  Þórshöfn  og 
Bátsandar  (eða  Bátsendar),  sem  á  18.  öld  var  allmikill  verzl- 
unarstaður  en  eyddist  af  sævarflóði.  Frá  Osum  er  aðeins 
milu  vegur  yflr  nesið  þvert  í  Njarð^'ík,  en  f^air  utan  gengur 
til  norðurs  allbreiður  skagi,  sem  kallaður  er  Garðskagi, 
vestan  á  skaga  þessum  eru  mörg  smánes  og  sker,  rif  og 
gr^amingar  fyrir  framan,  er  strandlengja  þessi  einu  nafni 
kölluð  Suðurnes  og  eru  þar  mörg  fiskihverfi,  en  Garður 
er  nyrðst  og  svo  Leira  að  austanverðu.  Yzt  á  Garðskaga 
er  viti  47  feta  hár  og  sést  Ijósið  rúmar  3  mílur.  Austan 
við  Garðskaga  hverfur  allbreið  vík  inn  i  landið,  milli  Skaga 
og  Keilisness  og  ganga  minni  vikur  inn  úr,  Keflavík, 
Njarðvík  og  Vogavik.  fyrir  utan  Keflavik  er  Hólms- 
berg  og  milli  Njarðvikur  og  Voga  Vogastapi  (226  fet). 
Austan  við  Keilisnes  eru  tvær  smávikur,  Flekkuvík  og 
Straumsvik  og  þvi  næst  tekur  við  Haf narf  jörður  miUi 
Hvaleyrar  og  Alftaness,  þar  heflr  lengi  þótt  ágæt  höfn 
og  jafnan  verið  mikil  verzhm  og  skipaferðir  siðan  á  15. 
öld.  Álftanes  er  mjög  vogskorinn  tangi,  en  grynningar 
margar  og  boðar  í  kring;  Skerjafjörður  skilur  það  frá 
Seltjarnarnesi.  Úr  Skerjaflrði  ganga  ýmsir  vogar,  þar  á 
raeðal  Seila,  inn  í  Alftanes  upp  undir  Bessastaöi  og  var 
þar  fyrrum  höf n,  enn  f rem ar  K  ó  p  a  v  o  g  u  r  og  F  o  s  s  v  0  g  u  r. 
í*á  gengur  fram  Seltj  arnarnes,  þar  sem  Reykjavík  stendur. 
þar  er  viti  i  Gróttu,  yzt  á  nesinu.  Norðan  við  nesið  eru 
sker,  grandar  og  eyjar  og  Reykjavíkurhöfn  fyrir  innan  eyj- 
arnar.  Norðaiistur  af  Reykjavik  ganga  inn  smávogar,  Graf- 
arvogar,  Leiravogar  og  svo  Kollaf jörður.     Alla  hnö 

6* 


84 


Flóar,  íirðir  og  nes. 


kringum  Reykjanesskaga  frá  Porlákshöfn  að  Elliðaám  er 
ströndin  eintóm  hraun,  nýleg  blágrýtishraiin  og  gömul.  ís- 
núin  grásteinshraun,  en  þau  hætta  þegar  dregur  norður  aö 
Esju.  Víða  ganga  hraunin  langt  út  i  sjó  og  uppsprettur 
með  fersku  vatni  koma  sumstaðar  upp  um  hraun  á  marar- 
botni  og  á  fjörum. 

Kjalarnes  gengur  út  af  Esju  og  skikir  Kollafjörð  frá 
Hvalfirði.  Hvalfjörður  er  langmestur  þeirra  fjarða,  sem 
ganga  inn  úr  Faxaflóa.  það  sem  áður  hefir  verið  talið,  hafa 


14.  Uiynd.     i:"r;l  botni  Hvalfjarðar.     Fjórir  tindar  lengst   burtu  Botns- 
súlur,  fyrir  miðju  ?yrill  og  f^'rilsnes. 


aðeins  verið  vogar  og  vikur  en  engir  firðir  í  orðsins  eigin- 
legu  merkingu.  Hvalfjörður  er  löng  og  djúp  skora  og  brött 
og  há  blágrýtisfjöll  á  báða  vegu,  hann  er  nærri  4  mihir  á 
lengd  og  viðast  um  hálfa  milu  á  breidd.  Hvalfjörður  hefir 
i  mynni  aðeins  14 — 15  faðma  dýpi,  en  um  miðjuna  25 — 30 
^-  og  grynkar  svo  aftur,  nema  hvað  hyldypis  kvörn  er  i 
fjarðarbotni,  fyrir  utan  Brekku  á  Hvalfjarðarströnd,  og  er 
þar  100  faðma  dýpi,  meira  dýpi  en  i  nokkrum  hluta  Faxa- 
flóa.     Ur  Hvalfirði  ganga  nokkrir  vogar,  Laxárvogur  að 


Faxaflói.    Snæfellsnes.  85 

suniian  með  Maríuliöfn,  Hvammsvík  og  Botnsvogur 
inst,  þar  fjarar  út  af  allmiklu  svæði  og  styttir  mönnum  leið 
þegar  lágsjáað  er.  Norðan  og  vestan  við  mynni  Hvalfjarð- 
ar  gengur  fram  Akranes.  þar  er  Krossvik  sunnan  á 
nesinu. 

Xorðan  við  Akranes  ganga  inn  Leirárvogar  og  siðan 
hverfur  Borgarf  jörður  langt  upp  í  land,  hann  er  3  milur 
á  lengd  og  utarlega  rúmlega  hálf  mila  á  breidd.  Innri  hluti 
Borgarfjarðar  er  mjög  grunnur  og  varla  skipgengur  nema 
smábátum  og  verður  þó  að  sæta  sjóarföllum.  Hvitá  heíir 
borið  svo  mikinn  aur  og  leir  i  fjörðinn,  að  hann  er  orðinn 
svona  grunnur,  i  fornöld  héldu  menn  kaupskipum  upp  að 
Hvitárvöllum,  en  menn  urðu  þó  Hka  i  þá  daga  að  sæta 
sjóarföllum  til  þess  að  komast  út  og  inn.^)  Miðállinn  i  firð- 
inum  er  aðeins  V^  —  l — ^  faðmar  á  dýpt  og  yzt  i  firðinum 
er  dýptin  3 — 4  faðmar.  Utarlega  i  Borgaríirði  að  norðan- 
verðu  er  skipalægi  á  BrákarpoUi  við  Borgarnes,  þar  er 
og  verzlun  og  eins  á  Seleyri  sunnanfjarðar.  Fá  er 
Straumf jörður  vestan  við  mynni  Borgarfjarðar.  Fyrir 
Mýrum  og  Hnappadalssýslu  eru  engar  hafnir,  grynningar 
langt  út  og  sker  allviða,  útfiri  er  þar  mjög  mikið  og  heita 
þar  Löngufjörur  fram  með  Hnappadalssýslu  og  Staðar- 
sveit,  er  það  ágætur  fjöruvegur,  en  gæta  veröur  nákvæm- 
lega  sævarfalla. 

Snæf  eUsnes,  sem  takmarkar  Faxatióa  að  norðanverðu. 
er  ólikt  Reykjanesi  að  Hestu,  það  er  lengra  og  mjórra.  10 
— 12  milur  á  lengd,  2 — 3  milur  á  breidd  og  miklu  sæbratt- 
ara  og  hærra,  gengur  eftir  því  fjallgarður  mikill  2 — 3000 
fet  á  hæð  og  yzt  er  Snæfellsjökull,  snæþakin  eldfjallsstrj'ta, 
4577  feta  hár.  Snæfellsnes  er  lítið  vogskorið  að  sunuan, 
ströndin  er  nokkurn  vegin  bein,  mjó  láglendisræma  með 
sjó,  og  brött  hlið  fyrir  ofan,  en  þar  eru  aðeins  fáar  vikur; 
stærstar  eru  Hr aunhafnarvik  og  Breiðavik,  hjá  hiuni 
fyrri  er  verzlunarstaðurinn  Búðir  við  Búðaós,  en  þar  hét 
Hraunhöfn  til  forna,  við  Breiðuvík  er  Stapi.    Par  fyrir  utan 


')  Egilssaga.    Reykjavík  1892  kap.  78,  bls.  241. 


86  Flóar.  firðir  og  nes. 

eru  Hellnar  og  hinir  einkennilegu  Lóndrángar,  nærri 
Malarriíi,  og  sjást  þeir  langt  að.  Hér  ganga  viðast  hraun 
i  sjó  fram  og  þó  brim  séu  allmikil,  hafa  þó  altaf  verið 
miklar  fiskiveiðar  »undir  Jökli«,  þó  lendingar  yíirleitt  séu 
slæmar.  Yzt  á  nesinu  má  nefna  Dritvík  og  Beruvik,  en 
Öndverðarnes  heitir  yzti  tanginn  á  nesinu;  milli  Beru- 
víkur  og  Ondverðarness  eru  svartir  hraunhamrar,  sem  heita 
Svörtuloft.  Norðan  við  Öndverðarnes,  þegar  ströndin 
aftur  fer  að  beygjast  austur,  eru  dálitlar  bugður  inn  i  nesið, 
þar  er  Keflavik,  Sandur  og  Rif. 

Sléttlendið  upp  af  Faxaflóa  (Mýrar)  mun  að  meðaltali 
varla  vera  meira  en  50 — 100  fet  á  hæð  yflr  fjöruborð,  það 
er  viðast  þakið  miklum  mýraflákum,  en  blágrýtisholt  og  ásar 
standa  viða  upp  iir  jarðvegi,  svo  þar  mundi  vera  mikiU 
^.yj^"  og  skerjaklasi,  ef  sjór  gengi  yfir  sléttuna.  A  fyrri 
timum,  á  isöldinni  sem  svo  er  kölluð,  var  Mýraláglendið  i 
kafi  og  sjórinn  náði  upp  i  Stafholtstungur  og  Hvítársiðu, 
þetta  sést  á  fornum  skeljaleifum,  sem  sumstaðar  finnast  á 
láglendinu  í  leirbökkum.  Láglendi  þetta  takmarkast  af 
fjallahring  600 — 1600  feta  háum,  en  upp  þaðan  ganga 
margir  dalir  og  eru  allir  m^^ndaðir  af  árgreftri.  Pað  hafa 
fundist  rök  fyrir  þvi,  að  landspildan  undir  Faxaflóa  og 
láglendinu  hefir  sokkið,  og  má  finna  ennþá  sumstaðar 
brotsprungurnar  á  takmörkum  fjalla  og  láglendis,  þar  hafa 
viða  gubbast  hraun  upp  um  sprungurnar  og  myndast  eld- 
gigaraðir  og  mundu  þær,  ef  þær  væru  sameinaðar,  mynda 
hálfhring  kringum  flóann,  þá  er  urmull  af  hverum  og  laug- 
um  og  kemur  heita  vatnið  lika  um  sprungur,  sem  ganga 
þvert  á  dalstefnurnar.  Hve  mikið  landspildan  hefir  sígið, 
sést  bezt  á  surtarbrandslögum  milli  blágrýtislaga,  við  Staf- 
holtstungur  liggur  surtarbrandur  8 — 900  fetum  lægra  á  lág- 
lendi  heldur  en  á  hálendinu,  af  þvi  lagið  hefir  kubbast 
sundur,  er  láglendisspildan  seig.  Af  þessum  og  ýmsum  öðr- 
um  rökum  virðist  það  vera  sennilegt,  að  Faxaflói  og  lág- 
lendið  upp  af  honum  hafi  m^mdast  við  sig  jarðarskorpunnar, 
þannig  að  landspildan  hefir  brotnað  frá  fjöllunum,  sem  bak 
við  liggja.     Smáir   jarðskjálftakippir  eru   enn  tiðir  kringum 


Breiðiíjörður.  87 

Faxaflóa.  einknm  sunnan  til,  og  bera  þeir  vott  iim,  að  enn 
eru  eigi  allar  hreyfingar  gersamlega  hættar  á  þessum  brot- 
flötum. 

Breiöifjörður  er  tíu  milur  á  breidd  milli  Snæfellsness 
og  Bjargtanga.  en  18  á  lengd  inn  i  Gilsfjarðarbotn.  Fremri 
hlutinn.  sem  liggur  fyrir  utan  eyjaklasana  er  miklu  dypri 
og  aðeins  10  milur  á  lengd.  Breiðifjörður  er  mjög  likur 
Faxaflóa  og  láglendi  því,  sem  honum  f}igir,  en  hér  hefir 
landspildan  sigið  enn  meira.  svo  að  hið  innra  láglendi  er 
hulið  sjó.  og  ásar  og  holt  eru  orðin  að  eyjum.  Utan  til  er 
Breiðifjörður  30 — 40  faðma  djúpur.  en  misdýpi  er  þar  töki- 
vert  og  P/i'  míki  norður  af  Snæfellsnesi  er  mjög  djúpur  áll 
(100 — 150  faðmar),  sem  heitir  Kolluáll.  hann  gengur  inn 
undir  Höskuldsey  og  eru  hkðar  hans  70 — 80  faðma  háar 
og  snarbrattar.  Ut  af  Breiðafirði  víkkar  Kokuák  og  kkist 
neðansævarfirði.  Inn  af  Breiðafirði  ganga  tveir  stórir  firðir, 
Hvammsfjörður  og  Gilsfjurður  og  skikir  fjökótt  nes  þá  hvorn 
frá  öðrum  og  heitir  fremsti  núpurinn  Klofningur.  Suðureyjar 
loka  Hvammsfirði  og  margar  eyjar  eru  kka  fyrir  opi  Gils- 
fjaröar.  Hvammsfjörður  er  akdjúpur  innra  en  Gilsfjörður 
grunnur.  Surtarbrandslög  miki  blágrýtislaga,  sem  sígið  hafa 
ymislega,  gefa  með  fleiru  vísbendingu  um,  að  Breiðifjörður 
hafi.  myndast  við  landsig.  en  sundurskifting  jarðskorpunnar 
hefir  verið  margbrotnari  en  í  Faxaflóa  og  ymsar  spildur 
hafa  sígið  sérstaklega,  hver  í  sinu  lagi. 

Snæfellsnes  er  að  norðanverðu  töluvert  vogskorið.  en 
sraáfirðir  þeir.  sem  frá  Breiðafirði  ganga,  eru  akir  fremur 
grunnir.  Miki  Eifs  og  Biilandshöfða  gengur  breitt  vik  inn 
i  nesið  og  inn  úr  því  opnar  vikur  með  ósum  innaf  hjá 
Olafsvik,  Fróðá  og  Brimilsvöllum.  Pá  kemur  Grundar- 
fjOrður,  vestan  að  honum  liggja  há  og  brött  fjök  (Stöð, 
Kirkjufell),  en  lægri  fjök  að  austan.  hann  er  dýpstur  af 
fjörðunum  norðan  á  nesinu,  12 — 18  faðmar  um  miðjuna.  en 
í  mynni  hans  eru  sker  og  5 — 8  faðma  dýpi  milk  þeirra. 
í*á  er  Kolgraf arf jörður ,  Hraunsf j()röur.  Hofsvogur 
og  Alftafjörður  næst  mynni  Hvammsfjarðar.  Akir  eru 
firðir.  þessir  grunnir  og  skerjóttir  og  yfir  Alftafjörð  má  ríða 


88  Flóar,  firðir  og  nes. 

innan  til  um  fjöru;  út  úr  lionum  gengur  Vigrafjörður 
til  vesturs.  Hafnir  og  skipalægi  eru  í  Olafsvik,  Grundar- 
firði  og  Kolgrafarfirði,  en  helzti  verzlunarstaður  við  Breiða- 
fjörð  er  Sty  kkishólmur,  sem  liggur  yzt  á  Pórsnesi,  vest- 
an  við  Alftafjörð,  og  er  höfnin  fyrir  innan  Súgandisey. 
Hvammsfjörður  gengur  beint  í  austur,  það  er  stór  fjörð- 
ur,  nærri  6  mílur  á  lengd  og  1 — Vj-i  mila  á  breidd  og 
mynni  hans  nærri  lokað  af  eyjum  og  skerjum,  svo  innsigl- 
ing  er  þar  mjög  örðug,  helztu  leiðir  eru  Köst  og  írska- 
leið  og  eru  þar  straumar  miklir  og  liarðir  milli  e^-janna 
og  þar  fjarar  út  af  stórum  svæðum,  svo  gengt  verður  út  i 
margar  eyjar.  Hið  innra  er  Hvammsfjörður  um  miðjuna 
alldjúpur,  15 — 27  faðmar;  skipalægi  eru  allgóð  í  íirðinum 
hér  og  hvar  ef  inn  verður  komist,  en  engar  hafnir.  Norð- 
an  við  Klofningsnes  hverfur  Gilsfjörður  langt  inn  i  land 
og  er  lir  botni  hans  aðeins  míla  vegar  yíir  i  Bitrufjörð,  sem 
gengur  inn  iir  Húnaíióa,  og  hæðin  á  eiðinu,  sem  tengir 
Vestfirði  við  meginlandið,  er  7—800  fet.  Gilsfjörður  er  4^/2 
míla  á  lengd,  þegar  hann  er  talinn  utan  frá  Akureyjum  og 
þar  er  hann  2  mílur  á  breidd,  en  mjókkar  mjög  er  inn  eftir 
dregur.  Fjörðurinn  er  mjög  grunnur  og  eyjar  margar  og 
sker  í  mynni  hans.  Norður  úr  Gilsíirði  ganga  Króks- 
fjörður  og  Berufjörður,  báðir  smáir. 

Norður  úr  Breiðaíirði  skerast  margir  íirðir  inn  í  Barða- 
strandasýshi,  einkum  á  svæðinu  miUi  Re^'kjaness  og  Brjáms- 
læks  og  eru  sérstaklega  hópaðir  saman  i  Múlasveit  og  Gufu- 
dalssveit.  Allir  eru  íirðir  þessir  smáir,  1 — 2  mikir  á  lengd, 
nema  Porskafjörður,  sem  er  þriggja  milna  langur;  firðirnir 
eru  mjóir,  brött  fjöll  á  báða  vegu  og  miklu  meira  dýpi  um 
miðjuna  en  i  mynni  þeirra,  þó  er  Breiðifjörður  fyrir  utan 
þá  ennþá  grynnri;  íirðirnir  eru  djúpar  hvilftir  skafnar 
niður  i  blágrýtið.  Breiðifjörður  er  fyrir  utan  íirðina  að- 
eins  8 — 9  faðmar  á  dýpt,  en  inni  í  þeim  kvað  hafa  fundist 
80 — 90  faðma  dýpi.  í'orskafjörður  er  austastur,  hann 
gengur  inn  á  milli  Reykjaness  og  Skálaness  og  er  3  mihir 
á  lengd  og  V^  míla  á  breidd,  þar  sem  hann  er  breiðastur  i 
mynni.     Porskafjörður    kvislast    að    utan    og    ganga    tveir 


Breiðifjörður.  89 

grunnir  firöir  norður  úr  mynni  iians,  Djúp  if  jörður  og 
Gufufjörður;  i  botni  f orskafjarðar  er  gjá  eða  langur  og 
cljúpur  áll,  sem  lieitir  Alfavakir.  Frá  Skálanesi  gengur 
hryggur  neöansævar  yfir  að  Reykjanesi  fyrir  mynni  Porska- 
fjarðar  og  brýtur  stundum  á  honum  um  fjöru.  Skálanes 
skilur  í^orskafjörð  frá  Kollafirði,  sá  fjörður  er  grunnur 
inst.  en  áll  i  miðju  60  faðma  djúpur  og  svo  aftur  gr^^nn- 
ingar  i  fjarðarmynni.  Pá  er  Kvigindisf  jörður  næst  þar 
fyrir  vestan,  hann  er  örmjór  og  sker  í  mynni  hans.  þar 
hafa  einsog  i  flestum  hinum  fjörðunum  runnið  afarmiklar 
skriður  niður  fjallsliliðarnar.  Pá  kemur  Skálmarfjörður, 
hann  er  breiðari  og  lengri  og  i  honum  kvað  vera  diúpur 
áll  vestan  megin,  úr  honum  gengur  Vattarf  j  örður  til 
norðurs.  Milli  Vattarfjarðar  og  Kerlingarf  jarðar  er  ör- 
mjótt  eiði,  100 — 200  fet  á  hæð,  en  Miilanesið  fyrir  framan 
(15 — 1600  fet),  þríhyrnt  og  bratt  á  allar  hliðar.  Pað  er 
einkennilegt  við  alla  þessa  íirði,  að  nesin  milli  þeirra  eru 
miklu  hærri  en  heiðarnar  fyrir  ofan,  og  þegar  litið  er  á 
múla  þessa  að  norðaustan,  eru  þeir  i  löguninni  ekki  ólíkir 
skipi  á  hvolíi.  I  Kerlingarfirði  kvað  vera  90  faðma  dýpi  i 
miðju;  fjörðurinn  gengur  inn  skáhalt  á  hina  til  norðaust- 
urs  og  norður  úr  lionum  gengur  litill  fjörður,  sem  heitir 
Mjóifjörður.  Pk  kemur  Kjá  ikaf  jörður  og  breitt,  hömr- 
ótt  nes,  Hjarðarnes,  milli  hans  og  Vatnsfjarðar.  Vatns- 
fjörður  er  vestastur  i  þessum  fjarðahóp,  þar  hafði  Flóki 
Vilgerðarson  vetrarsetu  i  fyrsta  sinn  á  Islandi;  i  dalnum 
upp  af  íirðinum  er  djúpt  vatn  og  fyrir  framan  það  isnúið 
berghaft,  en  i  fjarðarmynni  eru  blágrýtissker.  A  Barða- 
strönd  eru  engir  firðir,  en  aðeins  tveir  vogar  eða  ósar,  sem 
fjarar  i'it  úr.  Hagavaðall  og  Haukabe  rgs  vað  all,  þá 
ganga  SkorarhUðar  með  bröttum  björgum  i  sjó  fram  og  í 
liinu  breiða  viki  fyrir  vestan  Skor  er  Rauðisandur  með 
Bæjarós,  Keflavík  er  litlu  utar,  en  svo  tekur  við  Látra- 
^^j^^gí  þ^ö  6r  nærri  tvær  mílur  á  lengd,  þverhnýpt  upp  úr 
sjó  og  12 — 1400  fet  á  hæð,  þar  er  fuglaveiði  mikil.  Utar- 
lega  gengur  Barðið  fram  úr  bjarginu,  |)að  er  bergrani, 
beittur  að  ofan  einsog  saumhögg  og  flúðir  fram  af  í  sjónum, 


0  Flóar,  íirðir  og  nes. 

sem  brimiö  lieíir  skaíið  ofan  af.   Vestar  eru  Bjargtangar, 
vestasti  anginn  á  Islandi  og  Látraröst  þar  út  af. 

Vestfirdir.  Vestfjarðahálendiö  er  sérstakt  land  fyrir  sig, 
fiatt  að  ofan,  sæbratt  og  sundurskorið  af  fjörðum.  Firð- 
irnir  eru  reglulega  skornir  niður  gegnum  hálendið.  Komi 
maður  upp  úr  dölum  upp  á  háheiðar,  ber  ekki  á  neinum 
skorum  eða  gljúfrum,  íirðir  og  dalir  hverfa,  þangað  til  ferða- 
maðurinn  alt  i  einu  kemur  fram  á  brúnina  á  þverhny'ptri 
hamrahlið  og  sér  gljúfur  fyrir  neðan  sig  eða  djúpa  dalskoru 
grafna  niður  gegnum  blágrýtið,  en  djúpt  niðri  á  botni 
hverfur  sævarkvisl  inn  á  milli  brattra  bjarga  og  teygir  sig 
i  bugðum  inn  undir  dalbotn.  Par  sést  glöggt,  að  íirðirnir 
eru  ekki  annað  en  vatnsfyltir  dalir.  Vestfirðir  eru  ákaflega 
vogskornir,  einkum  að  norðvestan;  dalir  og  íirðir  ganga 
eins  og  æðar  út  frá  hæstu  bungunum  og  skerast  þverhnýpt 
gegnum  blágrytishlöðin,  sem  risa  einsog  veggir  up})  frá 
sjónum.  Vestíirðir  hafa  öll  einkenni  hinna  eiginlegu  fjarða, 
þeir  skerast  allir  gegnum  blágrytisfjöll  meö  flötum  eða  litt 
hallandi  lögum;  þeir  sem  mjóstir  eru,  eru  vanalega  djúpir 
innan  til,  og  flestallir  flrðir  vestra  eru  dálitið  grynnri  i  mynni 
en  innra;  sumstaðar  eru  grynningarnar  spölkorh  fyrir  framan 
fjarðaopin.  Dalirnir  upp  af  fjörðunum  eru  vanalega  mjög 
stuttir  og  enda  með  bröttum  hamrabotnum.  Firðir  þeir, 
sem  snúa  til  norðvesturs,  eru  eflaust  aö  mestu  leyti  upp- 
runalega  myndaðir  af  vatnsrensli.  þó  munu  sprungur  i 
fyrstu  að  nokkru  leyti  hafa  ráðið  stefnu  þeirra.  Firðirnir 
eru  skerjalausir  flestallir  og  i  þeim  ganga  oftast  eyrar  úr 
möl  og  sandi,  stundum  bognar  inn  á  við,  út  frá  annari 
hvorri  eða  báðum  hliÖum,  stundum  á  víxl,  taka  þær  viða 
úr  allan  sjó,  svo  ágæt  skipalægi  veröa  bak  við  þær,  það  er 
því  oft  lygnt  á  pollunum  i  fjörðunum  þó  hvast  sé  og  alda 
iiti  fyrir;  kastvindar  eru  þó  tíðir.  Vestlirðir  eru  vegna 
liafnanna  ágætlega  lagaðir  fyrir  skipaferðir  og  fiskiveiðar. 
Eyrarnar  eru  liklega  viðast  upprunalega  fornar  jökulöldur. 
sumstaðar  hafa  þær  ef  til  vill  myndast  af  skriðum,  fjalla- 
lækjum  eða  giljadriildum.  A  útnesjum  milli  fjarðanna  ganga 
viða    hrikaleg    og    þverhnypt    björg   i   sjó  fram,  svo  þar  er 


Vestfirðir.  91 

engri  skepnu  fært,  sumstaðar  má  JDÓ  komast  mesta  trulla- 
veg  í  skriðiim  hátt  í  fjallshlíðum  eða  þá  um  sæbarin  björg 
á  forvöðum  i  fjöru.  Undirlendi  er  víðast  mjög  Htið  fram 
með  fjörðunum,  oft  ekkert  nema  hlíðarfóturinn  hallandi 
niður  að  sjó,  surastaðar  er  þó  sléttlendisræma  fram  með 
fjöUunum  t.  d.  á  Barðaströnd.  við  Steingrímsfjörð  og  að 
austanverðu  við  Isafjarðardjúp:  við  víkur  og  ósa  heíir  lika 
sumstaðar  myndast  litilsháttar  undirlendi  af  árburði  gilja. 
sem  þar  renna  saman,  og  af  sævarsandi. 

Fyrir  norðau  Bjargtanga  er  röð  af  smáum  vikum  yzt 
á  nesinu  sunnan  við  Patreksfjörð.  Yikur  þessar  eru  allar 
liver  annari  Hkar,  dældir  i  fjöllin  niður  að  litlu  undirlendi, 
sem  er  myndað  af  sævarsandi,  einkum  gakun  skeljasandi, 
sem  fýkur  hér  hátt  upp  i  fjöll;  ós  er  litill  eða  vaðall  inn  af 
vikunum  og  rif  fyrir  framan.  Yzt  á  nesinu,  út  á  móti  opnu 
haíi.  eru  Látravik,  Breiðavik  og  Kollsvik,  en  sams- 
konar  vikur,  eins  myndaðar  og  likar  að  útliti,  haldast  inn 
með  suöurströnd  Patreksfjarðar,  þar  eru  Hænuvik,  Or- 
lygshufn  og  Heiri  vikur.  Patreksfjörður  og  Tálknafjörður 
eru  sameinaðir  að  framan  og  eru  þar  um  2  miUir  á  breidd; 
hvass  og  brattur  núpur  gengur  út  á  milli  fjarðanna,  sem 
heitir  Tálkni.  Pessir  firðir  stefna,  eins  og  allir  aðrir  aðal- 
firðir  norður  að  Rit,  úr  útnorðri  til  landsuðurs  inn  i  landið. 
Patreksfjörður  fyrir  innan  Tálkna  er  nærri  3  míhir  á 
lengd  og  ^j-2  mila  á  breidd  um  miðjuna.  í*ar  er  Yatneyri 
og  (ieirseja'i  norðan  megin  við  fjurðinn.  Tálknafjurður 
er  styttri  og  mjórri,  2  milur  á  lengd:  þar  er  Suðureyri  og 
Sveinseyri.  Dýpi  þessara  fjarða  er  16—35  faðmar,  en  fyrir 
útan  báða  er  breiður  hrvggur  neðansævar  með  16 — 20 
faðma  dýpi.  Út  af  l'álknafirði  eru  Selárdalshliðar  og  Kúpa- 
nes,  milli  þess  og  Hafnarness  gengur  Arnarfjörður  h^ngt 
inn  i  land.  Arnarfjörður  er  mikill  fjurður,  6  milna  langur 
og  tveggja  mihia  breiður  i  m^'nni.  en  innar  1—1  Vs  míla; 
fjörðurinn  takmarkast  á  alla  vegu  af  háum  og  bröttum 
fjönum  og  skiftist  innark^ga  i  tvent  af  breiðum  skaga,  sem 
heitir  Langanes.  Aðalfjörðurinn  heldur  nærri  beint  i  austur 
og  er  insti  angi  hans  kallaöur  Borgarf jörður,   en  Dynj- 


92  Flóar,  íirðir  og  nes. 

andavogur  gengur  til  suðausturs.  Sunnan  við  Langanes 
heita  einu  nafni  Suðurfirðir,  þeir  eru  fjórir,  G-eirþiófs- 
fjörður  nyrðstur  og  lengstur,  en  örmjór,  þá  Trostans- 
fjörður,  Reykjarf jörður  og  Fossfjörður,  allir  stuttir. 
Inn  í  suðurströnd  meginfjarðarins  ganga  nokkrar  smávíkur 
og  er  sú  stærst  og  merkust,  sem  verzlunarstaðurinn  Bildu- 
dalur  stendur  við.  Að  norðanverðu  eru  yzt  við  Arnar- 
fjörð  há  björg  og  hrikaleg  við  Svalvoga  og  Lokinhamra  og 
illfært  fyrir  þau  inn  að  Stapadal.^)  Inst  er  Arnarfjörður 
mjög  djúpur;  fyrir  framan  Dynjanda  hefir  fundist  60  faðma 
dýpi  og  milli  Auðkúlu  og  Langaness  eru  54  faðmar,  svo 
grynkar  úteftir  og  úti  hjá  Lokinhömrum  er  í  fjarðarm^-nn- 
inu  28^ — 34  faðma  dýpi  og  utar  jafnvel  aðeins  20  faðmar. 
Suðurfirðir  hafa  aldrei  verið  mældir.-) 

Dýrafiörður  gengur  inn  á  milli  Hafnarness  og  Skaga 
og  er  þar  rúm  mila  á  breidd,  en  miókkar  miög  inneftir  og 
skerst  langt  inn  í  land,  svo  hann  er  nærri  5  mílur  á  lengd ; 
margar  eyrar  ganga  út  í  fjörðinn  á  báða  vegu  og  eru  þar 
þvi  margar  ágætar  hafnir  hver  inn  af  annari.  Botn  Dýra- 
fjarðar  hallast  iafnt  út  eftir  og  dýpið  er  15—24  faðmar. 
Við  Dýrafiörð  er  f  ingeyri  og  Haukadalsbót  að  sunn- 
anverðu,  en  Framnes  að  norðanverðu.  ISTorðan  við  Dýra- 
fiörð  gengur  fram  fiöllótt  nes  með  háum  eggium  og  hömr- 
um  og  diúpum  dalaskörðum  á  milli,  þar  er  Nesdalur  og 
Ingialdssandur.  Önundarfi  örður  hefir  sömu  stefnu  og 
sama  lag  eins  og  Dýrafiörður,  en  er  minni;  d}^pið  er  svipað 
(12 — 24  f.).  Önundarfiörður  er  3  mílur  á  lengd  og  míla  á 
breidd  i  mynni,  en  miókkar  smátt  og  smátt  inn  eftir;  þar 
er  Holtstangi  að  sunnanverðu,  en  Flateyri  að  norðan- 
verðu.  Súgandaf iörður  er  tæpar  tvær  mílur  á  lengd, 
miór  og  grunnur,  varla  raeir  en  6 — 8  faðmar  á  dýpt.  Suð- 
ureyri  er  tangi  úr  skeliasandi,  sem  gengur  út  i  fiörðiun 
að    sunnanverðu,    en  Norðureyri  á  móti,    þar  eru  grj^nn- 

')  Andvari  XIV.  1888,  bls.  54-56. 

'-|  Geirþjóísfjörður  kvað  vera  mjög  djúpur,  mér  var  sagt  1887  aö 
hann  væri  undan  Stöpum  móti  Sperðlalilíð  80  faðmar,  en  við  Steina- 
nes  75  faðmar. 


Isafjarðai-djúp.  93 

ingar  þvers  yfir  fjörðinn  og  varla  fært  hafski]nnn:  um  stór- 
straumsfjöru  verður  þar  alþurt  nema  þrír  álar  og  er  mið- 
állinn  dýpstur.  Við  norðurhorn  Súgandafjarðar  er  fjaliið 
C-röltur.  þaðan  fer  ströndin  að  beygja  austur.  inn  að  Isa- 
fjarðardjúpi.  þar  ganga  há  fjöll  að  sjó  fram,  en  tvær  víkur 
eru  þar  þó  móti  opnu  haíi.  Keflavik  og  Skálavík. 

Ísaf  j  arðardjúp  er  langmesti  fjörðurinn  vestra,  út  úr 
þvi  ganga  margar  kvislar  einkum  til  suðurs.  Isafjarðardjúp 
er  rúmar  tiu  mihir  á  lengd  inn  i  botn,  en  á  milli  Stigahliðar 
og  Rits  er  það  i  mynni  fjarðarins  2^/2  míla  á  breidd.  Inn 
úr  Djúpi  ganga  að  norðanverðu  Jökulfirðir  og  kvisiast  þeir 
mjög.  Yzt  við  IsafjarÖardjúp  er  há  og  þverhnýpt  hamrahHð 
í  sjó  fram,  sem  heitir  Stigahlið,  og  næst  f^'rir  innan  liana 
er  Bolungarvik,  þar  er  töluvert  undirlendi.  veiðistöðvar 
miklar  og  útræði,  þaðan  liggur  vegur  um  Óshliðar  í  Hnifs- 
dal,  þar  er  lika  fiskiþorp,  og  svo  kemur  Skutilsf jörður, 
þar  er  Isafjarðar-kaupstaður,  mestur  verzlunarstaður  á  Vest- 
urlandi.  Kaupstaðurinn  stendur  á  eyri,  sem  gengur  út  i 
fjörðinn  að  vestanverðu.  beygist  suður  og  er  kölluð  Tang- 
inn.  Fyrir  innan  eyrina  er  hin  eiginlega  höfn  og  er  hún 
kölUið  Pollurinn,  þangað  liggur  örmjótt  sund  miUi  tang- 
ans  og  austurhliðar  og  er  þar  um  fjöru  ekki  nema  rúmra 
2  faðma  dýpi  þar  sem  grynst  er  i  álnum,  en  7  faðmar  eru 
á  Pollinum.  Mörg  skip  liggja  f^-rir  utan  Tanga.  Sjálfur 
fjörðurinn  er  á  botni  jafnt  hallandi  iit  á  við  með  14 — 19 
faðma  dýpi,  en  f^-rir  utan  fjarðarmynnið  eru  i  Djúpinu  50 
faðmar.  Beint  á  móti  kaupstaðnum  er  einkennileg  hvilft 
eða  bolli  niður  i  fjallshliðina.  Hinar  mörgu  fjarðakvislir. 
sem  ganga  suður  úr  Djúpi,  eru  mjög  likar  fjörðunum  i 
Barðastrandarsyski.  þeir  lengjast  eftir  þvi  sem  austar  drej^ur. 
en  eru  þó  eigi  lengri  en  1— 2^-' mila.  Firðir  þessir  eru  allir 
mjúir  og  aðkreptir  af  háum  og  bröttum  hamrahliðum  og 
oft  örmjóar  eggjar  á  milli  þeirra;  að  svo  miklu  leyti  sem 
kunnugt  er,  eru  þeir  allir  dypri  um  miðjuna  en  i  mynni. 
Vestastur  af  þessum  fjörðum.  næst  Skutilsfirði,  er  Álfta- 
fjörður  og  gengur  Arnarnes  út  á  milli  þeirra;  þar  er 
skipaiægi  við  Langeyri  og  Dvergasteinseyri;    í   miðj- 


94  Flóar,  lirðir  og  nes. 

um  firðiuum  er  25—32  faðma  dypi.  í*á  kemur  Kambsnes 
og  Sej'ðisf jörður,  sem  er  minstur  þessara  fjarða,  í  lion- 
um  er  svipað  dýpi  eins  og  í  Alftafirði,  þar  er  skipaleg  við 
Eyri.  Austan  við  fjörðinn  gengur  fram  einkennilegt  nes, 
er  þar  fremst  hátt  fjall  (liklega  um  1600  fet),  það  heitir 
Hestur,  en  fyrir  ofan  fjallið  er  lágt  eiði  (105  fet)  og  er  þar 
örstutt  yíir  i  Hestfjörð.  Fjörður  þessi  er  mjög  mjór,  þver- 
brött  fjöll  á  báða  vegu  og  undirlendi  ekkert,  þar  eru  sker 
fyrir  fjarðarmy^nni  og  sigling  þangað  engin.  Skötufjarður 
er  likur  Hestíirði  og  liggja  að  honum  mjög  hrjóstrugar 
hamrahliðar,  þar  er  Hvítanes  að  vestan,  en  Ogursnes  að 
austan.  Skötufjörður  er  innarlega  80  faðmar  á  dýpt.  en 
fremst  við  Ögursnes  eru  27 — 46  faðmar  og  allmikið  misdýpi; 
þar  er  eiginlega  mynni  fjarðarins,  þvi  frá  Hvítanesi  gengur 
hryggur  neðansævar  út  i  Vigur.  Fram  á  milli  Skötufjarðar 
og  MjóafjarÖar  gengur  breitt  nes  og  ganga  ýmsar  vikur  inn 
i  þaö  að  framan,  helztar  eru  Ögursvik,  Laugarvík  og 
Pernuvík.  Nesin  milli  vikna  þessara  eru  mjög  hrjóstrug 
og  gróðurlaus,  eintómir  hamrastallar.  klappir  og  urðir,  og 
klettanef  og  ranar  fram  i  sjó.  Mjóifjörður  er  2^2  mila  á 
lengd  en  mjög  mjór,  en  fjöllin  beggja  megin  lág  og  grösug; 
utarlega  i  miðjum  íirði  liggur  klettahólmi  (Hrútey)  og  mörg 
sker  í  kring,  sem  hindra  siglingu  til  innri  hluta  fjarðarins, 
fjörðurinn  er  þó  28  faðma  djúpur.  Skipalægi  er  við  Skála- 
vík.  utarlega  i  iirðinum  að  austanverðu  fjn'ir  norðan  Hrútey. 
Austan  við  Vatusnes  er  Vatnsfjörður,  htill  fjörður  og 
grunnur  (4  f.)  og  svo  Reykjarfjörður,  sem  er  lengri.  en 
fullur  af  boðum  og  blindskerjum  í  mymni;  austan  við  hann 
gengur  fram  mjótt  nes  með  mörgum  hverum  og  laugum, 
þar  var  saltsuða-  á  18.  öld  (1773—1786).  Par  fyrir  austan 
gengur  inn  Isafjörður,  hann  er  áframhald  af  Djúpinu, 
sem  mjókkar  suður  eftir  og  beygist  dálitið  til  vesturs, 
fjöUiu  eru  lág  og  tilbrej^tingarlaus  beggja  megin;  út  að 
Rej^kjanestá  er  ísafjörður  2^2  mila  á  lengd  og  þar  nærri 
\'2  mila  á  breidd,  en  sé  mynni  hans  talið  viö  Vatnsnes, 
sem  sumir  gera,  er  fjörðurinn  nærri  4  mílna  langur.  Að 
austanverðu   er  dálitill  verzhmarstaöur  á  Arngerðareyri. 


Vesttirðir.  95 

Austurströndin  af  Isaíiröi  og  Isafjárðardjúpi  er  skorulaus  að 
lieita  má  og  gengur  bogadregið  frá  suðvestri  til  norðvesturs 
og  endar  þar  í  Bj.arnaniipi.  sem  er  liöfði  yzt  á  nesinu. 
milli  Djúps  og  Jökulfjarða.  Fram  með  ströndinni  er  undir- 
lendisræma  breiðari  en  liér  gerist  alment  vestra.  heitir  þar 
Langadalsströnd  að  sunnan,  en  Snæfjallaströnd  að  norðan, 
fyrir  norðan  Kaldalón,  sem  skilur  þessi  bygðarlög.  Kalda- 
lóu  er  hinn  eini  fjörður  á  þessu  svæði,  hann  er  litill  og 
mjög  grunnur,  svo  riða  má  innan  til  yíir  hann  um 
fjöru.  Niður  i  dalinn  upp  af  Kaldalóni  gengur  skriðjökull 
og  hafa  jökuhír  þaðau  smátt  og  smátt  fylt  fjörðinn  með 
leir.  I  Ísafjarðardji'ipi  er  dýptin  hið  innra  um  40  faðma, 
siðan  50 — 60  f.  út  fvrir  Æðey,  en  misdýpi  er  þar  töluvert; 
siðan  gengur  breiöur  áll  út  eftir  miðjum  iirði  með  65  —  77 
faðma  dýpi,  og  mest  80  f . ;  fyrir  utan  Bohmgarvík  verður 
rtftur  grynnra  og  á  breiðum  kaíla  milli  Grænuhhðar  og 
Stigahhðar  er  dýptin  vanalega  50  —  60  faðmar. 

Nesið  milli  Isafjarðardjúps  og  Jökulfjaröa  er  mjög  fjöll- 
ótt  og  hrjóstrugt  hamranes,  yíir  2000  feta  liátt,  sem  gengur 
út  undan  Drangajökli.  þar  er  mjög  kaldranalegt  og  fannir 
þiðna  þar  sjaldan  eða  aldrei  á  sumrum,  i  köldu  árferði 
liggja  skaflar  viða  beggja  megin  niður  undir  fjöru.  Yzti 
höfðinn  heitir.  sem  f^^rr  var  getið,  Bjarnanúpur,  og  þar  fvrir 
norðan  ganga  inn  Jökulfirðir,  beint  á  móti  er  Grænahlið 
með  bröttum  klettabeltnm  og  yzt  höfðinn  Ritur.  Jökul- 
firðir  eru  fremst  mila  á  breidd  og  nærri  4  míkir  á  lengd 
inn  i  botn.  Jökulíirðir  bera  nafn  með  réttu,  þeir  ganga  upp 
undir  Drangajökul  og  einn  skriðjökulstanginn  teygir  sig 
niður  í  Leirufjörð,  alveg  niður  á  jafnsléttu;  fjöUin  í  kring 
eru  brött  og  hrjóstrug,  gróðurlaus  og  gæðasnaað  og  er 
jafnan  mjög  vetrarlegt  að  líta  þangað  þó  hásumar  sé.  Jök- 
ulhrðir  kvislast  i  5  smáíirði  og  ganga  fram  á  milli  þeirra 
svartir  og  brattir  múlar  og  höfðar  með  fönnum  á  við  og 
dreif.  Leirufjörður  er  þar  syðstur,  hann  líkist  mjög 
Kahlalóni,  því  jökuhírnar  hafa  borið  raikinii  leir  ífjöröinn; 
þá  kemur  Hraf  nsf  jör  ð  ur  beint  til  austurs  og  til  norðurs 
skerast  Lúnafjörður,  Veiðileysa  og  He  steyrarf  jörö- 


96  Flóar,  tirðir  og  ues. 

ur;  eyrar  og  skipalægi  bak  við  þær  er  i  ílestum  fjöröunum, 
en  verzlun  aðeins  i  Hestej'rarfirði.  Dýpt  Jökulfjarða  er  litt 
kuun  og  af  aukafjörðum  hefir  enginn  veriö  mældur  nema 
Hesteyrarfjörður,  hann  hefir  flatan  botn  með  20 — 25  f.  dýpi 
og  jafnan  halla  út  aö  aðalfirði.  I  miðjum  Jökulfjörðum  eru 
dýptirnar  út  eptir  39 — 53 — 49  faðmar,  en  fyrir  suðaustan 
Grrænuhlið  er  dyptin  minni,  20 — 27  faðmar,  mest  35  f.  Par 
er  flatvaxinn  hryggur  fyrir  mynni  aðalfjarðarins. 

Á  hinum  yzta  kjálka  Vestfjarða,  frá  Rit  til  Geirólfs- 
gnúps,  skerast  nærri  eintómar  vikur  inn  i  ströndina,  en  þar 
eru  engir  eiginlegir  firðir.  nema  nokkrir  smáfirðir  syðst. 
Vikur  þessar  eru  mjög  misstórar,  en  allar  hvor  annari  likar. 
að  þeim  liggur  landmegin  brattur  fjallahringur  með  einum 
botni  eða  mörgum  botnum  með  fjallshyrnum  á  milli;  fyrir 
vikurbotni  er  oftast  dálitið  undirlendi  myndað  af  árburði 
og  sævarsandi,  stundum  er  þar  grunt  lón  með  ósi,  stundum 
vatn  eða  tjörn  með  afrensli  gegnum  malarkambinn;  sjálf  er 
vikin  vanalega  fremur  grunn  og  botninn  jafnt  hallandi  út 
að  hafi.  Vikurnar  standa  i  nánu  sambandi  við  botna  þá 
og  hvilftir,  sem  algengar  eru  i  blágrýtisfjöllum  á  þessu 
svæði,  ná  sumar  stutt  niður,  en  sumar  niður  i  sjó,  má  frá  hin- 
um  minnstu  sjá  jafna  stigbreyting  yfir  i  stórar  vikur.  Að- 
alvik,  milli  Rits  og  Straumness,  er  stærst  og  merkust,  hiin 
er  hérumbil  míla  á  lengd  og  jafn  breið,  dýpið  9 — 20  faðm- 
ar.  undirlendi  er  nokkuð  upp  af  vikinni.  Um  mjótt  eiði 
og  lágt  (170')  má  fara  úr  Aðalvik  (frá  Látrum)  fyrir  ofan 
Straumnesfjallið  i  Rekavik  bak  Látur,  það  er  litil  vik 
og  skilur  brattur  múli,  er  heitir  H'vesta,  hana  frá  stærri 
vík,  er  heitir  Fliót.  þar  er  undirlendi  uppaf  með  allstóru 
vatni,  sem  sjór  fellur  upp  i:  vikin  er  9 — 18  f.  á  dýpt. 
Norður  af  Fljótum  gengur  fram  höfði,  sem  heitir  Kögur, 
og  er  röst  út  af  honum  einsog  flestum  hyrnum,  sem  ganga 
út  á  milli  vikanna:  bak  við  Kögur  er  litil  vik,  sem  heitir 
Sandvik.  Pá  tekur  við  allstór  bugða  inn  i  landið,  nærri 
mila  á  breidd,  þar  heitir  Hlöðuvik  og  Heljarvik  og 
gengur  Heljarvíkurbjarg  (Hælavikurbjarg).  svart  og  hrika- 
legt  fuglaberg,  út  austan  við  vikina.    Hinu  megin  við  Helj- 


Honistrandir. 


97 


arvíkurbjarg  skerst  inn  allstór  vík.  sem  heitir  Hafnarbás 
(eða  Hornvik),  þar  er  skipalægi  við  Höfn  inst  í  básnum;  i 
vikinni  er  10 — 24  f.  dýpi.  Ut  úr  Hornvik  gengur  til  vest- 
urs  litil  vik.  sem  heitir  Rekavik  bakHöfn.  Viða  er 
landslag  í  þessum  bygðarlögum  stórgert  og  hrikalegt  og 
allar  eru  vikur  þessar  mjög  harðindalegar  og  girtar  háum 
gróðrarlausum  fjölhim,  en  hafís  liggur  þar  oft  við  land,  Hfa 
menn  þar.mest  á  bjargfugli.  Austan  við  Hafnarbás  gengur 
fram  Hornbjarg  (Kap  Nord),  nyrzti  tangi  Vestfjarða, 
það  er  þverhnýpt  berg  upp  úr  sjó  og  er  viðast   1000  — 1400 


15.  mynd.     Hornbjarg. 


fet  á  hæð,  en  hæzta  nybban  heitir  Kálf atindur  (1614  fet); 
þar  er  mikil  bjargfuglsveiði.^) 

Allan  þenna  jaðar  landsins  kalla  menn  Hornstrandir. 
en  eigi  eru  menn  á  eitt  sáttir  yfir  hve  langt  svæði  það 
nafn  á  að  taka,  en  oss  þykir  eðlilegast  að  nafnið  nái  yfir 
strandlengjuna  frá  Rit  austur  fyrir  Horn  og  suður  að 
Reykjaneshyrnu.  Inn  með  ströndum  fyrir  sunnan  Horn  eru 
framan  af  einlæg  björg  þverhnýpt  úr  sjó,  en  svo  fara  smá- 
vikur  og  básar  að  skerasfc  inn  í  bergið  og  verða  stærri  eftir 
því  sem  sunnar  dregur,  og  verða  loks  að  smáfjörðum;  þegar 


»)  Andvari  XIII.  1887,  bls.  182—186. 


98  Flóar,  lirðir  og  nes. 

litiö  er  inn  með  Ströndum,  sést  óslitin  röð  af  svörtum  núp- 
um  og  hja-num.  en  undirlendið  er  svo  að  segja  ekkert,  dálitlir 
dalbotnar  upp  af  fjörðum  og  víkum  og  sumstaðar  standa 
bæirnir  í  skeifumjaidiiðum  hvilftum  eða  skvompum,  sem  eru 
holaðar  niður  i  bjargbrúnirnar.  Vegir  eru  ákaflega  vondir 
og  langt  á  milli  bæja.  Látravík  og  Smið  juvi  k  eru  smá- 
básar  niður  i  bjargröndina  og  berg  fyrir  framan  niður  að 
sjó,  þá  koma  Barðsvik  og  Bolungarvik.  þær  eru  stærri 
og  i  þeim  undirk-ndi  nokkuð  með  tjörn  og  ósi,  en  skeifu- 
myndaður  fjallahringur  fyrir  ofan,  bygð  er  i  vikuni  þessum, 
en  þær  eru  mjög  afskektar  og  afarvondur  vegur  á  milli 
þeirra  Furufjörður  skerst  inn  fyrir  sunnan  Bolungar- 
víkurbjarg,  það  er  litill  fjörður  beint  á  móti  Hrafnsfirði  í 
Jökulfjörðum  og  er  stutt  heiði  á  milli  (Skorarheiði)  og  að- 
eins  tæp  mila  miUi  fjarða.  Pá  ganga  inn  tveir  smáfirðir, 
Paralátursf jörður  og  Reykjaf jörður,  skriðjöklar  ná 
niður  i  botnana  á  þeim  og  bera  mikinn  leir  i  firðina,  þá  er 
Sigluvík  norðan  við  Geirólfsniip.  Fyrir  sunnan  núpinn 
er  Skjaldabjarnarvik  og  Bja  rnarf  jörður,  en  nokkru 
sunnar  Drangar,  það  er  hrikaleg  fjallsegg,  sem  gengur  út 
i  sjó  og  hefir  skorist  sundur  í  stórkostlegar  hamrastrýtur 
mörg  hundruð  feta  háar,  drangarnir  eru  fjórir  og  lækka 
eftir  því  sem  utar  dregur.  Drangarnir  sjást  langt  að  norð- 
an  úr  hafi.  þegar  siglt  er  til  Norðurlands.  Fyrir  sunnan 
Dranga  er  Drangavik,  þá  Eyvindarfjörður  og  Ófeigs- 
fjörður,  skerjóttir  smáfirðir;  úr  Ofeigsfirði  hverfur  Ingólfs- 
fjörður  inn  í  landið,  hann  er  mjór  en  aUdjúpur;  þaðan  er 
mjótt  og  lágt  eiði  yfir  í  Norðfjörð,  smáfjörð  sem  gengur 
austur  úr  Trék^dlisvík,  en  fjaúr  utan  eiðið  er  Krossnes, 
fjöllótt  nes  með  Kálfatindi.  Sunnan  við  Trékyllisvik  heitir 
yzt  Reykjanes  og  Gjögur.  Fyrir  utan  Strandir  er  mis- 
dýpi  mikið  og  fjöldi  af  skerjum  og  boðum  utarlega  og  inn- 
arlega,  eru  þeir  einu  nafni  kallaðir  Strandabrekar.  I 
illviðrum  brytur  oft  á  blindskerjum  langt  undan  landi,  en 
djúpir  og  kr(Skóttir  álar  ganga  inn  á  milli  skerjaklasanna. 
Sigling    nærri    landi    er  hér  hættuleg  fyrir  aðra  en  þá  sem 


Hiinaflói.  99 

nákunnugir  eru.  Viö  Trékyllisvík  b^'rjar  Húnaliói,  sem  skerst 
langt  inn  í  landið. 

Flóar  og  firðir  á  Norðurlandi.  Strandlengja  Norðnr- 
lands  er  einkennileg  að  þvi.  að  þar  ganga  inn  margir  stórir 
llóar,  en  firÖir  eru  miklu  færri  og  oftast  smáir.  liestir  þeirra 
ganga  inn  úr  flóunum.  Eyjafjörður  er  liinn  eini  sjálfstæður 
stórfjörður.  Pegar  sjór  á  fyrri  timum.  seint  á  ísöldu,  náði 
hærra  upp  á  landið,  voru  firöirnir  miklu  lleiri,  sævararmar 
kvísluðust  þá  viða  margvíslega  upp  í  dalina,  en  flestir  þessir 
firðir  gengu  þó  upp  úr  flóunum.  Milli  flóanna  ganga  fram 
breið  nes  og  iitaf  þeim  er  oftast  grunnsævi  langt  út,  en 
djúpfirðir  eða  álar  á  báða  vegu,  sjnir  þetta  að  skagarnir  i 
raun  réttri  eru  miklu  stærri  neðansævar  en  upp  úr  sjó. 
Flest  nesin  eru  mjög  hálend  og  fjöllótt,  en  tvö  eru  láglend, 
Skagi  og  Meh'akkaslétta.  Af  því  firðir  eru  fáir  á  Norður- 
landi,  er  þar  miklu  færra  um  góðar  hafnir  en  á  Vestfjörðum, 
svo  eru  hafisar  stundum  til  mikils  trafala  f\'rir  skipaferðir. 

Húnaflói  er  vestastur,  hann  gengur  inn  á  milli  Stranda 
og  Skaga  og  er  6  mihir  á  breidd  og  14  milur  á  lengd  inn 
i  Hrútafjarðarbotn.  Aðaltíóinn  liallast  jafnt  og  þétt  út  frá 
mynni  Hrútafjarðar,  en  á  svæðinu  milli  Vatnsness  og  Bjarn- 
arfjarðar  er  misdýpi  mikið  og  ósléttur  botn,  siðan  er  hall- 
inn  jafnari.  þó  eru  þar  ýmsir  100  faðma  h^'ljir  og  djúpáll, 
100 — 160  faðma  djúpur,  gengur  inn  mynni  Húnaflóa  suður 
undir  66^*  n.  br.  Ct  af  Skaga  er  fvrst  framan  af  50—60 
faðma  dýpi,  en  siðan  grynnra,  30—40  faömar.  5 — 6  milur  frá 
landi.  Úr  Húnaflóa  skerast  margir  firðir  og  vikur.  Að 
vestanverðu  er  Re^^kjaf jörður  nyrztur,  hann  er  nærri  2 
milur  á  lengd,  rúmur  fjórðungur  milu  á  breidd  og  luktur 
2000  feta  háum  fjölkim.  Fjörðurinn  er  djúpur,  58  faðmar 
inni  við  botn.  en  grynnri  í  mynni  (40—45  f.j.  rar  er  verzl- 
unarstaðurinn  Kúvikur.  Fyrir  sunnan  Reykjarfjörð  er  lítill 
fjörður,  sem  heitir  Veiðileysa.  og  þaðan  er  há  og  fjöllótt 
strönd  suður  að  Steingrímsfirði,  þar  eru  brattir  og  hrika- 
legir  höfðar  og  er  Kaldbakshorn  þeirra  kunnast.  þaö 
sést  langt  að  og  er  einkennilegt,  undirleudi  er  þar  ekkert 
nema  fjallsfóturinn.    A  þessu  svæði  ganga  inn   Kaldbaks 


100  Flóar  og  firöir  á  Norðurlandi. 

vík  og  Bjarnarf  jörður  og  mörg  sker  og  boðar  fram  með 
landi.  Bjarnarfjörður  er  grunnur  og  fjarar  töluvert  út  úr 
honum  og  er  dálítið  undirlendi  upp  af  firðinum.  Milli  Bjarn- 
arfjaröar  og  Steingrímsfjarðar  gengur  fram  nes,  sem  er  mila 
á  breidd,  þar  er  Bæjarfell  og  Grimsey  fyrir  utan.  Stein- 
grímsfjörður  er  langmesti  fjörðurinn  á  Ströndum,  liann 
er  3^/2  míla  á  lengd  og  ^/4  úr  milu  á  breidd  að  framan, 
hann  gengur  fyrst  til'  vesturs,  en  mjókkar  svo  og  beygist 
til  norðvesturs,  en  insta  totan  stefnir  hérumbil  í  hávestur. 
Fjöllin  eru  fremur  lág,  að  minsta  kosti  i  samanburði  við  þau 
sem  norðar  eru.  og  jarðlögin  hallast  á  báða  vegu  niður  að 
íirðinum.  sem  verður  eins  og  trog,  dýptamælingar  sýna,  að 
fjarðarbotninn  skiftist  i  tvö  trog  eða  hvilftir,  i  hinni  innri  er 
dvptin  mest  32  faðmar,  en  fyrir  utan  þenna  innri,  mjórri  hluta 
fjarðarins  er  hjá  Kálfanesi  hryggur  með .  17  faðma  dýpi, 
siðan  verður  fjörðurinn  bæði  breiðari  og  dýpri,  50—60 
faðmar,  og  út  af  Gautshamri  á  Selströnd  jatnvel  100  faðm- 
ar,  siðan  grynkar  aftur  og  fyrir  austan  Grimsey  er  hryggur 
í  fjarðarmynni.  en  áll  i  miðju  yíir  hann  (40 — 50  f-).  I 
Steingrimsíirði  eru  viða  skipalægi,  en  þar  er  enginn  fastur 
verzlunarstaður.  Fyrir  sunnan  Steingrimsfjörð  gengur  inn 
KoUafjörður  til  suðvesturs,  hann  er  mila  á  lengd  og  fullur 
af  skerjum  austur  af  honurn  er  Ennishöföi  og  rúmri  mílu 
sunnar  skerst  inn  Bitruf  j  örð  ur,  beint  á  móti  Gilsfirði, 
hann  er  1^2  mila  á  lengd;  þar  er  skipalægi  fyrir  innan 
Ospakseyri  Fjarðarbotninn  hallast  jafnt  út  á  við  (8—33  f.), 
en  frá  Guðlaugshöfða  sunnan  við  fjörðinn  gengur  hryggur 
neðansævar  og  við  enda  hans  er  fjaröarállinn  aðeins  11  — 14 
faðmar. 

Inn  á  milli  Guðlaugshöfða  og  Bálkastaðaness  skerst 
Hrútafjörður  langt  inn  i  landið,  hann  er  5  mílur  á  lengd, 
nærri  mila  á  breidd  i  mynni,  en  örmjór  hið  innra.  Fjöllin 
bejj^gja  megin  fjarðarins  eru  lág,  aðliðandi  hálsar  (800 — 10' )0 
fet)  öldumyndaðir,  en  gróður  er  þar  töluverður  i  fjöllunum; 
land  er  hér  tilbreytingarlaust  og  sviplitið.  Hrútafjörður  er 
alldjúpur  að  utanverðu  (18  —24  f )  en  fyrir  innan  Prests- 
bakka  er  skerjótt  og  grynnra.    Við  Hrútafjörð  er  verzlunar- 


Skagi.  101 

staðurinn  Borðeyri  að  vestanverðii  og  við  tvær  aðrar  eyrar 
sama  megin  (Kjörseyri  og  Skipeyri)  eru  lika  skipalægi.  Bál  ka- 
staðanes  (eða  Heggstaðanes)  gengur  fram  vestan  við  Hrúta- 
fjörð  og  skilur  hann  frá  Miðfirði.  nesið  er  mjótt  og  lágt  og 
á  þvi  öldum^'ndaðir  hálsar  með  mvraslökkum.  Miðfjörður 
er  rúmlega  P/2  mila  á  lengd  og  gengur  til  suðurs,  hann  er 
djúpur  og  fjarðarbotninn  jafnt  afliðandi  út  á  við  (3U— 60  f.). 
en  hryggur  gengur  út  frá  Bálkastaðanesi,  og  utan  til  við 
hann  í  Miðfjarðaráhaum  er  aðeins  43  faðma  dýpi.  Austan  við 
Miðfjörð  gengur  Vatnsnes  langt  út  í  Húnaílóa,  það  er  hár 
og  fjöllóttur  skagi,  vestan  við  hann  og  fyrir  norðan  er  fjöldi 
af  skerjum  og  boðum,  enda  eru  þar  á  ströndinni  viðast 
hamrar  og  klungur  og  hrjóstrugt  land;  austan  við  Vatnsnes 
eru  lika  sker  og  stapar  upp  úr  sjó  og  er  Hvitserkur 
milli  Siikivalla  og  Osa  þeirra  merkastur.  Húnafjörður  er 
opinn  og  breiður  fjörður,  sem  gengur  upp  að  Þingeyra- 
sandi,  hann  er  2  mikir  á  breidd  og  V/i  mila  á  lengd,  19 
— 45  faðma  djúpur  og  hallast  jafut  út  frá  landi,  hann  hefir 
áður,  um  lok  isaldar,  verið  3  mílum  lengri  og  hefir  þá  náð 
upp  i  Víðidal  og  Vatnsdal,  hafa  þá  i  honum  hið  efra  verið 
alldjúpir  pollar  t.d.  þar  sem  Vesturhópsvatn  nú  er.  Vestan 
við  fjörðinn  er  verzhinarstaðurinn  Blönduós.  þar  er  engin 
höfn,  en  aðeins  opið  skipalægi. 

Ut  á  milli  Húnaflóa  og  Skagafjarðar  gengur  mikið  nes. 
sem  einu  nafni  er  kallað  Skagi,  það  er  2 — 4  mikir  á  breidd 
og  nærri  7  mikir  á  lengd.  Nes  þetta  er  að  útkti  og  bygg- 
ingu  ókkt  öðrum  nesjum  á  Norðurlandi,  efri  hkitinn  er 
fjökóttur  en  nyrðri  hkitinii  flatlendur  og  lágur.  þar  er  mó- 
berg  og  móheka  í  björgum  fram  með  sjó,  en  grágrýti  hið 
efra.  Fram  með  ströndinni  er  bygð  landræma  ak  i  kring, 
en  óbygðar  heiðar  upp  i  landi.  Vesturströndin  fram  með 
Húnaflóa  er  kökuð  Skagaströnd,  þar  er  Höfðakaup- 
staður  við  blágrýtishöfða  dáktinn  og  Hólanes  ktki  innar. 
Norðvestast  á  Skaga  er  Rifsnes  og  SkaHi,  þar  eru  grvnn- 
ingar  út  af,  rif  og  sker;  norðan  á  Skaga  er  Digrimúli  og 
Asbúðir  og  austast  Skagatá:  inn  með  ströndu  að  aust- 
anverðu   eru  Ketubjörg,    þar   fyrir  sunnan  er  Selvik  og 


102  Flóar  og  íirðir  á  Norðurlandi. 

Laxárvik,  en  þá  gengur  fram  hátt  fjall.  sem  heitir  Tinda- 
stóU,  og  uudirlendið  með  sjónum  austan  við  hann  heitir 
Rey  kjaströnd. 

Skagafjörður  er  mikill  íiói.  sem  skerst  meir  en  5 
mikir  inn  i  landið  og  er  4  milur  á  breidd  að  utan;  fyrir 
botni  hans  eru  sandar.  er  Héraðsvötnin  liafa  myndað.  þau 
falla  til  sævar  beggja  megin  við  Hegranes,  það  er  lágur 
klettaháls,  er  skilur  vötnin  og  vikur  þær  tvær,  sem  inn  af 
iióanum  ganga,  við  vestri  vikina  er  verzlunarstaðurinn 
Sauðárkrókur.  I  Skagaíirði  er  dýpið  að  innanverðu  15 
— 20  faðmar,  en  tveir  djúpir  álar  ganga  inn  beggja  megin 
við  Hegranes  (30 — 50  f.),  á  liryggnum  milli  þeirra  er 
Drangey  og  P/2  milu  út  frá  henni  geugur  skerjaröð.  Það 
er  einsog  álar  þessir  séu  áframhald  af  hinum  tveimur  rásum 
Héraðsvatna.  er  Hegranesið  skilur,  en  i  þvi  eru  harðir  og 
ísnúnir  blágrjtishryggir.  Annars  er  botn  Skagafjarðar  jafn- 
hallandi  út  eftir.  Fram  með  austurströnd  Skagafjarðar  er 
láglendisræma,  en  allhá  fjöll  fyrir  ofan,  heitir  þar  Oslands- 
hlið  og  Höfðaströnd.  Par  eru  hlélitil  skipalægi  við  Hof  sós, 
Grafarós  og  Kolkuós.  fórðarhöfði  fyrir  framan 
Höfðavatn  skagar  út  í  fjörðinn,  en  Hrolleifsh  öf  ði  er  úti 
undir  fjarðarmynni,  þar  fer  ströudin  að  beygjast  austur  undir 
bygð  þá,  sem  kölluð  er  Fljót,  þar  gengur  svif  inn  i  landið 
milli  Straumness  og  Almenningsnafar,  sem  er  á  sýslumótum; 
þar  er  skipalægi  á  Haganesvik. 

Hinn  mikli  og  fjöllótti  skagi,  sem  geugur  út  milli  Skaga- 
fjarðar  og  Eyjafjarðar,  heíir  ekkert  sérstakt  nafn,  menn  að- 
greina  aðeins  dali  og  bj'gðalög,  Norðan  og  austan  til  á  skaga 
þessum  Ranga  fjöllin  þverhnýpt  i  sjó  fram  og  þar  skerast  inn 
þrir  íirðir  miUi  múlanna,  allir  nærri  jafnstórir  og  luktir  há- 
um  fjölkim.  Vestastur  þeirra  er  Sigluf  jörður.  þar  er  ein 
hin  bezta  höfn  á  Norðurlandi.  en  oft  þykir  þar  byljótt. 
Fjörðurinn  er  um  miki  á  lengd,  íiatbotnaður  og  15—16  faðma 
djúpur,  þó  er  utar  nokkuð  grynnra,  8 — 9  faðmar,  hjá  Siglu- 
nesi.  Pá  er  Héðinsf jörður  og  Ólafsfjörður  og  er  þá 
komið  inní  mynni  Eyjafjarðar:  botn  beggja  þessara  fjarða 
er  jafnt   aíiiðandi   til   hafs  og  dýpið  svipað  (.ó— 36  f.).     Milk 


Eyjafjörður.  lOH 

þeirra  eru  HYHiindalir.  dalskvompa  lioluð  niður  i 
björgin.  sem  ilt  er  aö  komast  aö.  Innan  viö  Olafsfjörð  er 
Olaf  sfj  ar  Öarmúli  og  út  af  honum  i  miðju  myuni  Eyja- 
fjarðar  er  Hrólfssker. 

Eyjafjörður  er  mestur  og  merkastur  fjöröur  á  Norð- 
urlandi,  hann  er  8  milur  á  lengd  og  2  milur  á  breidd  um 
mynnið,  annars  er  fjíh'ðurinn  mjór,  aðeins  7-i~V"^  mila  innan 
til,  vikkar,  er  utar  dregur,  eftir  því  sem  íleiri  dalir  ganga 
út  að  firðinum.  Há  blágrvtisfjöll  takmarka  Eyjafjörð  á 
báða  vegu  og  hin  langa  dalgróf,  er  fjörðurinn  liggur  í,  er 
mjög  regkilega  mynduð,  eins  og  stór  og  djúpur  árdalur. 
og  áframhakiið  á  landi,  aðaklakir  Ej^jafjarðar,  nær  langt 
fram  á  öræfi  og  er  7  mílur  á  lengd.  Innri  liluti  Eyjafjarðar 
er  10 — 'ói)  f.  á  dýpt;  eyrar  ganga  þó  út  i  fjörðinn  á  báða 
bóga  og  eru  sumstaðar  þrengsli  miUi  þeirra ;  þær  eru  mynd- 
aðar  af  framburði  þveráilna,  Oddeyri  af  Glerá,  Hörgárgrunn 
(eða  Toppeyrargrunn)  og  Laufásgrunn  af  Hörgá  og  Fnjóská. 
Fjörðurinn  hallast  jafnt  út  eftir  og  livergi  eru  þar  bollar 
eða  dæklir  i  botni;  i  mynni  Eyjafiarðar  er  80 — 90  faðma 
dj'pi.  Fyrir  innan  Oddeyri  er  Akureyrarhöfn  (Pollurinn)  og 
er  þar  gott  skijDalægi  innan  við  eyrina;  Eyjafjarðará  heíir 
borið  mikinn  leir  i  hinn  insta  enda  fjarðarins,  svo  þar  er 
örgrunt  og  gengur  marbakkinn  frá  miðjum  bænum  yfir  um 
fjörðinn.  Míirg  skipalægi  eru  i  Eyjaíirði  beggja  megin  fyrir 
innan  Hrisey  en  engar  eiginlegar  hafnir. 

Austan  við  Eyjafjörð  gengur  fram  hár  og  fjöllóttur 
skagi  272  -3'/^  mila  á  breidd  og  rúmar  4  mílur  á  lengd, 
hann  hefir  ekki  neitt  sérstakt  nafn  og  er  sæbrattur  mjög  á 
allar  hliðar.  Par  er  að  vestanverðu  brött  hlið  niður  aö 
Eyjafirði  og  heitir  þar  Látraströnd,  en  að  austanverðu 
ganga  Viknaf  j(')ll,  stór  og  hrikaleg,  þverhnyiit  niður  að 
Skjálfanda.  þar  eru  Náttfaravíku  r.  Yzt  á  nesinu  að 
vestanverðu  er  Gjögurfjall  og  Gjögurtá,  og  norðan  i  skag- 
ann  ganga  smávíkur  inn  i  hin  bröttu  hamrafjöll,  þar  er 
Keflavík  vestast,  þá  Porgeirsfjörður  og  Hvalvatns- 
fjörður.  skerjótt  er  við  ströndina,  en  á  Porgeirsfirði  er  þú 
skipalægi   og    leita  íiskiskip  þangað  oft;  skip  geta  og  legið 


104  Firöir  og  iióar  á  Norðurlandi. 

í  Flafceyjarsundi  og  sunnan  við  Vikurhöfða,  þegar  vindstaða 
er  hentug. 

Skjálfandi  er  4  mílna  breiður  íiói  og  3  milur  á  lengd, 
hann  er  alldjúpur,  dýpstur  i  miðju  og  aíiiðandi  út  eftir  {l'ó, 
77,  96,  90,  90,  91,  ll.ó  faðmar).  Vestan  við  íióann  eru  snar- 
brött  blágrytisfjöU  og  út  af  þeim  liggur  neðansævar  breiður 
hryggur  meö  30 — 40  faðma  dýpi  alt  út  i  Grrimsey;  fyrir 
áóabotninum  eru  sandar  við  mynni  Skjálfandafljóts  og  Lax- 
ár,  en  að  austanverðu  gengur  Tjörnes  fram  milli  Skjálf- 
anda  og  Axarfjarðar.  Tjörnes  er  2  mílur  á  breidd  og  tæpar 
2  á  lengd,  það  er  hátt  og  bratt  að  austanverðu,  en  lágir 
hamrar  og  lausagrjótsbakkar  viðast  fram  með  vesturströndu. 
þar  er  verzlunarstaðurinn  Húsavík  og  opið  skipalægi  fyrir 
utan.  Nyrzta  totan  á  Tjörnesi  heitir  Valadalstorfa;  út  af 
nesinu  er  grunnsævi  langt  út  og  á  þvi  Mánáreyjar  með 
ýmsum  boðum  og  brekum.  Axarfjörður  er  mikill  flói 
milli  Tjörness  og  Melrakkasléttu,  4  milur  á  breidd  og  3  -  4 
á  lengd;  dýpið  er  svipað  einsog  i  Skjálfanda  (70— l'K)  f.) 
og  botninn  hallast  út.  Viö  Axarfjörð  sjást  miklar  menjár 
eldgosa,  hraun,  eldgigir,  langar  sprungur  og  signar  land- 
spildur.  Fyrir  botninum  eru  sandar  miklir  og  láglendi,  að 
vestanverðu  brött  blágrýtisfjöll  á  Tjörnesi,  en  múlar  og 
hálsar  úr  móbergi  að  austanverðu.  Hafnir  eru  þar  engar, 
en  skipalægi  brúkleg  i  bærilegu  veðri,  að  vestanverðu  á 
Fjallahöfn,  að  austanverðu  við  Kópasker  ogGrjót- 
nes. 

Melrakkaslétta  er  einn  af  hinum  stærstu  útskögum 
á  Islandi  og  nær  lengst  norður,  alt  að  heimsskautsbaugi 
Nyrzt  og  vestast  er  þar  höfði,  sem  heitir  Rauðagnúpur, 
hann  er  ekki  nema  242  fet  á  hæð.  en  sést  langt  að  af  þvi 
láglendi  er  i  kringum  hann.  Norðurströndin  á  Sléttu  er 
mjög  vogskorin  og  skerjótt  og  grynningar  úfc  af  og  boðar. 
Rifsfcangi  gengur  lengsfc  norður  og  þá  Hraunhafnar- 
tangi  nokkru  austar;  þar  eru  mörg  smálón  og  vötn  fram 
með  ströndu.  Að  austanverðu  gengur  stór  skora  inn  í  Mel- 
rakkasléttu  inn  að  Ormalóni  og  gengur  Melrakkanes  þar  út 
aö  sunnan-  og  austanverðu  og  er   sú  strönd   úr  móbergi  en 


fistilfiörður,   Lan.canes.  Austfirðir.  105 

grágrýtisholt  frá  Hraiinhafnartariga  að  Ormalóni:  þar  er 
Raufarhöfn.  góð  höfn  fyrir  smáskip;  til  siiðurs  ganga 
smávíkur  nokkrar  (Hjallhöfn,  Húsavík,  Sveinungsvik) 

Milli  Meh'akkasléttu  og  Langaness  gengur  inn  Fistil- 
fjörður,  það  er  einnig  stór  ílói,  5  milur  á  breidd  milli 
Melrakkaness  og  Skoruvíkurbjargs,  en  'ó — 4  milur  á  lengd, 
hann  er  alldjúpur  (40 — 100  f.)  en  þó  yíirleitt  nokkuð  grynnri 
en  hinir  Hóarnir.  Ur  Pistilfirði  skerst  Viðarvik  til  vest- 
urs.  sunnan  við  hana  er  Rauðanes,  einkennilegur  móbergs- 
höfði  með  stöpum  fyrir  framan  og  gati  í  gegn  Upp  af 
lióanum  er  láglendi  með  holtum  og  ásum  og  syðst  og  austast 
skerst  inn  vík.sem  kölluð  er  Lónaf  jörður,  ailstan  við  hana  er 
verzlunarstaðurinn  Pórshöfn.  Lan>;anes  gengnr  til  norð- 
austurs,  það  er  rúmar  6  mikir  á  lengd.  en  breiddin  er  mis- 
jöfn,  syðst,  milli  Lónafjarðar  og  Finnafjarðar  rúm  míla, 
breikkar  svo  og  verður  2*/2  míla.  dregst  aftur  saman  við 
Eiðisvík  og  verður  aðeins  hálf  míla  á  breidd.  en  fremst  er 
það  enn  mjórra,  heitir  yzti  tanginn  Fonturinn  og  eru  þar 
2 — 800  feta  há  bjorg  ak  í  kring.  Syðst  og  austast  á  Langa- 
nesi  eru  há  móbergsfjöU.  en  annars  er  grágryti  i  nesinu  ol^ 
viðast  háir  hamrar  niður  í  sjó.  Víkur  breiðar  skerast  inn  á 
báða  vegu ;  að  vestan  miUi  Sauðaness  og  Heiðar  er  bugða  inu  i 
nesið  og  eru  lón  og  tjarnir  upp  af ,  þar  gengur  fram  Gr r  e n  j  a  n  e  s 
að  sunnan  og  vestan  og  eru  boðar  út  af  þvi  Nvrzt  á  Langa- 
nesi  er  Skor  u  vikurbjarg.  S  vinalækj  artangi  og  Skoru- 
vik.  austan  i  nesið  skerst  Eiðisvik.  Ut  af  Langanesi  er 
hörð  röst,  sem  gengur  langt  út  þó  k^'rt  sé.  í*okur  eru  hér 
tiðar  á  þessu  svæði  og  hafísar. 

Austfirdir.  Suður  og  austur  af  Langanesi  eru  kallaðar 
Langanesstrandir,  þar  skerst  inn,  milH  Gunnólfsvikur- 
fjalls  og  Digraness,  Bakkaflói,  hann  er  rúmar  tvær  mikir 
á  breidd  og  skerast  inn  úr  honum  þrir  stuttir  íirðir,  Finna- 
fjörður  (10—30  f.  á  dýpt),  Miðfjörður  (7— 80  t)  og 
Bakkafjörður  (8 — 80  f.),  fyrir  utan  lirði  þessa  er  í  aðal- 
flóanum  30—50  faðma  dýpi.  Firðir  eru  þetta  ekki  i  eigin- 
legum  skihiingi,  þeir  eru  fremur  grunnir  og  botn  þeirra 
hallast  aílíðandi  út  að  meginhafi    og   engar  grófir  eru  hér  i 


106  Flúar,  firðir  og  iies. 

fjarðarbotnum.  Yfirleitt  er  svo  farið  nm  alla  firbi  fyrir 
noröan  Seyðisfjörð.  Milli  Langaness  og  Kögurs  ganga  inn 
þrír  íióar,  Bakkaílói,  Vopnafjörður  og  Héraðsíiói  með  ýms- 
um  vikum  og  skorum  inn  i  landið,  en  ólikir  eru  þeir  allir 
hinum  eigiulegu  Austfjörðum.  sem  eru  djúpar  og  mjóar 
vatnsskorur  milli  liárra  fjalla  og  vanalega  meira  dýpi  inni 
i  fiörðunum  en  i  mjnni  þeirra.  Vopnafjörður  er  um 
mynnið  3  milur  á  breidd  og  viðlika  langur,  hann  skift- 
ist  i  tvent,  heitir  nyrðri  álman  Nýpsfjörður,  en  hin 
syðri  Vopnafjörður.  Kolbeinstangi  skilur  firðina  og 
austan  á  honum  stendur  verzlunarstaðurinn  Vopnafjörður. 
Inn  af  Nypsíirði  er  lón  allstórt  en  grunt,  i  það  fellur  Vestra- 
dalsá.  utar  er  dýpi  miðfjarðarins  13 — 20  faömar.  Ut  af 
Kolbeinstanga  er  grunn  og  austan  við  hann  hólmar  og 
sker;  höfnin  á  Vopnafirði  er  litil  og  léleg  milli  lands  og 
skerja.  Sunnan  Vopnafjarðar  ganga  háir  múlar  að  sjó  fram, 
Krossavikurfjöll  og  Búr,  en  yzti  höfðinn  heitir  Kollumúli. 
Austan  við  nes  þetta  gengur  Héraðsflói  inn  i  landið 
milli  Kolkimúla  og  Kögurs,  hann  er  H^^  mila  á  breidd,  en 
skerst  varla  milu  inn  i  landið,  fyrir  botni  hans  eru  sandar 
með  hafnleysum  og  brimi,  lióinn  er  alldjúpur  með  jöfnum 
halla  iit  á  við  (15 — 90  f).  Vestan  við  ílóann  er  Múla- 
höfn.  litil  vik  upp  i  háa  hamra  og  sker  fyrir  framan. 

Fyrir  sunnan  Kögur  ganga  margar  smávikur  inn  í 
landið,  er  það  viðast  mjög  sæbratt,  og  skriður  og  hamrar 
oft  Ijósleitir  og  mislitir,  af  þvi  liparit  er  þar  mikið  i  fjöll- 
um.  AUar  eru  vikur  þessar  fremur  grunnar  og  grunnsævi 
fyrir  utan  (20—30  f.).  Nyrzt  er  Njarðvik  (4—9  f,j,  þar 
eru  i  neshorninu  sunnan  við  vikina  tæpar  götur  og  heita 
þar  Njarðvikurskriður,  hefir  lengi  þótt  hættulegt  að 
fara  um  þær.  Pá  skerst  inn  Borgarfjörður  hálf  mila  á 
lengd  og  breidd  (8— 30f.)  og  er  undirlendi  eigi  all-litið  upp 
af  íirðinum,  en  í  hinum  eystri  vikum,  á  hinum  fjöllótta 
kjálka  milli  Borgarfjarðar  og  Loðmundarfjarðar.  er  varla 
ekkert  undirlendi  nema  litlar  dalskvompur.  I  Borgaríirði 
er  nú  verzlunarstaður  vestanvert  við  fjarðarbotninn  suður 
af  Greitavik,  en  skipalægi  eru   slæm  i  tirðinum  nema  i  góö- 


Austfirðir.  107 

viðri.  Milli  víkuanna  ganga  fram  múlar,  hÖfðar  og  kletta- 
nes  og  er  Glettinganes  einna  alþektast  af  því  það  skagar 
lengst  i  austur.  Vikur  þær,  sem  skerast  inn  i  þenna  kjálka. 
eru.  nyrzt  Brúnavik  (3—10  f.),  þá  Hvalvik,  Kjólsvik, 
Breiðavik,  Herjólf  svik,  Húsavik  og  Álftavik.  Brúna- 
vík,  Breiðavik  og  Húsavik  eru  stærstar  og  upp  af  þeim  dá- 
litið  íiatlendi,  en  hitt  eru  litlar  bergskvompur,  sem  oft  er 
örðugt  að  komast  i  frá  sjó  og  landi.  þó  eru  afskektir  bæir 
í  flestum  vikunum.  Vikurnar  snúa  beint  móti  haíi  og  er 
þar  brimasamt  og  lendiugar  illar. 

Hinir    eiginlegu    AustfirÖir    i    þrengri    merkingu    m\ 

frá  Héraðsílóa    suður    aö  Hamarsíirði,    þeir    skerast   inn  frá 

austri  i  3000  feta  liáa  hálendisspildu  úr  blágrýti,  sem  takmark- 

ast   að    vestan    af  Fljótsdalshéraði  og  Jökuldal;  Austfjarða- 

hálendið  er  þannig  alstaðar  aðskilið  frá  aðalhálendinu  nema 

að  sunnan,  þar  gengur  það  inn  undir  austurhornið  á  Vatna- 

jökli.    Fjallaálmurnar  milli  fjarðanna  eru  háar  og  mjóar,  efst 

eru    oftast    raðir    af    hvössum    tindum    eða    örmjóar  ei^gjar. 

B^'ljótt  þykir  viða  i  fjörðunum;    hafnir  og  skipalægi  allgóð 

eru  þar  viða,    en    eyrar  þær,  sem  eru  svo  algengar  á  Vest- 

fjörðum.  sjást   hér  óviða.     Nyrzt   á  þessari  strandlengju  erii 

vikur  þær,  sem  fyrr  gátum  vér.  þá  tekur  við  Loðmundar- 

fjörður.  það   er   stuttur  fjöröur,  mila  á  lengd  og  tæp  hálf 

mila    á    breidd  i    mynni,    dýptin    er  7 — 28  faðmar.     Þar  er 

skipalægi  að  norðanverðu  hjá  Nesi.     Næst   kemur  Seyðis- 

fjörður,  hann  takmarkast    á  báða  vegu  af  3000  feta  háum 

fjölUun.     Fjörður  þessi  er  fyrir  margra   hluta  sakir  þýÖing- 

armestur    allra  Austfjarða    og    þar    er  verzkm  mikil,  t^kipa- 

ferðir    og    íiskiveiðar.     Seyðisfjörður  er  2  miUir  á  lengd  og 

tæplega    hálf    mila   á  breidd  i  mynni.  þar  er  skei-jalaust  og 

.lafndýpi,  innarlega  er  fjörðurinn  20—40    faðma  djúpur  og  i 

miðjam  fjarðarbotni  er  aiiöng  dækl  raeð  40—47  faðmadýpi; 

um    mynnið    er    fjörðurinn   nokkuð  grynriri,  30—38  faðmar 

milk  Borgarness  og  Skálaness,  en  út  af  Seyðisfirði  er  langui' 

fjarðarán  neðansævar.     Kau])staðurinn  samnefndur  er  inni  i 

botn"  og  heitir  aðalhkiti  hans  Aldan,  en  Búðareyri  og  Vest- 

dalseyri  eru  sérstakir  bæjarldutai-  nokkru  utar.    Nesið  sunnan 


108  Flóar,  íirðir  og  nes. 

við  Seyðisfjörð  er  hátt  og  hömrótt,  með  þverhnýptum  blá- 
grýtisnúpum  i  sjó  fram,  þar  eru  þó  á  kafla  mjög  Ijósleitar 
skriður  út  raóti  haii,  þar  eru  stór  líparit-iniilög  og  gangar 
milli  blágrytismótanna.  far  er  yzt  Dalatangi  á  sýslu- 
takmörkunum.  þar  er  nú  viti  Sunnan  við  Dalatanga  beygir 
ströndin  inn  til  Mjóafjarðar  og  þar  er  röð  af  núpum,  sem 
kallaðir  eru  Húsgaflar.  Mjóifjórður  er  þröngur  og 
gengur  inn  á  milli  mjög  hárra  fjalla,  hann  er  þó  ekki  sér- 
lega  djúpur;  nærri  inn  i  botn  gengur  áll  með  jöfnum  halla 
út  eftir  (26—55  f.).  Fyrir  utan  fjarðarmynnið  sameinast 
álar  Mjóafjarðar  og  Norðfjarðar  i  aflangri,  stórri  livilft. 
sem  er  60  faðmar  að  meðaldýpi,  en  þó  sumstaðar  dýpri 
(70 — 79  f.),  hún  nær  frá  Dalatanga  að  Barðsneshorni  og 
allir  firðirnir.  sem  út  i  hvilftina  ganga,  eru  jafnt  aflið- 
andi  niður  að  henni.  Mióifjörður  er  27^  míla  á  lengd.  hálf 
raila  á  breidd  í  raynni,  en  mjókkar  inn  eftir  og  er  örrajór 
inst;  þar  eru  skipalægi,  að  sunnverðu  við  Asknes,  að  norð- 
anverðu  við  Skóga  og  Brekku.  Yzti  höfðinn  sunnan  við 
Mjóafjörð  er  kallaður  Nýpa  og  þar  upp  af  er  Hoflaugar- 
tindur  á  fjallgarðinum  MiUi  Nýpu  og  Barðsneshorns 
gengur  inn  allstór  fjörður  nærri  raila  á  breidd.  hann  hefir 
ekkert  sérstakt  hafn,  en  inn  úr  honura  skerast  þrir  smáfirðir, 
Norðfjörður,  Hellisfjörður  og  Viðfjörður.  Norð- 
fjörður  er  dýpstur  (20  -40  f.),  þar  er  bezt  skipalægi  og 
verzlunarstaður  að  norðanverðu  hjá  Nesi;  i  hinura  fjörðun- 
ura  eru  og  brúkleg  skipalægi.  en  allir  eru  þeir  opuir  fyrir 
sjó  og  vindi  og  hafis,  þegar  hann  rekur  upp  að  Austfjörð- 
um.  Tangi  sá.  sem  gengur  út  austan  við  Viðfjörð,  heitir 
Barðsnes  og  er  nærri  l^/-2  mila  á  lengd;  klettar  eru  þar 
viða  að  sjó  rajög  einkennilegir  og  raeð  skræpulegura  litum, 
þar  eru  raargskonar  afbrigði  af  lipariti  og  biksteini  í  hörar- 
unum.  Fyrir  sunnan  Barðsneshorn  gengur  inn  Sandvik 
og  sunnan  við  hana  er  höfðinn  Gerpir,  sera  lengst  skagar 
til  austurs  á  Austfjörðum  Fyrir  sunnan  Gerpir  er  Vaðla- 
vik  og  boðar  og  grunn  eru  hér  nokkur  út  af  ströndinni. 

Fyrir  sunnan  Vaðlavik  heitir  Krossanes  og  þar  upp 
af  er  tindur  sá,  sem  kallaður  er  Snæfugl  (Sukkertoppen) 
(2510'),    railli    hans    og    Reyðarfjalls    (1894')    að    sunnan 


Austtiröir.  109 

skerst  inn  ReYðarfjörður.  sem  er  mestur  fjurður  eystra. 
norðan  við  mjnni  hans  er  Seley,  lágur  grasi  vaxinn  hólmi. 
en  að  sunnanverðu  Skrúður,  há  hamraey.  Reyðar- 
fjörður  er  4  míkir  á  lengd,  míla  á  breidd  i  mvnni  og  hálf 
mila  innar  og  sumstaðar  nokkuð  meir.  Fjörðurinn  skiftist 
við  Hólmanes  með  Hólmatindi  í  tvær  kvislar.  Innri- 
Reyðarfjörð,  sem  gengur  beint  vestur,  og  Eskifjörð. 
sem  gengur  til  norðvesturs.  hinn  fyrnefndi  fjörður  er  djúpur 
inn  i  botn  (24—74  f.),  en  Eskifjörður  er  gr^'nnri  (16 — 38, 
26 — 20  f  )  og  er  þar  í  fjarðarmynninu  hryggur  neðansævar, 
sem  gengur  út  frá  Hólmatindi  Suðvestur  af  þessum  tindi 
er  á  fjarðarbotni  djúp  dæld.  svo  grynkar  aðalfjörðurinn 
nokkuð  (66  f.),  en  siðan  hefst  í  miðjum  lirði  djiipur  áll,  er 
gengur  út  allan  fjörðinn  og  iit  iir  honum  langt  til  hafs; 
áll  þessi  er  70 — 9i>faðma  djúpur,  en  i  honum  eru  þrjár  eða 
fjórar  kvosir  alldjúpar  (97,  U)b,  106  f.).  Fyrir  utan  fjarðar- 
mynnið  eru  hryggir  neðansævar  frá  Vattarnestanga  til  Sel 
eyjar  (með  30—60  f.  dýpi).  en  gegnum  þá  gengur  aðaláll 
B-e^'ðarfjarðar  og  er  hann  þar  75  faðma  djúpur.  A  Re^'ð- 
arfirði  eru  viða  skipalægi  allgóð  i  smávikum  beggja  megin 
og  verzlunarstaðir  eru  þar  á  Eskifirði  og  inst  í  Inura- 
Rej'ðaríirði  að  norðanverðu.  Nesið  sunnan  við  Reyðarfjörð 
er  mjög  fjöllótt  með  háum  tindum.  en  norður  úr  hinum 
yzta  enda  þess  gengur  Vattarnestangi  út  i  fjarðarmynnið; 
yzt  á  nesinu  er  Halaklettur;  þaðan  út  og  suður  er  Skrúður 
og  Andey  og  mörg  sker  og  boðar,  en  á  landi  Hggja  hér 
tæpar  götur  i  skriðum  fyrir  nesið 

Fáskrúðsf  j  örður  er  tvær  milur  á  lengd  og  hálf  mila 
á  breidd  að  utan,  en  mjókkar  inn  eftir.  háir  fjallatindar 
standa  i  röðum  beggja  megin  og  er  fjörðurinn  alldjúpur. 
en  þó  með  ílötum  botni  (30 — Ó4  f.);  fyrir  utan  fjarðar- 
raynnið  er  sjórinn  aftur  nokkuð  grynnri  (36  f.).  Innarlega 
i  íirðinum  að  norðanverðu  er  Mjóej'ri,  bak  við  hana  er 
gott  skipalægi,  þar  liggja  hin  mörgu  frönsku  íiskiskip,  er 
leita  til  þessa  fjarðar;  inni  undir  fjarðarbotni  er  nú  lika 
verzkmarstaður.  Sunnan  við  Fáskrúðsfjörð  er  Gvendar- 
nes,  út  af  þvi  er  hörð  röst,    þá    kemur    Stöð varf jöröur, 


110  Flóar,  fii-ðir  og  nes. 

liann  er  stuttur,  tæp  míla  á  lengd,  og  gengur  inu  á  milli 
tindóttra  og  hárra  fjalla,  liann  er  nokkuð  grynnri  en  Fá- 
skrúðsfjörður  (20 — 34  f.)  og  þar  er  lika  hryggur  nebansævar 
fyrir  fjarðarmynni.  Suður  af  Stöðvaríirði  erKambanes 
og  utan  á  nesinu  eru  Stöðvarskriður,  tæpar  götur  utan  i 
hömrum  fyrir  opnu  hafi  Pk  tekur  við  Breið  dalsvik, 
hún  er  full  af  skerjum  og  flúðum.  grunn  og  mjög  misdjúp, 
brýtur  þar  oft  á  stórum  svæðum,  þvi  alstaðar  eru  nybbur 
og  hryggir  upp  úr  botninum;  margir  af  hryggjum  þessum 
eru  blágrýtisgangar  0«^  ná  þeir  sumir  þvers  yfir  vikina. 
Breiðdalsvik  er  hérumbil  mila  á  breidd  og  lengd,  inn  af 
henni  er  ós  með  rifi  fyrir  framan  og  undirlendi  allmikið 
þar  upp  af  Höfn  og  verzhmarstaður  er  innarlega  i  vik- 
inni  að  norðan  hjá  Pverhamri,  en  innsigling  er  örðug 
sakir  skerja  og  svo  eru  þokur  mjög  tiðar.  MilU  Breiðdals- 
vikur  og  Berufjarðar  er  tveggja  milna  breitt  nes,  norðaust- 
ast  á  þvi  er  höfði.  sem  heitir  Streitishvarf,  og  allskerjótt 
er  þar  fram  með  landi  Berufjörður  er  nærri  þrjár  milur 
á  lengd  og  hálf  mila  á  breidd.  fjörðui'  þessi  er  fremur 
grunnur,  en  þó  hið  innra  sumstaðar  nokkuð  dýpri  en  að 
framan,  kvosir  eru  i  fjarðarbotni  fyrir  utan  Skálavik  (42  f.) 
og  við  Berunes  (35 — 37  f.);  i  fjarðarmynninu  er  30  faðma 
dýpi  og  þar  eru  ýms  sker,  er  gera  innsiglinguna  torvelda. 
sérstaklega  af  þvi  þokur  eru  hér  mjög  tiðar.  Innarlega 
gengur  Fossárvogur  vestur  úr  Berufirði.  hann  er  stuttur 
og  hamrar  fyrir  ofan,  er  riðið  yfir  hann  um  fjöru  Sunnan 
með  Berufirði  er  mjög  hrjóstrugt  og  eins  nesið,  sem  gengur 
út  af  hinum  einkennilega  og  hvassa  Búlandstindi ;  á  nesi 
þessu,  sem  er  tiltökilega  lágt  yfir  sævarflöt,  eru  holt  og 
hamrar  og  skerast  inn  i  það  smávikur  og  vogar,  en  mörg 
sker  eru  fyrir  utan.  Norðan  i  nesið  skerst  Djúpivogur, 
[)ar  er  allgóð  höfn  þegar  inn  er  komið  og  töluverð  verzlun. 
Suður  af  Búlandsnesi  skerst  inn  Hamarsfjörður  og  með  hon- 
um  hefst  hSuamyndun  Suðurlands,  sem  vór  hér  að  framan 
höfum  itarlega  skýrt  frá. 

Hafnir.    Það  gefur  að  skilja,  að  það  er  mjög  þyðingar- 
inikið  fyrir  hvert  land  sem  er  aÖ    eiga   góðar  hafnir  til  aö- 


Hafnii-.  111 

ílutninga  og  útílutninga.  og  þær  þiúöir.  sem  a&  miklu  levti 
lifa  á  liskiveiðum  og  siglingum,  þurt'a  þeirra  eigi  sízt,  geta 
eigi  án  þeirra  veriö.  Hafnir  kalla  menn  þau  skipalægi  þar 
sem  skip  geta  legið  um  styttri  eða  lengri  tíma,  án  þess  að 
þurfa  að  setja  sig  i  hættu,  þar  verður  að  vera  hlé  fyrir 
vindum.  brimi  og  úthafsöldu,  skerjalaust.  nægilegt  aðdfpi 
og  j^óður  botn.  Ef  liöfnin  á  að  hafa  þyðingu  fyrir  verzl- 
unina.  verður  hún  aö  hafa  hægar  samgöngur  við  þéttbýl 
héruð,  sem  gefa  af  sér  afrakstur  þann.  sem  i  verzlun 
gengur. 

Pó  Island  sé  víða  mjög  vogskorið,  þá  eru  góðar  hafnir 
ekki  nærri  eins  algengar  einsog  ætla  mætti.  Langbeztar 
og  liestar  hafnir  eru  á  Vestfjörðum  að  útnorðan  og  svo  á 
Austfjörðum,  en  upplendi  er  á  báÖum  stöðum  litið  og  viða 
örðugir  fjallvegir  niður  i  firðina.  Af  þessu  leiðir.  að  beztu 
hafnirnar  á  Islandi  eru  aöallega  liskihafnir,  en  hafnir  eru 
oftast  lakari  nærri  stórum  b^'gðalögum,  þar  sem  mest  er 
verzlað  með  afurðir  af  landbúnaði.  Hafnir  eru  með  ymsu 
lagi  og  hafa  skapast  á  ymsan  hátt.  Beztu  hafnirnar  á  Is- 
landi  eru  ílestar  fjarðahafnir  og  mega  sumar  heita  ágætar, 
íirðirnir  eru  girtir  háum  fjöllum,  sem  hlífa  fvrir  vindum, 
þó  sumstaðar  geti  verið  byljasamt.  þeir  skerast  oft  langt 
inn  i  land.  svo  stórvaxnar  öldur  komast  þar  ekki  inn.  A 
Vestfjörðum  og  viðar  ganga  oft  bogadregnar  eyrar  út  i 
íirðina.  stundum  margar  á  víxl  (Dýraf jörður) ;  eyrarnar  hafa 
la^ast  af  straumum,  en  upprunalega  munu  þær  oftast  hafa 
m\'ndast  af  fornum  jökulöldum,  en  sumstaðar  af  giljadrúldum 
og  skriðum.  A  stöku  stað  hafa  eyrar  myndast  af  ám,  sem 
renna  þvers  út  i  tirðina,  þannig  er  t.  d.  Oddeyri  orðin  til 
af  framburði  úr  Glerá,  en  Akureyrar-Pollur  er  fyrir  innan 
Sumstaðar  hafa  myndast  góðar  hafnir  þar  sem  vikur  sker- 
ast  inn  í  hólótt  land,  inn  í  forn  hraun  eða  inn  á  milli  blá- 
grýtis-  og  grágrytisholta  (Hafnarfjörður.  Djúpivogur),  sum- 
staðar  skyhi  eyjar  víkunum  og  vernda  skipalægið  fyrir  ósjó 
(Reykjavík),  en  surastaðar  eru  einstök  sker  eða  skerjaklasar 
fyrir  utan,  serh  taka  úr  sjóargangi  (IStykkishólmur.  Brákar- 
polhir,  Vopnafjöröur);   þá  eru  sumar  hafnir  i  lónum  eða  ár- 


112  Hafnir. 

inynnum  og  eru  oftast  slæraar  (Papós,  Hornafjöröur).  Til 
eru  sumstaðar  smáhafnir  í  gömlum  gígum  eöa  í  svipuðum 
hringmynduðum  lægðum  (Elliðaey).  Mörg  kauptún  eru  til 
á  Islandi.  sem  ekki  hafa  neina  höfn,  en  skip  liggja  þar 
fyrir  opnu  haíi,  stundum  með  litlu  afdrepi  af  höfðum  og 
fiöllum.  I'ó.  slikir  verzlunarstaðir  liggi  inni  í  ílóum,  þá  er 
skipum  þó  hætta  búin  ef  eitthvað  er  að  veðri  (Hiisavik, 
Hofsós,  Sauöárkrókur,  SkagastrÖnd,  Blönduós  o.  fl.).  Kaup- 
tún  af  þessu  tagi  hafa  skapast  af  nauðsyn  manna  nærri  stór- 
um  sveitum,  þar  sem  ströndin  er  fjarðalaus.  011  suður- 
strönd  Islands  er  hafnlaus,  eins  og  fyrr  var  getið,  úthafs- 
bylgjan  brotnar  með  miklu  brimi  á  söndunum  og  auk  þess 
er  víða  mjög  aðgrunt.  Hvergi  er  þar  afdrep  eða  góðar 
lendingar  við  sandana,  en  sumstaðar  er  þó  landslagi  svo 
háttað  á  ströndu  þessari.  að  menn  geta  notast  við  slæm 
skipalægi  t.  d.  á  Eyrarbakka,  þar  gengur  hraun  í  sjó  fram  og 
hefir  brimið  brotið  rönd  þess,  svo  hraunsker  hafa  myndast  fyrir 
framan,  þar  er  litilsháttar  hlé  fyrir  fá  skip,  sem  oftast  eru 
bundin,  svipað  skipalægi  er  i  Grindavík  og  viðar.  I*á  er  Vík 
i  Mýrdal,  þar  er  skipalægi  fyrir  opnu  haíi  i  litiUi  vik,  sem 
gengur  inn  milli  móbergsfjalla. 

Eins  og  alkunnugt  er,  bygðist  ströndin  siðast  milli 
Hornafjarðar  og  Reykjaness,  »þar  réð  veður  ok  brim  land- 
töku  manna  fyrir  hafnleysis  sakir  ok  öræfis«,  segir  Land- 
náma.^)  Annars  sigldu  landnámsmenn  hvar  að  landi  sem 
þeim  sýndist  og  lögðu  hinum  smáu  skipum  sínum  upp  í 
síki  og  árósa  ^)  I  sögunum  eru  nefndir  mjög  margir  upp- 
siglingarstaðir,  sem  hafskip  komu  á,  en  kaupstefnur  voru 
þó  helzt  haldnar  á  þeim  stöðum,  þar  sem  íbúar  í  stórum 
sveitum  áttu  hægast  með  aðflutninga,  þannig  er  i  sögunum 
einna  oftast  getið  um  verzlun  á  Eyrum,  Hvitárvöllum  og 
Gásum  við  Eyjafjörð.  Skipakoma  og  verzlun  var  i  fornöld 
ekki    mikil,    skipin    voru    smá    og    lítið  flutt  af   þungavöru 


1)  Sbr.  Egilssaga  1892,  bls.  56. 

■■*)  »Var    þá  viða    höfð  uppsát  kaupskipum  í  ár  eða  lækjarósa  eða 
í  sik«,  segir  Egilssaga  (Reykjavík  1892,  kap.  39,  bls.  96). 


Hafnir.  113 

og  fiskiveiðar  voru  þá  miklu  minni  en  seinna  varð.  af  þessu 
leiddi,  að  eigi  var  svo  mikil  þörf  á  rúmgóðum  höfnum  eins 
og  síðar.  þegar  verzlun  jókst  við  útlendinga  og  fiskiúthald 
varð  meira.  A  15.  og  16.  öld  var  fiskverzlun  orðin  mikil 
á  tslandi  og  fjöldi  útlendra  fiskiskipa,  hvala-  og  selveiða- 
skipa  leituðu  til  Islands.  þá  var  landið  svo  frægt  fyrir 
skreiðina.  að  það  i  Suðurlöndum  jafnvel  var  kallað  »Harð- 
fiskaland«  eöa  »Stokkafixa«.  f*á  þurftu  menn  á  tryggum 
og  rúmgóðum  höfnum  að  halda  og  Englendingar  og  f  jóð- 
verjar,  sem  þá  höfðu  alla  verzlun  á  Islandi.  höfðu  aðal- 
stöðvar  í  Hafnarfirði,  sem  þeir  kölluðu  »Haneford«  og  börð- 
ust  þar  stundum  um  skipalægi.  A  19.  öld  varð  Reykjavik 
mesti  verzlunarstaðurinn,  sem  kunnugt  er;  þó  höfnin  sé 
hvergi  nærri  góð,  þá  er  þar  riim  fs'rir  mörg  skip  og  all- 
gott  hlé  fyrir  vindi  og  sjó  i  sumum  áttum.  xA.ðalkostur 
Reykjavikur-hafnar  er  þó,  að  hún  liggur  vel  A'ið  samgöngum 
bæði  frá  hinu  fjölbygÖa.  nærri  hafnlausa,  Suðurlandsundir- 
lendi  og  frá  verstöðunum  kringum  Faxaflóa.  Pegar  verzl- 
unin  á  19.  öld  fór  að  aukast  að  mun,  myndaðist  hér  svo 
sem  af  siálfu  sér  miðdepill  islenzkrar  verzlunar  og  höfnð- 
bær  landsins. 


4.    Eyjar  kringum  Island. 

Við  strendur  Islands  eru  tiltölulega  fáar  eyjar;  í  öðrum 
jafn  vogskornum  löndum  eru  þær  oft  miklu  fleiri.  Fyrir 
framan  fjarðastrendur  eru  oftast  skergarðar  og  eyjaklasar 
einsog  t.  d.  i  Noregi,  en  Noregur  er  harðari  en  Island,  sjór- 
inn  helir  þar  átt  örðugra  með  að  brjóta  landið;  á  Islandi 
hefir  aldan  jafnt  og  þétt  getað  etið  sig  inn  í  móberg  og 
blágryti  og  brimið  hefir  smátt  og  smátt  mulið  burtu  allar 
ójöfnur;  jarðlagaskipun  móbergs  og  blágrýtisfjalla  getur 
eigi  veitt  eins  mikla  mótstöðu  einsog  granit  og  gneis  og 
annað  forngrýti.  ViÖ  hinar  vogskornustu  strendur  íslands, 
Austfirði,  Vestfirði  og  Norðurland,  eru  örfáar  eyjar  og  sker. 
helzt  út  af  höfðum  og  nesjum;  langflestar  eyjar  eru  á  Breiða- 
firði,    en    þar  stendur  sérstaklega  á  jarðmynduninni,  fjarð- 


114  Eyjar  kringum  Ísland. 

arbotninn  er  sokkið  land,  sem  vatnar  yfir.  svo  ásar  og  holt 
standa  upp  úr,  Mýra-  og  Borgarfjarðarnndirlendin  mundu 
verða  alveg  eins,  ef  þau  gengi  i  sjó,  iir  holtunum  mundi  þar 
skapast  urmull  af  eyjum  og  skerjum. 

Allar  eyjar  kringum  Island  standa  á  grunnsævispallin- 
um  og  eru  flestar  nærri  landi  á  tiltölulega  grunnum  sæ. 
Bergtegundir  eyjanna  eru  vanalega  hinar  sömu  eins  og  i 
þeim  landshlutum,  sem  eru  þeim  næstir,  þær  sem  liggja  út 
af  blágrýtisströndum  eru  úr  blágrýti.  hinar,  sem  eru  út  af 
móbergshéruðum,  eru  úr  móbergi.  Hinar  hærri  eyjar  og 
stapar  eru  eftirstöðvar  af  sundurbrotnum  strandafjöllum  og 
hinar  lægri  eyjar  munu  oft  vera  leifar  af  fornum  brimhjöll- 
um  eða  strandflötum,  sem  sjórinn  hefir  brotið  (Andey  hjá 
Skrúð,  Flatey  á  Skjálfanda).  Kolbeinsey  er  langlengst  frá 
iandi,  14  milur  norður  af  Sighmesi,  hún  stendur  þó  á  anga 
úr  grunnsævisfletinum,  sem  skerst  neðansævar  langt  norður 
í  Ishaf;  klettur  þessi  er  því  partur  af  Islandi,  þó  hann  sé 
fjarlægur:  kringum  Kolbeinsey  er  120 — 130  faðma  dýpi. 
Grímsey  er  miklu  nær  landi,  rúmar  5  mílur  norður  af  Gjögri 
við  Eyjafjörð,  hún  er  lika  á  grunnsævispallinum  og  víðast 
aðeins  20—30  faðma  dýpi  kringum  hana.  Báðar  eru  þessar 
yztu  eyjar  úr  blágrýti  af  sama  tagi  eins  og  á  meginlandi  og 
hafa  eflaust  einhverntíma  á  fyrri  jarðartímabilum  verið 
áfastar  við  Island.  Allar  blágrýtiseyjar  virÖast  einhvern 
tíma  hafa  verið  landfastar  og  líka  sumar  móbergseyjar.  en 
nokkrar  þeirra  hafa  liklega  sjálfstæðan  uppruna  og  eru  mynd- 
aðar  af  eldgosum  á  mararbotni,  einsog  t.  d.  sumar  af  Eldeyjum 
og  líklega  Vestmannaeyjar,  þó  ekki  sé  til  full  vissa  fyrir  þvi. 
Ut  af  E-eykjanesi  hafa  smáej'jar  myndast  hvað  eftir  annað 
svo  sögur  fara  af,  en  flestar  hafa  horfið  jafnóðum,  öldurnar 
hafa  brotið  niður  vikurhrúgurnar  og  dreift  þeim.  Arið  1211 
er  sagt  að  Sörli  Kolsson  hafi  fundið  Eldeyjar  hinar  nýju, 
en  hinar  voru  horfnar,  er  alla  æfi  höfðu  áður  staðið;  þá  er 
þess  getið,  að  1285  hafi  land  fundist  vestur  undan  Islandi, 
og  1422  segja  annálar,  að  eldur  hafi  komið  úr  hafi  í  iit- 
suður  undan  Reykjanesi,  og  skaut  þar  landi  upp,  »sem  sjá 
má  síðan«.     I  maimánuði   1783   kom  reykjarmökkur  úr  hafi 


Ej'jar  kriiigum  Ísland.  115 

f\'rir    utan  B,eykjanes,    7    milur    undan  landi,  þar  kom  upp 
ey,  sem  kölluð  var  Nyey,  en  hún  hvarf  skömmu  siðar. 

Meginþorri  blágrýtiseyja  við  Island  eru  lágar  úr  sjú. 
sumar  fiatvaxnar,  sumar  með  ásum  og  holtum.  Af  blágrýt- 
iseyjum  munu  Dímonarklakkar  á  Breiðaíirði,  Skrúður  lijá 
E,eyðarfirði  og  Grímsey  vera  hæstar,  en  af  móbergseyjum 
eru  Vestmannaeyjar  langhæstar,  Heimaklettur  er  rúm  900 
fet  á  hæð.  Flestar  klettaej^jar  eru  sæbrattar  og  samstaðar 
há  fuglabjörg  eins  og  á  Grimsey  og  Vestmannaeyjum.  Par 
sem  grunnsævi  er,  og  mikill  munur  lióðs  og  fjöru,  eins  og 
t.  d.  á  Breiðafirði,  verða  margar  eyjar  áfastar  og  sumar 
landfastar  um  fjöru.  Pessar  eyjar  allar,  sem  nú  gátum  vér, 
eru  úr  föstu  bergi,  en  til  eru  lika  nærri  landi  eigi  allfáar 
eyjar,  sem  eru  lausara  eðlis,  mjmdaðar  á  ýmsan  hátt  af  möl, 
sandi,  leir  og  leðju ;  oftast  hafa  ár  eða  sævarföll  valdið  því, 
að  svo  mikiU  sandur  stöðvaðist.  að  úr  þvi  varð  liólmur  eða 
eyja  eða  þá  stundum  sandrif  eða  sundurlausar  rifeyjar  út 
af  ám  og  lónum.  Slikar  eyjar  geta  með  timanum  orðiö 
fyrir  mikhim  breytingum.  E^'jar  af  þessu  tagi  eru  flestar 
fyrir  Mýrum,  þar  berst  árburður  mikill  frá  Hvitá  og  öðriim 
stórám  norður  og  vestur  með  landi,  svo  þar  hafa  myndast 
grj^nningar  og  margar  eyjar  og  hólmar.  Fyrir  Alftafirði  og 
Hamarsfirði  ej'stra  eru  margar  smáe^'jar,  sem  hafa  stækkað 
og  sameinast  i  manna  minnum,  þær  eru  mestmegnis  úr  rok- 
sandi  og  berst  efnið  i  þær  að  ströndu  með  sævarföUum, 
þvi  þar  eru  straumar  harðir  með  landi  fram,  eins  og  fyrr 
hefir  verið  getið  Allar  eyjar  við  ísland  eru  svo  nærri 
ströndu,  að  jurta-  og  dýralif  á  þeim  er  ekki  í  neinu  veru- 
legu  frábrugðið  þvi  sem  er  á  meginlandinu,  þó  má  geta 
þess,  að  á  sumar  eyjar  eru  ennþá  eigi  komnar  mýs  eða 
rottur.^) 


')  Ágrip  |)að,  .sem  hér  fylgir.  um  helztu  eyjar  kriugum  íslaacl. 
snertir  aðeins  alnienna  landlýsingu  og  skipvilag  eyja  með  ströndu,  en 
svo  er  tilætlast,  að  hiuum  merkari  e^'jum  verði,  eins  og  öðrum  merkis- 
stöðum,  ítarlega  lyst  síðar  í  staðalýsingunni,  en  j)ar  mun  getið  smærri 
atriða,  er  snerta  landslag,  atvinnu  og  sögu  héraða  og  einstakra  staða. 

8* 


116 


Eyjav  kringum  Ísland. 


Fvrir  Ausifjörðum  eru  fáar  eyjar;  norðan  til  aðeins 
nokkrir  hóhnar.  sker  og  boðar  rétt  við  land.  FjTÍr  utan 
Vopnafjarðarkaupstað  er  L  e  i  ð  a  r  h  ú  1  m  u  r  og  er  þar  æðarvarp 
og  svo  Kaupstaðarhólmar.  Lt  af  KoUumúla  er  Bjarn- 
arey,  hún  er  grasivaxin  og  heíir  þar  verið  útræði  og  há- 
karlaveiði.  Par  duldist  Jón  Guðmundsson  lærði  í  þrjú  ár 
(1632 — 35)  er  hann  var  ofsóttur  fyrir  galdra.^)  Svo  má 
telja,  að  eyjalaust  sé  þaðan  suður  að  Reyðarfirði,  en  þar  er 
Seley  að  norðanverðu  við  fjarðarmynnið  og  Skrúður  að 
sunnan.  Seley  er  lág.  iiöt  og  grasivaxin,  þar  heíir  og 
verið  fiskiúthald  og  hákarlaveiði.  Skrúður  (Skrúðey)  er 
há  og  brött  klettaej',  hin  hæsta  við  Austurland  (rúm  300 
fet    á    hæð);    Skrúður    liggur    undir  Vattarnes    og   er   hálfa 


16.  mvnd.     Skrnður. 


milu  frá  landi,  út  af  Reyðarfjalli ;  þar  er  graslendi  að  ofan 
og  góð  beit,  svo  fé  getur  gengið  þar  sjálfala  vetur  og  sumar 
og  verður  mjög  feitt;  i  björgunum  er  rita  og  svartfugh^) 
í*ar  er  hellir  mikill  að  austanverðu,  liklega  myndaður  af 
sævargangi,  þar  hafði  Skrúðsbóndinn  aðsetur,  sem  þjóðsögur 
segja.^)  Vestur  af  Skrúðnum  i  mynni  Fáskrúðsfjarðar  eru 
skerjaflesjur  (Æðarsker)  og  lág  og  flöt  ey,  sem  heitir  Andey, 
þar  er  jarðvegur  með  grasi  nokkru  og  viðir  og  sauðfjárbeit 

^)  Landfræðissaga  Islands  II.  bls.  76. 

^)  Jónas  Hallgrimsson  heíir  kveðið  um  Skrúðinn  sem  kunnugt  er. 
Sbr.  Fjallkonan  1895,  bls.  136.  Árið  1788  vildi  Björn  nokkur  Magnús- 
son  fá  lej'fi  til  að  byggja  í  Skrúðey  (Lögþingisbók  1788,  bls.  31—32.). 

^)  íslenzkar  fjóðsögur  Jóns  Árnasonar  I,  bls.  196.  fjóðsögur  og 
munnmæli.    Reykjavík  1899,  bls.  150  —  151. 


Papey.     Búlandseyjar.  117 

á  sumrum.  Eyjar  þessar  eru  leifar  af  foruum  brimhjalla  i 
sævarmáli.')  I  Breiðdalsvik  er  fjöldi  skerja,  boða  og  hólma 
og  er  æðarvarp  á  sumum.  Tvær  milur  út  af  mynni  Beru- 
fjarðar  er  boði,  sem  heitir  Kjöggur,  og  5  milur  undan 
landi  er  sker,  sem  heitir  Hvalsbakur  eftir  lögun  sinni. 
þaö  er  allmikill  klettur,  þó  eigi  sé  hann  hár,  og  50  faðma 
áý'pi  kringum  hann;  sker  þetta  hefir  líka  verið  kallað  Geir- 
fuglasker,  þó  ekki  haíi  menn  sögur  af.  að  þar  hafi  verið 
veiddur  geirfugl. 

Papey  er  stærsta  og  merkasta  eyjan  við  Austurland, 
hún  liggur  út  af  Hamarsfirði,  rúma  mik;  suðaustur  frá 
Djúpavogi.  Papey  er  umgirt  af  klettum  á  alla  vegu  og 
vogskorin  mjög,  hi'm  er  250  fet  úr  sjó  þar  sem  hún  er  liæst, 
þar  er  höfn  fyrir  smá  skip  i  Attæringsvog  að  norðanverðu. 
en  bátalendingar  i  Filavog  að  sunnan  og  víðar;  kring  um 
Papey  eru  möig  sker  og  hólmar;  harðar  rastir.  eru  milli 
lands  og  eyjar.  Papey  er  bygð  og  þykir  arðsöm  eign,  i 
henni  er  graslendi  allmikið  og  mýrar,  einnig  kvistlendi  gott 
fyrir  sauðfé.  æðarvarp  er  þar  nijög  mikið.  fuglaveiði  og  út- 
ræði.  I  Papey  höfðu  hinir  irsku  munkar  (Papar),  er  fyrstir 
námu  Island,  aðsetur  og  þvi  er  hún  kölluð  Papey;  segir 
Landnáma,  að  eftir  þá  hafi  í  ^Pape}^  austur  ok  Papýli« 
fundist  bækur  irskar,  bjöllur  og  baglar.  Við  mynni  Ham- 
arsfjarðar  og  Alftafjarðar  er  fjöldi  af  lágum  smáeyjum,^) 
Búlandseyjar  og  í*vottáreyjar  eru  stærstu  eyjaklas- 
arnir,  roksandur  er  viða  i  eyjum  þessum,  en  á  sumum  er 
æðarvarp,  fuglaveiði  og  selveiði;  inni  i  Alftafirði  eru  og 
nokkrir  hólmar,  og  hefi  eg  áður  stuttlega  getið  eyja  þess- 
ara  (bls.  72).  Fyrir  utan  miðjaLónsvik  er  eyjan  Vigur,  tæpa 
hálfa  milu  frá  landi,  hún  heyrir  undir  Stafafell;  brattir  hamrar 
lágir  eru  kringum  eyna  (4 — 6  faðmar)  og  er  hún  að  ofan 
vaxin  grasi  og  skarfakáli;  þar   er   æðarvarp  nokkuð  og  sel- 


')  G.  Braun:  Ueber  ein  Stúck  einer  Strandebene  iu  Island  (Schrilten 
der  physik.-ijkononi.  Gesellschaft  in  Königsherg.     .Taiirg.  47.  1906). 

-')  Ey.jar  j)essar  liefi  eg  talir>  í  terðasögu  f'ri'i  Austfjíirðuni  i  And- 
vara  IX.  1882  bls.  63—64,  og  enn  tfeiri  hólmar  eru  taldir  í  ierðab/ik 
Olaviusar,  bls.  465—466. 


118  Eyjar  kringum  Ísland. 

veiði.  Við  Papós  og  Hornafjaröarós  eru  sker  og  boðar  en 
engar  eyjar,  en  margar  eyjar  eru  inn  í  Hornaíirði  og  hafa 
þær  áður  verið  talclar  (bls.  73).  Ut  af  Breiðamerkursandi 
eru  Hrollaugseyjar  og  Tvísker  rúma  mílu  frá  landi. 
Hrollaugseyjar  eru  þrjár  smáeyjar  aíiangar  og  ílatar,  en 
Tvisker  eru  tvö  graslaus  sker;  á  eyjum  þessum  heíir  áður 
verið  allmikil  iitselaveiði.  Frá  Ingólfshöfða  vestur  á  Reykja- 
nes  má  heita  að  öU  ströndin  sé  eyjalaus,  nema  hvað  Vest- 
mannaeyjar  liggja  undan  Eyjasandi  einsog  sérstakur  eyja- 
klasi.  Pó  hafa  áður  í  fyrndinni  verið  nokkrar  eyjar  á  þessu 
svæði,  sem  nii  eru  fyrir  langa  löngu  orðnar  landfastar  af 
árburði    og    sævarsandi    t.    d.     Ingólfshöfði,    Hjörleifshöfði, 


17.  mynd      Dyrhólaey. 

Hafursey,  Dyrhólaey  og  Pétursey,  og  ef  til  vill  ileiri  smá- 
hnúskar  á  söndunum.  líej^nisdrangar  eru  einkennilegir 
strípar  úr  sjó  út  af  Reynisfjalli  i  Mýrdal,  hinn  mesti  þeirra 
er  210  fet  á  hæð,  langur  og  þunnur  og  á  honum  þrir 
drangar  uppmjóir.^)  Dyrhólaey  (Portland)  er  hinn  syðsti 
höföi  á  landinu,  382  fet  á  hæð,  þar  eru  þverhnýptir  hamrar 
að  vestan  og  sunnan,  en  halli  austur  að  mynninu  á  Dyr- 
hólaós.  sem  þar  skerst  inn  i  landið.  Hamratá  gengur  suður 
úr  höfðanum  og  heíir  brimið  brotið  göt  i  gegnum  hana,  en 


')  Keynisdröngum    er    lýst    í    Pjóðsögum  og  munnmælum.  er  Jón 
T'orkelsson  gaf  út.     Rvik  1899.  bls.  69—70. 


Vestmannaeyjar.  119 

fyrir  utan    eru    drangar    margir  og  má  af  þeim  nefna  Háa- 
círang^)  (178'),  Lundadrang  (143')  og  Máfadrang  (112'). 

Vestmannaeyj  ar  liggja  riima  milu  undan  Ej^jasandi. 
7^2  milu  vestur  af  Dyrhólaey,  þær  eru  háar  úr  sjó  og  sjást 
langt  að  bæöi  utan  frá  haíi  og  af  landi,  og  hyllir  þá  oft 
npp  við  hafsbrúnina.  Svo  er  talið,  að  Vestmannaeyjar  séu 
14  að  tölu.  þegar  sker.  stapar  og  smáhólmar  eru  taldir  frá ; 
Heimaey  er  hin  eina  bygða  ey  og  langstærst.  hinar  eyj- 
arnar  eru  allar  óbygðir  klettahólmar.  Eyjarnar  eru  um- 
girtar  björgum  og  hengiflugum  og  rísa  eins  og  hnúkar  úr 
haíi,  fuglveiöi  er  á  þeim  öllum,  og  á  8  kvað  vera  graslendi 
og  meiri  eða  minni  beit  fyrir  sauöfé.  Vestmannaeyjar 
standa  á  grunnsævisfleti  með  20 — 30  faðma  dýpi  og  hamrarnir 
stiga  oftast  án  nokkurs  aðdraganda  beint  upp  af  djúpinu. 
milli  eyja  og  lands  er  40  faðma  djúpur  áll.  Heimaey  er 
rúmur  þriðjungur  úr  ferh.  milu  að  ílatarmáli,  nærri  mila  á 
lengd  og  nimur  þriðjungur  úr  mihi  á  breidd.  Að  norðanverðu 
er  eyjan  bröttust  og  hæst.  þar  ganga  einlæg  standberg  og 
móbergshamrar  þverhnýpt  í  sjó  fram.  Nyrzt  og  austast  er 
Yztiklettur  (666'),  þá  Heimaklettur  (902'j  og  norðan  i  hon- 
um  Dufþekja,  svo  kemur  langt  og  mjótt  eiði  ('frælaeiði), 
er  skilur  Heimaklett  frá  Stóra  Khfi  (720'),  vestast  er  Dal- 
fjall  (870')  og  milli  þess  og  Klifsins  gengur  inn  Herjólfs- 
dalur  að  sunnan.  Fram  með  björgum  þessum  eru  margir 
stapar,  drangar  og  sker.  viða  eru  hellar  inn  i  bergin  og 
sumstaðar  göt  i  gegnum  klettasnasir.  Vestur  af  Dalfjalli 
eru  brattar  smáeyjar  (Hrauney,  Hani.  Hæna  o.  li.).  Suður 
af  þessum  björgum  er  láglent  og  svo  hraun,  sem  runnið 
lieíir  vestur  frá  Helgafelli,  það  er  eldfjall,  reglulega  löguð 
keila.  720  fet  á  hæð,  beint  suður  frá  kaupstaðnum.  Helga- 
fell  heíir  líklega  gosið  snemma  á  landnámstið,  og  mun  þess 
síðar  getið.  Vesturströnd  eyjarinnar  gengur  til  SSA.  og 
eru  þar  vegghamrar  lágir,  en  austurströndin  er  hærri  (Sæ- 
fjall  600',    Litlihöfði    367'),    þar    gengur  inn   breiður    vogur 


')  Uppgöngu  Hjalta  Jónssonar  á  Háaclrang   er  lýst  í  Ísafold  1893. 
bls.  215. 


120 


Eyjar  kringum  ísland. 


og  heitir  þar  Bót  og  Kópavik.  A  syðsta  enda  Heimaeyjar 
er  Stórhöfði  (389'),  er  samtengist  megineynni  með  eiði,  norð- 
an  við  hann  er  Klauf  og  Vikin,  þar   er  skipalægi  og  lend- 


SraiíTLey  ö 

'     éSŒruz 


6i  is' 


zoooMaa- 


•<l. 


18.  mvnd.     Heimaev. 


ing  allgóð  i  austanátt;  á  Stórhöfða  er  nú  viti.  Sunnan  við 
Heimaklett  gengur  inn  úr  austri  mjór  vogur  og  er  þar  höfn 
fj^rir  fá  smáskip,  en  innsiglingin  er   örðug  og  aðgæzkiverð. 


Vestmannaeyjar.  121 

þar  liggur  Kanpstaðuriiin  .saniian  viö  höfnina.  Stúr  skip 
liggja  vanalega  fyrir  utan  höfnina  og  hafa  hlé  af  klettun- 
um  í  vestanátt.  en  í  öörum  áttum  er  þar  oft  mikill  sjór,  en 
þá  eru  nýtileg  skipalægi  annarstaöar  t.  d.  norðvestur  af 
Heimakletti  og  í  Víkinni.  Upp  af  Kaupstaðnum  er  Landa- 
kirkja  og  Ofanleyti  prestssetrið  vestur  af  Helgafelli.  Vest- 
mannaeyjar  eru  sérstök  sýsla  og  læknisumdæmi,  einn  hrepp- 
ur  og  eitt  prestakall,  sem  liggur  undir  Rangárvalla  prófasts- 
dæmi.  Eyjaskeggjar  voru  um  aldamótin  rúm  600  að  tölu. 
nú  nokkuð  Heiri,  þeir  lifa  mest  á  liskiveiðum  og  fugla- 
tekju.i) 

Norðaustur  af  Heimaey  liggja  Elliðaey  og  Bjarnarey, 
háar  og  brattar  klettaeyjar,  grasivaxnar  að  ofan  og  er  þar 
afbragðs  sauðaganga  sumar  og  vetur.  EUiðaey,  5000  álnir 
frá  Yztakletti,  er  söðulbökuð  nærri  norðurenda  og  heitir  þar 
Hábarð  (462')  yzta  snösin.  Bjarnarey  er  sjöttung  úr  míln 
suður  og  vestur  frá  Elliðaey,  hömrum  hikt  alt  i  kring  og 
528  fet  á  hæð.  Hérumbil  hálfa  mihi  vestur  og  suður  af 
Stórhöfða  er  AHsey  (459'),  mjög  grasgeíin,  og  Brandur 
(287'),  en  Suðure}^  (513')  er  V<'  i-í-i'  inílu  frá  Stórhöfða,  þá 
er  HeHisey  (389')  hálfri  mihi  sunnar;  allar  eru  eyjar  þess- 
ar  mjög  sæbrattar.  Tæpa  hálfa  miki  suðvestur  af  Hellisey 
og  rúma  miki  frá  Heimaey  er  sérstakur  skerjaklasi,  sem 
lækkar  er  norðar  dregur,  syðstu  skerin  eru  hæst.  Þar  eru 
tveir    stapar    stærstir    og    merkastir,    Geldingur    (274')  og 


')  Um  .sögu  eyjaniia  og  um  atvinnu  ibúauna  nuui  nánar  talar)  i  staða- 
lýsingunni.  Um  Vestmannaeyjar  hetir  vmi.slegt  verir*  ritað  fyrr  og 
síðar  og  skulum  vér  at' nýrri  ritgjurðuni  nelna  þessar:  Oddgeir  Gud- 
mundsen:  Lítið  eitt  um  Vestmannaeyjar  (Isafold  1892.  bls.  153  —  154. 
170—171,  174 — 175).  Bréf  t'rá  Vestmannaevjum  í  Frúöa  II,  1881,  bls. 
243-244,  268-65.  St.  Thordersen:  Súhiasker  (Pjóðólfiu- XIV.  1862. 
bls.  50—51).  Porsteinn  Jónsson:  Fuglaveiði  í  Vestmanuaeyjum 
(Eimreirtin  II,  1896,  bls.  165—69)  og  Framfarir  í  Vestmannaeyjum 
(Einueiöin  VIII,  1902.  bls  165—176).  O.  Gudmundsen:  Framl'arir  í 
Vestmannaeyjum  síðastliðinn  áratug  (Fjallkonan  1903,  bls.  2 — 3,  5 — 6). 
Bjarni  Sæmundsson:  Ferð  til  Vestmannaeyja  (Andva)l  XXV. 
1900,  bls.  36—56).  Einar  Helgason:  Vestmannaeyjar  (Biinaðarrit 
18.  ái-g.  1904,  bls.  224-228)  og  atliugasemd  við  |)á  ritgjíh-ð  eftir  Vov- 
stein  Júnsson  í  Fjallkonu  1904,  bls.  205—206. 


122  Eyjar  kringum  íslaiid. 

Súlnasker.  Súlnasker  er  rajög  einkennilegt,  255  feta  hátt 
og  þverhnýptir  hamrar  umhverfis;  móbergseyja  þessi  stendur 
á  fjórum  afarmiklum  stoðum,  brimið  hefir  brotið  hvelíingar 
í  kross  gegnum  skerið,  og  má  róa  gegnum  þær  i  ládeyðu. 
Mest  er  livelíingin,  sem  gengur  undir  skerið  frá  vestri  til 
austurs,  þar  eru  30 — 40  álnir  undir  loft,  þar  sem  hæst  er; 
utan  á  veggjum  hvelfinganna  eru  margar  hylkir  og  pallar 
alskipaðar  bjargfugli.  Uppi  á  skerinu  er  einnig  mikil  fugla- 
mergð,  einkum  af  súlu,  fuglaveiði  er  þar  mikil  og  arðsöm,  en 
ferðir  í  skerið  eru  mjögörðugarog  hættulegar.  E.úma  hálfamíki 
frá  Súlnaskeri  til  vesturs.  hallandi  suður,  er  Geirfugla- 
sker,  185  feta  hár  klettahólmi  með  dröngum  og  skerjum  í 
kring.  Allar  þær  eyjar,  sem  hafa  verið  taldar  hér  til  Vest- 
mannaeyja.  eru  úr  móbergi  og  eklbrunnar  til  forna,  enda 
kggja  þær  i  röð  frá  útsuðri  til  landnorðurs,  einsog  eldfjaUa- 
raðir  um  miðbik  Islands.  Langt  vestur  af  Heimaey  eru 
einstakir  drangar  og  sker  i  djúpum  sjó.  Par  er  Eini- 
drangur  (eða  Einarsdrangur)  (102')  rúmar  tvær  milur  frá 
Heimaey  og  f*ridrangar  (127')  ^/4  úr  míki  þaðan  til  norð- 
austurs.  i  nánd  við  dranga  þessa  hina  siðari  eru  boðar  og 
grunn. 

Frá  Vestmannaej-jum  að  Reykjanestá  eru  hvergi  eyjar 
fram  með  ströndu  íslands  og  engin  sker  eða  boðar  nema 
fast  uppi  við  land;  þó  ströndin  sé  láglend,  er  þó  æði  að- 
diúpt,  30  faðma  dýpi  skamt  fyrir  utan  landsteina.  Miki 
Þjórsár  og  Ölfusár  hefir  brimið  brotið  rönd  hins  gamla 
hrauns,  sem  runnið  hefir  niður  Flóa,  og  hefir  skergarður 
mvndast  fram  með  ströndinni;  miUi  skerjanna  eru  smá- 
hafnir  við  Eyrarbakka  og  Stokkseyri,  en  tryggja  verður 
skipin  með  landfestum. 

Út  af  E-eykjanesskaga  gengur  til  suðvesturs  afarlangur 
tangi  neðansævar.  sem  fyrr  hefir  verið  getið.  A  þessum 
hrygg  er  röð  af  smáeyjum  og  skerjum,  sem  gengur  10 — 11 
milur  til  hafs:  sker  þessi  eru  einu  nafni  kökuð  Eldeyjar 
eða  Fuglasker.  Skamt  fyrir  utan  Reykjanes,  1^/3  miki 
frá  landi,  er  Eldey,  sem  Danir  kalla  »Melsækken«,  eftir 
lögun    eyjarinnar    og  kt.     Eldey  er  200—250  fet  á  hæð  og 


Elde^'jar.  123 

þverhnýpt  upp  úr  sjó,  en  ílöt  að  ofan  og  þar  90  faðmar  á 
lengd  frá  útnorðri  til  landsnðurs,  en  50  á  breidd,  gróður- 
laus  er  hún  með  öllu.  Eyjan  sést  viðast  af  fjöllum  um 
allan  E-eykjanesskaga,  af  þvi  bergin  eru  svo  há  og  snar- 
brött  og  eyjan  svo  einstök;  áður  á  dögum  ætla  menn  að 
Eldey  hafi  verið  kölluð  Dýptarsteinn.  Eldey  er  mynduð  úr 
móbergi  einsog  fellin  j^zt  á  E.eykianesi  og  björgin  eru  öll 
livít  af  fugladrit;  uppi  á  eynni  verpur  nærri  eintóm  súla  svo 
mörgum  þiisundum  skiftir.^)  Milli  Eldeyja  og  lands  er 
djúpur  áll.  sem  er  algeng  skipaleið,  utar  er  óhreint  sakir 
skerja  og  grynninga  og  skipum  hætt  í  dimmviðri.  Nokkru 
utar  er  Eldeyj  ardrangur  25  fet  á  hæð,  frá  honum  liggja 
boðar  og  fiúðir  til  Eldeyjar.  E-úma  míki  fyrir  suðvestan 
Eldeyjardrang  er  Geirfuglasker,  sem  eiginlega  er  safn  af 
skerjum,  er  mjög  brýtur  á,  það  var  áður  allhátt  úr  sjó,  en 
hrapaði  og  varð  að  brimboða  við  jm'ðskjálftana  og  gosin 
þar  i  nánd  1830.  Skúli  Magnússon  fógeti  lýsir  1782  sker- 
inu  svo,  að  það  sé  sporöskjulagað,  meðallagi  hátt  og  tíatt 
að  ofan,  var  það  snemma  á  18.  öld  á  stærð  við  kýrfóðurs- 
völL  lengst  frá  norðaustri  til  suðvesturs,  hallaðist  nokkuð 
frá  vestri  til  austurs,  og  var  alt  iir  hraunsteini.  Hérumbil 
*  .-.  úr  mihi  fyrir  suðvestan  Geirfuglasker  er  Geirfugla- 
drangur.  sem  Danir  fvrrum  köHuðu  »Grenadérhuen«  eftir 
laginu;  drangur  þessi  er  nú  fallinn  og  stendur  aðeins  32 
fet  úr  sjó.  Nærri  4  mikim  utar  brýtur  á  Eldeyjarboða. 
hann  er  rúmir  300  faðmar  á  lengd  frá  austri  til  vesturs  og 
sjást  af  honum  þrir  toppar  upp  úr  sjó  með  stórstraumsfjöru ; 
rétt  hjá  boðanum  er  30  —  40  faöma  dypi.  Sumir  ætla  að 
Eldeyjarboði  sé  leifar  þeirrar  eyjar,  er  myndaðist  við  ekl- 
gosið  1783.  Hérumbil  2-*/4  miki  fyrir  suðvestan  Eldeyjar- 
boða  fanst  1892  á  25  faðma  dýpi  klettagrunn  þverhnýpt  á 
alla  vegu,  á  þvi  brýtur  í  hafróti.  Við  Ekleyjar  helir  mjög 
oft  gosið  og  Hklega  oftar  en  menn  liafa  sögur  af,  mest  voru 


')  krir  menn  trá  Vestniannaeyjuni,  me^al  ))eirra  Hjalti  .Jún.sson, 
sem  tyrr  var  getið,  gení;n  upp  á  Eldey  80.  mai  1894,  og  liafði  enginn 
j)ar  áður  Ivomið.     Ferðinni  er  lýst  í  Isafold  1894.  bls.  126. 


124  Eyjar  kringum  ísland. 

eldsumbrotin  þar  á  13.  ölcl,  munum  vér  geta  þeirra  siðar  i 
eldfjallakaflanum.  Skerjaröðin  er  lika  fræg  fj^rir  geirfugl- 
inn,  sem  þar  var  siðast  veiddur  184:4,  og  hefir  ekki  sézt 
síðan. 

Fram  með  B-eykjanesskaga  utanverðum  eru  mörg  sker 
fyrir  Suðurnesjum  og  Garði  að  vestan.  en  engar  eyjar  sem 
teljandi  eru:  norðan  við  skagann  er  lika  eyjalaust  i  Faxa- 
lióa  þangað  til  kemur  að  Innuesjum.  þar  er  röð  af  eyjum 
norður  og  austur  af  Seltjarnarnesi.  Langmerkust  þeirra 
eyja  er  Viðey  út  af  G-rafarvogum.  liálfa  mílu  norður  og 
austur  af  Reykjavík  og  skilur  mjótt  sund  liana  frá  landi. 
Viðey  er  aflöng,  fjórðungur  mílu  á  lengd  og  rúmir  300 
faðmar  á  breidd,^)  hún  skiftist  i  vesturhluta  og  austurhluta, 
sem  er  stærri,  og  er  eiöi  á  milli.  Eyjan  er  hólótt  með 
klappaholtum  og  þó  grasgefin.  Viðey  er  talin  mikil  jörð, 
þar  eru  landkostir  góðir,  heyskapur  nægur,  æðarvarp  og 
eggiatekja.  I  Viðey  var  klaustur  1226 — 1550  og  prent- 
smiðja  1819 — 1844,  þar  bjuggu  margir  höfðingjar  og  merk- 
ismenn  f^^rr  og  síðar.  Vestur  af  Viðey,  beint  fyrir  utan 
Reykjavikurhöfn,  er  Engey,  hún  er  flöt  og  grasivaxin  og 
mjókkar  til  suðurs,  þar  er  æðarvarp  og  útræði.  Pá  er 
Effersey  (eða  Oríirisey)  vestan  megin  við  innsiglinguna 
til  Reykjavikur,  hiin  er  áföst  við  land  með  granda,  sem 
þurr  er  um  fjöru.  A  17.  og  18.  öld  voru  verzlunarhús  á 
Effersey,  unz  þau  voru  flutt  til  Reykjavikur  1780,  kaupstað- 
urinn  hét  þá  Hólmurinn  eða  Hólmskaupstaður.  Par  norður 
af  er  Akurey  og  er  þar  nokkur  fuglatekja.  Austur  af 
Viðey  er  Geldinganes,  milli  Gufuness  og  Leiruvogs,  það 
er  landfast  með  fjöru,  þá  er  Perney,  bygð  ey  þar  fyrir 
norðan,  og  Lundey  vestur  af  henni.  I  mynni  Hvalfjarðar 
er  Andriðsey,  norður  af  Kjalarnesi,  og  i  Leirárvogum  er 
Leirárey,  þar  er  æðarvarp. 

Fram  með  Mýrasýslu  og  út  með  Snæfellsnesi  að  sunnan 
er  fjöldi  af  lágum  eyjum  og  skerjum.  I  m^^nni  Borgar- 
fjarðar    eru    Borgareyjar,    þá    er    Pormóðssker    út    af 

')  Landfræöissaga  III,  bls.  176,  nmgr. 


Myrae^gar.  125 

Alftanesi  ^/3  úr  mílu  iindan  landi.  Svo  er  fjöldi  eyja  og 
hólma  bæði  fyrir  Alftaneshreppi  og  Hraiinhreppi,  og  eru 
margar  þeirra  landfastar  um  fjöru,  þar  er  Knarrarnes, 
Hjörtsey  (Hjörsey),  allstór  ey  vestan  viö  Alftárósa,  og 
Ökutulsey  þaðan  i  norður.  allar  bygðar,  grasgefnar  og 
góðar  jarðir.  Sumar  eyjar  eru  nú  i  eyði,  sem  áður  hafa 
verið  bygðar,  og  mjög  heíir  ströndin  víða  breyzt  af  sævar- 
gangi.  Ennfremur  má  nefna  Kjaransey  i  Hitárósi  og 
Hvaleyjar  út  af  Okrum,  þær  eru  rúma  hálfa  míhi  frá 
landi.  I  Kaldárósi  eru  Jörfaeyjar  og  i  Hausthúsavik  i 
Miklaholtshreppi  er  Haf f jarðarey,  þar  var  til  forna  bær 
og  kirkja,  lá  þangað  allur  Eyjahreppur,  og  í  sókninni  voru 
5  bænhús,  en  á  16.  ökl  fóru  að  koma  þar  landbrot  mikil  af 
sjávargangi,  svo  að  torsótt  var  að  komast  yfir  sundið  í  eyna 
og  var  kirkjan  tekin  af  1563,  en  sókninni  skift  milli  annara 
kirkna,^)  Ut  með  Staðarsveit  eru  sker  á  við  og  dreif,  en 
engar  eyjar  merkilegar. 

Hvergi  á  Íslandi  er  annar  eins  sægur  af  eyjum  einsog 
á  Breiðafirði  og  skipta  þær  mörgum  hundruðum,  það  eru 
alt  klettaeyjar,  en  fæstar  eru  þó  mjög  háar  úr  sjó,  þó  oft 
séu  á  þeim  holt  og  klettaborgir,  hæstir  eru  Dímonarklakkar 
hjá  Hrappsey,  þeir  eru  185  fet  á  hæð.  Margar  af  Breiða- 
fjarðareyjum  eru  bygðar,  en  þó  langt  um  fleiri  óbygðar,  á 
þeim  eru  mikil  hkmnindi  viða  i  æðarvarpi,  eggveri  og 
fuglatekju,  og  viða  eru  slægjur  góðar  og  fjárbeit,  sumstaðar 
útræði  (Höskuklse}^  Bjarnej^jar,  Oddbjarnarsker).  Ej'jar 
þessar  eru  dreifðar  um  allan  innri  hkita  Breiðafjarðar  og 
heyra  undir  þrjár  sýskir,  Snæfellsness-,  Dala-  og  Barða- 
strandarsýskir.  Tveir  stærstu  eyjahóparnir  eru  við  mynni 
Hvammsfjarðar,  þær  eru  kallaðar  Suðureyjar,  og  fyrir 
framan  Barðaströnd  og  fyrir  utan  Gilsfjörð,  þær  kalla  menn 
Vestureyjar.  \)ó  þær  mætti  fremur  kalla  Norðureyjar. 

Vestasta  ey  við  SnæfeUsnes  að  norðan  er  Melrakka- 
ey  á  Grundaríirði,  sem    sjómenn  kalla  Prestsey,  af  þvi  hún 


')  Dipl.    l.slaiul.    I,    l)l.s.    421-422;    III,    82-83,    .S05.      Isafold  XI. 
l)ls.  81. 


126  Eyjar  kringum  Islaud. 

liggur  undir  Seibergs  prestakall,  þar  er  slægjuland  og  æðar- 
varp.  Fram  undan  Helgafellssveit  liggja  margar  eyjar 
bygðar  og  óbygðar.  Af  bj^gðum  eyjum  má  nefna  Hösk- 
uldsey,  sem  er  vestust,  hálfa  aðra  milu  norður  af  mynni 
Kolgrafarfjarðar,  og  Akure^^  i  opi  sama  fjarðar,  þá  Por- 
móðsey,  Saurlátur,  Sellón  og  Elliðaey,  þar  er  viti  og 
ágæt  höfn  þó  lítil  sé.  þaðan  í  landsuður  eru  Fagurey  og 
Bildsey.  Urmull  er  hér  af  skerjum,  hóhnum  og  óbygðum 
smáeyjum,  sem  hggja  undir  ýmsar  jarðir  og  eru  aUmikil  hlunn- 
indi  að  mörgum  þeirra.  Við  innsighnguna  á  Stykkishólmi  er 
Súgandisej^  nafnkunnust.  I  mynni  Hvammsfjarðar  er 
mikill  ej^jabálkur  og  teljast  sumar  til  SnæfeUsnessýslu,  sumar 
til  Dalasýslu.  Til  Skógarstrandar  teljast  þessar  bygðar  eyjar: 
Geitareyjar,  Gvendareyjar  út  af  Alftafirði,  Olafsey 
og  Brokey,  hún  er  langstærst  og  arðsömust  í  tilhti  til 
heyskapar,  grasnytja,  eggja-  og  dúntekju.  Pá  er  Öxney 
þar  fyrir  vestan  og  örmjótt  sund  á  milU,  en  Rif  geröingar 
eru  htlu  norðar.  A  Oxney  að  vestanverðu  er  Eiríksvogur, 
þaðan  sigldi  Eirikur  rauði,  er  hann  fór  at  leita  Grænlands. 
Undir  þessar  hinar  bygðu  eyjar  Hggur  fjöldi  af  óbj^gðum 
smáeyjum  og  hafa  sumar  verið  bygðar  áður,  af  þeim  hafa 
menn  ýmsar  nytjar. 

Annar  eyjabálkur  f^^rir  Hvammsfjarðarmynni  Hggur  í 
útnorður  frá  eyjum  þeim,  sem  siðast  voru  taldar,  og  miUi 
eyjaklasanna  er  Breiðasund,  en  inn  af  því  gengur  Röst 
og  Trska  leið  inn  í  Hvammsfjörð.  Eyjarnar  hggja  út  undan 
Klofningsnesi  til  suðvesturs  og  hin  syðsta  og  merkasta 
þeirra  er  Hrappsej^  sú  ey  er  einna  hálendust  allra  ej'^ja  á 
Breiðafirði,  og  þar  eru  nokkrar  borgir,  sem  sjást  langt  að 
(Akurborg  1-13',  Vitanesborg  121',  Alfhóll  105').  Hrappsey 
er  góð  bújörð,  þar  er  og  fuglatekja  mikil  og  æðarvarp;  þar 
var  prentsmiðja  1773 — 1794.  Norður  af  Hi'appsej-  eru  Kl a kk- 
eyjar  og  þar  eru  Dimonarklakkar  (185'),  tvö  strýtu- 
mynduð  smáfell,  sem  sjást  langt  að.  I  útnorðri  frá  Hrapps- 
ey  er  Arney,  og  Fremri-Langey  og  Efri-Langey 
ganga  þaðan  til  norðausturs  upp  undir  Skarðsströnd.  Kiðey 
liggur    vestur    af   Klakkeyjum,    og  Purkey    landnorður  af 


Breiðafjarðareyjar.  127 

Hrappsey  og  er  hún  mjög  vogskorin.  Ut  af  Skarðströnd  á 
Grilsiirði  liggur  fjöldi  eyja,  þar  eru  Rúfeyjar,  Rauðs- 
eyjar  og  Akureyjar  bygðar.  og  aragrúi  af  óbygðum  smá- 
eyjum. 

Fram  með  allri  norðurströnd  Breiðafjarðar,  innan  úr 
Gilsíirði  og  út  fyrir  Vatnsfjörð,  eru  einlægar  eyjar  og 
sker  bæði  fjær  og  nær  landi,  en  stærstur  er  eyjaklasi  sá, 
sem  liggur  lit  af  Skálanesi  og  Múlanesi,  eru  þær  eyjar 
hreppur  sér,  sem  kallaður  er  Eyjahreppur.  Undir  hinar 
bygðu  eyjar  liggur  sægur  af  smáeyium,  sem  menn  hafa  ýms 
not  af  og  hlunnindi.  Aðaleyjabálkurinn  gengur  frá  land- 
norðri  til  útsuðurs  og  er  S'/^  míla  á  lengd;  eyjarnar  eru 
úr  blágryti  með  borgum  og  ásum  og  íiestar  hæstar  að 
norðan,  því  blágrjtislögin  hallast  hér  suður  einsog  í  fjöll- 
unum  á  meginlandinu  fyrir  norðan  Breiðafjörð;  laugar  og 
hverir  eru  sumstaðar  i  eyjum  þessum,  sumir  i  ílæðarmáli. 
sumir  i  sjó.  Skáleyjar  eru  n^-rztar  af  hinum  bygðu  eyj- 
um.  þá  koma  Hvallátur  að  vestanverðu  og  Sviðnur  að 
austan  i  eyjaklasanum,  en  Svefneyjar  syðst.  Vestur  af 
Svefneyjum  er  Flatey,  2  mík^r  frá  Múlanesi  og  8^/2  milu 
frá  Skarðsströnd,  þar  er  höfn  litil  en  góð.  Arið  1172  var 
sett  klaustur  i  Flatey,  en  það  var  Hutt  þaðan  til  Helga- 
fells  12  árum  síðar.  Hin  nafnfræga  sögubók  Flate^^jarbók 
hefir  tekið  nafn  af  þessari  ey;  1777  var  settur  kaupstaður  í 
Flatey  og  heíir  verið  þar  síðan.  Rúma  milu  norðvestur  frá 
Flatey  er  Hergilsey,  en  Bjarneyjar  nærri  tvær  míhir 
til  suðurs,  liggja  fjarri  liinum  eyjunum  einar  sér;  þar  var  á 
fyrri  tímum  mjög  mikið  útræði^)  og  eins  i  Oddbjarnar- 
skeri,  sem  liggur  rúma  milu  vestur  af  Flatey,  [)angað  fóru 
menn  á  18.  öld  til  róðra  úr  nálægum  sveitum,  og  skerið  var 
alt  hulið  verbúðum.  Suður  af  Bjarneyjum  er  Stagley  og 
uppi  undir  Barðaströnd  Sauðeyjar  og  margar  aðrar  eyjar; 
fjökJi  af  eyjum  liggur  líka  undir  Reykhóla  og  aðrar  jarðir 
i  Barðastrandarsýslu. 


')  Fyrir  stórubólu  (1707)  gengu  i  Bjarneyjum  66  skip  og  bátar  til 
liskjar  (Breiðat)arðarannáll.  Hdrs.  J.  Sig.  39.  Fol.). 


128 


Eyjar  kriugiim  Ísland. 


Fyrir  Vestfjörðum  eru  hvorki  eyjar  né  sker,  sem  teljandi 
séii.  fyrr  en  kemur  noröur  á  Isafjarðardjúp,  þar  eru  fjórar 
eyjar.  Vigur  og  Æðey,  Hrútey  í  mynni  Mjóafjarðar  og  Borg- 
arey.  eru  tvær  liinar  fyrstnefndu  bvgðar  og  er  Æðey  stærst. 
Vigur  liggur  út  af  Hestfiröi,  fjórðung  milu  undan  landi, 
eyjan  er  aflöng  og  lækkar  og  mjókkar  suður.  hún  er  fögur 
og  grasgeíin.  þar  er  fuglver  mikið  og  æðarvarp;  sunnan  til 
á  eynni  er  höfn  i  litlum  vog  við  bæinn.  Æðey  liggur 
nokkuð  innar  eu  Vigur,  upp  við  Snæfjallaströnd,  örstutt  frá 
landi,    lii'm    er    hólótt    og   þrjár  borgir  norðan  á  henni,  'um 


ijr-iiiirev. 


raiðiuna  er  eyjan  lægri  og  syðst  er  þyrping  af  kollóttum 
hólum;  milli  hæðanna  eru  myrabollar  hér  og  hvar;  þar  er 
litil  höfn  en  allörugg,  þvi  tveir  hólmar  liggja  fyrir  framan; 
fyrir  botni  víkurinnar  er  bærinn.  í*ar  er  æðarvarp  mjög 
mikið.  Hólmi  lítill  er  i  sundinu  milli  lands  og  eyjar  og 
undir  Æðey  heyra  töluverðar  slægjur  á  Snæfjallaströnd. 
Borgarey  liggur  undir  Vatnsfjörð,  þar  eru  hagar  góðir  og 
æðarvarp.  Fram  með  Hornströndum  og  Strandasj'slu  eru 
hér  og  hvar  stapar  og  drangar,  sker  mörg  og  nokkrir 
hólmar,    en    engar   bygðar  eyjar.     Út  af  Dröngum  á  Horn- 


Draugey.  129 

ströndum  og  við  Evjar  á  Bölum.  norður  af  Bjarnarfirði.  eru 
varphólmar,  og  í  Trékyllisvík  erArnesey.  í  mjnni  Stein- 
grímsfjarðar  er  Grímse}^  sæbrött  ey,  sem  áður  var  bygð, 
og  he^-rði  unclir  Skálholtskirkju,  en  var  seld  1790.  Ut  af 
Broddanesi  eru  hólmar,  og  í  Hrútafirði  vestanvert  liggja 
Bæjareyjar  og  Kolbeinseyjar,  en  Hrútey  í  miöjum 
firði,  i  þeim  er  haglendi  og  æðarvarp. 

A  Húnaflóa  eru  víða  sker  fram  með  ströndu.  en  engir 
hólmar  eða  eyjar,  sem  teljandi  eru,  A  Skagafirði  eru  tvær 
eyjar  nafnkunnastar,  Drarigey  og  Málmey.  Drangej'  ligg- 
ur  á  miðjum  Skagaíirði,  hérumbil  hálfa  aðra  mílu  frá  hverju 
landi,  hún  tekur  nafn  af  háum  og  mjóum  drang  tyrir  sunn- 
an  hana,  sem  heitir  Kerling.  Drangey  er  öll  úr  móbergi, 
girt  þverhnýptum,  100  faðma  háum  hömrum  á  alla  vegu 
og  fær  enginn  komist  upp  nema  á  einum  stað,  og  þó  með 
allmikilli  fyrirhöfn.  Eyjan  er  að  mestu  flöt  að  ofan  og 
grasivaxin,  en  djúp  skora  er  þó  niður  í  hana.  sem  sést  á 
innsiglingu  að  norðan.  Drangey  er  talin  200  faðma  löng 
en  50  faðmar  á  breidd,  þar  sem  hún  er  breiðust  að  norðan, 
en  mjókkar  suður.  I  hömrunum  er  bjargfuglsveiði  mikil 
og  eggjatekja,  og  fugl  er  h'ka  veiddnr  á  flekum  á  sjónum 
kringum  eyna;  uppi  á  Drangey  er  kjarngott  graslendi,  og 
gengur  fé  þar  sjálfala  vetur  og  sumar.  Par  var  Grrettir, 
sem  kunnugt  er.  Málmey  er  löng  og  mjó,  hálf  mila  á 
lengd  og  liggur  norður  af  I^órðarhöfða  hálfa  mílu  frá  landi, 
hún  er  bygð,-klettótt  og  sæbrött.  A  norðurenda  e^'jarinnar 
er  hvöss  hyrna,  en  klettahniiður  á  suðurenda,  öll  er  eyjan 
há  úr  sjó.  Lundey  er  litill  grasivaxinn  hólmi,  sem  liggur 
iim  undir  fjarðarbotni,  austanmegin  við  Hegranesið,  þá  má 
ennfremur  nefna  Ingveldarstaðahólma  að  vestanverðu, 
við  Rej'kjaströnd,  og  Elínarhólma  að  austanverðu,  viö 
Kolkuós.  I  mynni  Eyjafjarðar  er  Hrólfssker,  en  innar 
Hrisey  út  af  Svarfaðardal,  í  miðjum  firði,  2^1  milu  fyrir  inn- 
an  fjaröaropið.  Hrísey  er  tæp  míla  á  lengd  og  fjórðungur 
milu  á  breidd  að  sunnan,  en  mjókkar  norður;  -hún  er  sæ- 
brött   nema   að   suövestan,  þar  er  ströndin  lág  og  sendin;  í 

9 


130 


Ej^jar  kringum  ísland. 


Hrisey    eru  tveir   bæir,  þar  er  ílskiúthald  og  sildarveiði.     í 
mynni  Hörgár  og  Fnjóskár  eru  varphólmar. 

Hin  stærsta  og  merkasta  ey  við  Norðurland  er  Grims- 


^^           ^^t^ÆafsúJbLLstít/tC' 

^       \                     fy  JámA 

''m'^ 

\         ^^jíLmuuuuLajc 

Ba.sa,vit        1  ~3^ÍriAáL^^^ 

Múh                 i  <^                     ^ 
\     Basar  -   -     '. 

Gjö^rar     |      '' V'vr ,_ 

'S^fe^    Sra/V 

J     ^  JfrL-SajuiviX 

'\^'^^Iil<ltjor\ 

ífe.b  rv  -  SajiS^  '^^^^'^'"^*^^,. 

W:                       \ 

^>   0  Eyhar 

■>ei/ijsca.iu',^^    ;:      ^              « 

.  BHiarstofx, 

'i                      ^ti/" 

^^„  SvtULCujátbar      ÍT 

\/..^„  v4 

rrtjiÍBÍfc 

\jraix,;it         'A 

66'J3'  N  Br    18' OV  Lyi  fra  Grcfnmich.                               ^ 

1  1  1  1   1                              1                              1                        " 

'GreJVÍnik 
Cjoyrar 

\n^jar 

2000                SOO               0                                      l 

zooo  J/cn^ 

20.  mynd.     Grímsey. 

ey^),    hún    telst    undir  E^'^jafjarðarsýslu   og  liggur   5^/2  milu 
frá  landi,  frá  Gjögurtá  við  Eyiafjörð,   norður  i  Íshafi  undir 


^)  Um  Grímsey  hefi  eg  ritað  allítarlega  í  »Geograíisk  Tidsskrift« 
16.  bindi,  4»  1902,  bls.  204-210. 


Grímsey.     Kolbeiiisey.  131 

heimsskaufcsbaugi;  eyjan  er  ^/3  mílu  á  lengd  frá  norðri  til 
suðurs,  en  900  faömar  á  breidd  þar  sem  hún  er  breiðust. 
Að  austanverðu  era  þverhnýpt  björg  með  sjó  2 — 300  feta 
há,  en  eyjan  hallast  fcil  vesturs  og  þeim  megin  eru  lágir 
klettar  með  sfcröndu  (30 — 50  feta  háir);  eyjan  er  öll  úr  blá- 
grýti  og  sumstaðar  er  stuðlaberg  í  hömrunum.  Grimsey  er 
breiðust  um  miðjuna  en  mjókkar  fcil  beggja  enda,  einkum 
til  norðurs,  yzti  tanginn  heitir  Eyjarfótur  eða  Fóturinn,  þaðan 
gengur  stutt  rif  til  norðurs ;  suðurendinn  er  breiðari  og  sker 
fyrir  utan,  sem  heita  Flesjar.  A  austurströndu  eru  eintóm 
fuglabjörg  og  engar  vikur  að  ráði,  en  fáein  sker  og  stapar 
fyrir  utan.  Ymsir  partar  bjargsins  taka  nafn  af  bæjunum 
og  nokkrar  skorur  hafa  sérstök  uöfn  (t.  d.  Handfestargjá, 
Almannagjá  og  Kaldagiá),  hnúskum  á  bjargröndinni  hefir 
lika  verið  nafn  gefið.  þar  eru  Hamrahólar,  Vænghóll,  Hand- 
festarhóll  Í344').  Stóribratti  o.  íi.  Milli  bjargsins  og  hjgb- 
arinnar  er  lægð  og  í  henni  smátjarnir  syðst,  Hólatjörn  er 
þeirra  helzt.  Norðvestan  i  eyna  gengur  Básavik  og  að 
suðvestan  Sandvík.  þar  er  bezfc  lending;  skip  leggjasfc  fj^rir 
Sandvik  og  Grenivik,  en  sjór  er  þar  oftast  allmikill  og 
ylgja.  Bæirnir  liggja  allir  að  vestanverðu,  þeir  eru  10  að 
tölu.  en  hafa  til  forna  verið  fleiri;  Miðgarður  (102')  er 
prestssetrið  i  miðri  bygðinni  að  sunnanverðu.  Grimsey- 
ingar  lifa  á  fuglaveiðum  og  fiskiveiðum.  Jurtagróður  er 
kyrkingslegur  og  heyskapur  litill,  svo  landbúnaðurinn  er 
ekki  mikill,  örfáir  stórgripir  og  fáeinar  kindur.^) 

Hérumbil  10  mihir  norð-norðvestar  frá  Grimsey,  14-mihir 
norður  af  Sigkmesi,  stendur  einstök  klettaey,  sem  heitir 
Kolbeinsey  (Mevenklint),  upp  úr  reginhafi  með  fáeinum 
skerjum  i  nánd,  örskamt  fyrir  norðan  og  austan  eyna  hafa 
menn  fundið  120  faðma  dýpi,  svo  hún  hlýtur  að  vera  brötfc 
neðansævar.  Kolbeinsey  er  50  feta  hár  blágrýtisklettur  og 
hvit  af  fugladrit  og  sést  þessvegna  langt  að,  likist  í  fjarska 
skipi    á    siglingu,    sé  hún    séð   úr  vissri  átt;  hún  kvað  vera 


M  1902   voru    í  Grímsey    2  kýr    og    einu    kálí'ur,    2  hestar    og  294 
kindur.     (Trímseyingar  voru  1901,  83  að  tölu. 

9* 


132  Ej^Jí'-i'  kriiigum  íslaud. 

400  faöma  luiig  og  60  faðma  breið.  Kolbeinseviar  er  getið 
i  Landnámu,  þar  er  sagt  að  »clægrsigling  sé  til  óbygða  á 
Grænlandi  iir  Kolbeinsey  norður.«  Svarfdæla  getur  um 
uppruna  eyjarnafnsins.  ^)  Kolbeinn  landnámsmaður  bar 
minni  hlut  í  deilum  við  Una,  varð  hann  þá  svo  reiður.  »at 
hann  stökk  á  skip  ok  sigldi  í  haf.  ok  braut  skipit  við 
klett  þann,  er  liggr  i  útnorðr  undan  Grímsey,  ok  týndist 
Kolbeinn  þar.  ok  er  eyin  við  hann  kend  ok  köHuð  Kol- 
beinsey.«  Arið  1580  sendi  Guðbrandur  biskup  þá  Hvann- 
dalabræður  til  þess  að  leita  að  Kolbeinsey,  fundu  þeir  hana 
og  fóru  þangað  tvær  ferðir,  þótti  ferð  þeirra  liin  mesta 
frægðarför  og  var  ortur  bragur  um.^)  A  19.  öld  komu  ís- 
lenzk  hákarlaskip  oft  til  Kolbeinseyjar,  og  heíir  eyjan  oftast 
verið  þakin  af  fugli  og  sel,  er  menn  hafa  lent  þar. 

Vestan  við  mynni  Skjálfandaílóa  er  Flatey,  tæpa  hálfa 
miki  frá  landi  út  af  Flateyjardal.  og  heitir  Flateyjarsund  milli 
lands  og  eyjar.  Flatey  er  allstór  og  flatvaxin,  hún  er  úr 
blágrj'ti  einsog  næstu  fjöll  á  landi.  I  Flatey  eru  landgæði 
litil  og  mikið  vetrarriki.  íbúarnir  lifa  því  mest  á  sjávarút- 
vegi,  enda  er  þar  afiapláss  gott,  en  gæftir  oft  misjafnar; 
þar  eru  5  eða  6  býli  og  kirkja  heíir  verið  þar  til  skamms 
tíma.  Frá  ejmni  ganga  tvö  rif  til  lands,  og  brýtur  stundum 
á  þeim  i  sævargangi,  milli  þeirra  er  gott  skipalægi  i  norð- 
anátt.  I  Flatej'  hafa  komið  harðir  jarðskjálftar,  einkum 
þó  1260  og  1755,  þá  féllu  allir  bæir  i  eynni.  I  Skjálfanda 
austan  til,  stutt  fyrir  norðan  Húsavik,  er  Lundey,  út  af 
Héðinshöfða,  hún  er  sæbrött  mjög  en  íiöt  að  ofan,  þar  er 
eggver  nokkuð,  lundaveiói  og  grasnytjar.  Hálfa  aðra  milu 
norður  af  Tjörnesi  eru  Mánáreyjar,  þær  eru  úr  móbergi, 
grasigrónar  að  ofan  og  sæbrattar.  Eyjarnar  eru  tvær,  Háey 
nær  landi  og  Lágey  utar,  og  er  skamt  á  milli  þeirra.  Gegn- 
um  Háey,  sem  er  minni,  en  hærri,  er  hátt  port  eða  gat;  i 
eyjunum  er  töluvert  af  bjargfugli.  Nokkrum  sinnum  þ^'kj- 
ast    menn    hafa    orðið    varir  við   eldgos  á  mararbotni  nærri 


')  Landnáma  útg.  1843,  bls.  26.     .Svarfdæla  útg.  1883,  bls.  64. 
'■')  Landfiæöissaga  I,  bls.  215—217. 


Lanclslae;.  133 


Mánárej^ium.  A  Axaríirði  og  í'istilfirði  eru  engar  eyjar 
teljandi,  en  á  Melrakkasléttu  era  viða  smáir  varphólmar  í 
lónum  og  vikum  örskamt  frá  landi. 


IV.    Landslag. 

1.    Almenn  fjallalög"un.    Blágpýtisfjöll  og  móbergsfjöll. 

Pegar  íslancl  er  skoðað  i  heild  sinni,  sést  það  fijótt.  að 
landið  er  hálendi  myndað  af  gosgrjóti.  Par  sem  ströndin 
er  sæbrött,  snúa  þvi  nær  alstaðar  blágrýtisfjöll  út  að  sjó,  en 
miðbik  landsins  er  úr  móbergi  og  þussabergi.  og  þar  eru 
viða  lágar  strendur.  Láglendin  eru  fá  og  smá  og  hverfa  í 
samanburði  við  hálendið,  þau  hafa  öll  einhverntima  verið 
i  sjó  og  bera  þess  margar  menjar.  Grundvöllur  landsins 
alls  er  blágrýti,  en  ofan  á  blágrytishellunni,  sem  hefir  sígið 
og  brotnað  -um  miðjuna,  liggur  móbergið  i  breiðu  belti 
•yfir  landið  þvert.  Aðalhálendið  er  víðast  milli  1800  og 
3000  fet  á  hæð,  en  upp  af  þvi  rísa  aftur  breiðar  bungur 
4 — 6000  feta  háar,  og  eru  þær  flestar  jöklum  huldar.  Allar 
þessar  bungur  eru  samsettar  af  móbergi,  þussabergi  og  grá- 
grýti,  en  blágrýti  er  hvergi  i  þeim  að  neinum  mun. 

Islenzkar  bergtegundir  eru  flestar  dökkar  og  því  hafa 
fjöllin  oftast  tlimman  lit,  þó  loft  og  tibrá  oft  bregði  á  þau 
bláum  blæ  í  fjarska.  en  fannir  og  jöklar.  gil  og  fossar 
hjálpast  að  til  þess  að  gera  fjallasynina  bjarta  og  tilkomu- 
mikla.  A  móbergsfjöllum  er  liturinn  þó  tilsýndar  oftast 
nokkuð  annar  en  á  blágrytisfjöllum,  þau  eru  Ijósleitari.  mú- 
leit,  stundum  rauðleit  eða  gulleit,  einkum  þegar  hveragufur 
hafa  ummyndað  grjótið.  Bergtegund  sú,  er  líparít  heitir,  og 
steinar  þeir,  sem  henni  eru  samfara,  er  mjög  Ijós  á  lit,  gul. 
rauð  eða  hvít,  og  stundum  með  mislitum  skellum  og  rákum. 
Tindar  og  skriður  úr  lipariti  stinga  því  mjög  af  við  hin 
dökku    blágrytisfiöll,    svo    það    er   oft  tilsýndar  sem  stöðugir 


134  Landslag. 

sólskinsblettir  væri  þar  í  fjöllunum.  Sumstaðar  snria  líparit- 
hliðar  út  að  sjó  t.  d,  i  Dalatanga  og  Barðsnesi  á  Austur- 
landi,  Og  hafa  þær  mjög  einkennilegt  útlit,  þar  sjást  svartar 
og  grænar  rákir  af  blágrýti  og  biksteini  á  Ijósum  grunni 
og  sumstaðar  eru  lög  af  vikri  og  hrafntinnu  innan  um. 
Mest  er  af  Ijósum  liparitfjöUum  á  svæðinu  milli  Héraðsílóa 
og  Loðmundarfiarðar,  og  svo  eru  Torfajökull  og  Kerlingar- 
fjöll  mestmegnis  úr  þessari  sömu  bergtegund,  sem  aðeins 
tekur  yíir  mjög  litið  svæði  af  öllu  flatarmáli  Islands  (varla 
meir  en  0,8^0) . 

A  Austurlandi,  Vestfjörðum  og  Norðurlandi  ganga  brött 
blágr  j' tisf  j  öll  þvi  nær  alstaðar  að  sjó  fram,  þau  eru  á 
margan  hátt  sundurskorin  af  dölum  og  fjörðum,  sem  oftast 
ganga  beint  inn  i  landið.  og  oft  eru  fjallaálmurnar  aðeins 
mjög  mjóir  hr^'ggir  og  eggjar.  Við  nánari  athugun  sést 
þó  íijótt,  að  fjöllin  upprunalega  hafa  verið  samanhangandi 
blágrýtishálendi,  en  hafa  siðar  skorist  i  sundur,  hinir  sömu 
blágrýtisstrengir  taka  sig  upp  á  jafnri  hæð  beggja  megin 
við  dali  og  firði,  og  eins  móbergslög,  rauð  gjall-lög  og  surt- 
arbrandslög  milli  blágrytisstallanna.  Oft  liggja  blágrytis- 
gangar  einsog  veggir  niður  hliðarnar  og  teygja  sig  einsog 
brýr  út  í  firðina  beggja  megin:  stundum  má  greina  þessar 
bergbríkur  því  nær  óslitnar  þvers  yíir  marga  dali  og  íirði,  og 
sýna  þær,  að  íirðirnir  hafa  holast  niður  i  fjöllin  löngu  eftir 
að  hálendið  sjálft  var  myndað.  Blágrytishálendið  heíir  upp- 
runalega  verið  íiatt  að  ofan,  en  heíir  siðan  limast  sundur 
af  ágangi  vatns  og  jökla  og  hefir  sú  ummyndun  eðlilega 
orðið  á  svo  afarlöngum  tima,  að  vér  varla  getum  gert  oss 
grein  fyrir  slíkri  timalengd.  Jarðlögin  Hggja  alstaðar  flöt 
eða  litið  hallandi  inn  á  við,  hvergi  sjást  verulegar  bugður 
eða  fellingar.  A  Islandi  eru  ekki  til  neinir  fjallgarðar  i 
orðsins  eiginlegu  merkingu.  hér  á  landi  sjást  hvergi  stór- 
gerðar  jarðlagafellingar.  einsog  þær  sem  viða  annarstaðar  á 
jörðu  hafa  myndað  hina  löngu  fjallgarða  einsog  t.  d.  Alpa- 
fiöll,  Andesfjöll  og  mörg  fleiri. 

Frá  sjó  eru  blágrytishliðarnar  oftast  likar  svörtum  veggj- 
um   hlöðnum  úr   ótal   strengjum.     f  etta  sést  bezt  á  núpum 


Blágrýtisfjöll.  135 

og  höfðuni,  sem  teygja  sig  út  á  milli  fjarðanna  og  ganga 
þverhnýptir  í  sjó  fram,  hver  strengur  er  blágrýtislag  eða 
stalhir,  eklgamlar  hraunmynclanir,  sem  sjórinn  heíir  brotið 
framan  af.  Blágrýtisfiönin  sýnast  oft  brattari  en  þau  eru  í 
raun  og  veru,  og  Htið  ber  á  stölhmum,  nema  þegar  snjóað 
hefir  nýlega,  þá  liggja  skafiar  ofan  á  hverjum  stalh  og  sýna 
lagskiftinguna  glögglega;  stundum  er  dáhtill  gróður  á  stöll- 
unum,  mosaþembur  og  kaklavermsHsdý.  BlágrýtisfjöUin 
verða  því  brattari  sem  nær  dregur  brúnum  og  ofan  til 
eru   stundum   nærri  þverlmýptir   hamrar,  þar  eru    stallarnir 


21.  mynd.     Blágrvtis('jall.    Tsafjörðnr.    Hvilftiu  sést  hálf  hægra  megin. 

örmjóir.  1 — 2  fet  eða  jafnvel  mjórri,  en  breikka  þegar  neðar 
dregur  og  verða  neðst  að  breiðum  hjöUum,  er  taka  sig  upp 
^öggja  megin  og  hringinn  í  kringum  dalina.  Hjallar  þessir 
eru  að  ofan  flatir,  eða  með  hthim  hamrahnúskum,  og  hallast 
oftast  inn  að  landinu,  en  í  dældunum  eru  mýrar  og  dý;  ár 
og  lækir  fossa  i  liáum  bunum  stall  af  stalH,  og  þar  sem 
hæðin  er  tíihiverð  yfir  sjó,  Hggja  vanalega,  þegar  hart  er  i 
ári,  langar  skaflaraðir  fram  á  sumar  i  hjaUakverkunum. 
FjíilHn  eru  oft  brattari  undan  s(')hi;  mót  sóhi  eru  verkanir 
vatnsrensHsins  meiri,  þýðan  varir  þar  lengur  og  hreyfingar 
vatnsins    eru    stórgerðari,    svo    fjölHn    mohia    fijcjtar    þeim 


136  Landslag. 

megin.  Sólarmegin  er  halli  blágrýtishlíða  á  Vesturlandi  og 
Austfjörðara  oftast  20 — 25°  að  meðaltali,  en  undan  sóki  30 
— 35'\  Sum  blágrýtisfjöll  eru  þó  brattari,  45 — 50",  og  sýn- 
ast  þá  vera  nærri  þverhnýpt. 

Blágrýtishellan  íslenzka  hefir,  eins  og  fyrr  gátum  vér, 
öll  nagast  í  sundur  á  röndunum,  vatnsæðarnar  hafa  skorist 
niður  og  myndað  dali  á  löngum  tima.  Vatnsrásirnar  hafa 
|ió  verið  mismunandi  þéttar  og  álmurnar  miUi  dalanna  eru 
misbreiðar.  A  Vestfjörðum  og  Norðurlandi  má  frá  sjó  og 
bygðum  viðast  glögglega  sjá  hið  upprunalega  hálendi:  fjalla- 
brúnirnar  eru  jafnháar  og  viða  flatar  að  ofan,  og  þar  sem 
tindar  eru,  eru  þeir  i  röðum  og  ílestir  jafnháir.  Pegar  upp 
á  hálendið  kemur,  ber  sumstaðar  ekki  á  dökmum,  sjónin 
svifur  hindrunarlaust  yíir  íiatvaxin  öræíi,  þó  djúpir  dalir  og 
íirðir  séu  á  milli.  Pegar  hinar  einstöku  fjalla-álmur  milli 
dalanna  eru  skoðaðar  nánar,  sést  þó  vel,  hve  ákaflega  þær 
geta  verið  sundurtættar  af  giljum  og  gliúfrum  með  hvöss- 
um  eggjum  á  milli,  sem  stundum  eru  svo  mjóar,  að  klofa 
má  yfir.  Stundum  hafa  eggjarnar  umskapast  í  raðir  af 
hvössum  tindum,  sem  oft  standa  i  svigam  kringum  djúpa 
giljabotna,  þó  sjást  blágrýtisstrengirnir  láréttir  tind  af  tindi, 
og  sýna  þeir,  að  samanhangandi  fjöll  hafa  meitlast  sundur 
af  ágangi  vatnsins  og  umbreyzt  á  þenna  hátt.  Oft  liggja 
blágrýtisgangar  upp  í  gegnum  slika  tinda  og  fjallahjrnur 
og  halda  þeim  saman,  vatnsrenslið  á  örðugra  með  að  vinna 
á  gangana,  af  því  öðruvísi  liggur  i  þeim,  heldur  en  i  blá- 
grýtislögunum,  þeir  klofna  lárétt,  en  blágrytisstrengirnir  upp 
og  niður,  vatn  á  þá  hægra  með  að  komast  inn  i  brestina. 
A  Austfjörðum  eru  fjöllin  víðast  hærri  og  meir  sundurskorin 
heldur  en  á  Vesturlandi,  þar  eru  því  tindaraðir  miklu  algeng- 
ari  og  dalalögunin  er  lika  nokkuð  önnur.  Fyrir  vestan  er  efri 
hluti  fjallsins  brattur,  en  giljadrúldur  og  grjótskriður  byrja 
i  miðjum  hlíðum;  á  Austfjörðum  eru  hliðarnar  íbjúgari.  A 
Vestfjörðum  hallast  dalirnir  oftast  smátt  og  smátt  upp  að 
dalbotni,  sem  girður  er  háum  hömrum,  en  á  Austfjörðum  er 
algengara  að  i  dölunum  eru  breiðir  blágrýtishjallar,  þrep 
af    þrepi    upp  undir    botn.     Uppi  á  flatneskjunum,  þar  sem 


Móbergsfjöll.  137 

lausagrjótið  eigi  getur  borist  frá  eða  hruniö,  er  bergið  oft- 
ast  þakið  lausum  steinum,  sem  losnað  hafa  úr  blágrýtinu  af 
afli  frostsins,  og  hafa  hinir  einstöku  steinar  klofnað  eftir  eðli 
gijótsins  og  klofuunarflötum  i  hornótta  búta,  heUur  eða 
kólfagrjót.  Hið  gráleita  blágryti.  sem  mjög  viða  er  ofan  til 
i  fjöllum.  klofnar  viðast  i  heUur. 

Móbergsfjöll  hafa  vanalega  annað  iitlit  en  bhígrytis- 
fjöll,  takmarkahnur  þeirra  eru  aðrar.  A  blágrytisfjöUum 
eru  oftast  flatar  og  sléttar  brúnir,  eða  þá  jafnháir  tindar 
með  reghilegum  skörÖum  og  giljum,  en  i  þeim  landshhitum. 
þar  sem  móberg  og  þussaberg  eru  aðalbergtegundir,  er  yflr- 
borð  fjallanna  oftast  bunguvaxið  eða  öldumvndað,  þó  út  af 


22.  iiiyiid      Múberiísfjrill  hjá  Kolviðarhól. 

þvi  geti  þó  brugðiö :  daUrnir  era  þar  vanalega  fáir  og  flat- 
vaxnir,  eða  þá  óreghilegar  lægðir  hér  og  hvar  innan  um 
hæðahryggi  og  hálsa  Stundum  eru  i  mobergshéruðum 
reghileg  fell  með  bröttum  hlíðum  og  flöt  að  ofan,  en  þá 
Hggur  vanalega  grágrýti  eða  bhígrýti  ofan  á  og  kemur 
fram  i  hömrum  við  brúnirnar.  Stundum  hafa  móbergs- 
hryggir  skorist  sundur  í  ótal  misháa  tinda  og  nybbur,  sem 
standa  í  þétt  settum  röðum,  svo  er  t.  d.  Kverklmúkarani. 
Skæhngar  og  Uxatindar,  Tindaskagi  og  Kálfstindar  og  fleiri 
fjöll.  Móbergið  er  oft  svo  laust  í  sér,  að  regnvatnið  sígur 
i  gegn  og  kemur  fram  í  uj^psprettum  annarstaðar,  svo  er 
t.  d.  viða    i    hinum    yngri    móbergsfjönum    á    hálendinu,    á 


138  Landslag. 

sumrum  sést  á  stórum  svæðum  hvergi  lækur  eöa  vatns- 
pollur;  mikill  liluti  af  Reykjanesskaga  er  vatnslaus  af  hin- 
um  sömu  orsökum  I  móbergsfjöllum  þessum  eru  þó  víða 
djvip  gil  og  gljúfur  vatnslaus  með  stórum  vatnsbörðum  hnull- 
ungum.  Pessar  vatnsrásir  fyllast  af  ólgandi  elfum  á  vorin 
í  lej^singum  eða  þegar  þýðviðri  ganga  á  vetrum,  og  eru  þá 
alveg  ófærar  meÖ  köflum.  Hvassviöri  og  sandrok  hefir 
mikil  áhrif  á  yíirborð  móbergsfjalla  og  alt  útlitþeirra;  rok- 
viðrin  þeyta  möl  og  sandi  gegnum  skörð  og  dali  og  þj^rla 
smágrjóti  kringum  tinda  og  núpa,  sverfa  fjöllin  á  löngum 
tima.  svo  þau  eyðast  og  etast  sundur.  Ofsaveður  á  öræfum 
þeyta  möl  og  grjóti  eftir  íiatneskjunum,  og  bera  hörðustu 
blágrýtisbjörg  og  grágrýtishellur  þess  mörg  merki,  hvað  þá 
heldur  hin  mjúkari  móbergsfjöll ;  harða  grjótið  er  skafið  og 
fægt  að  ofan,  bókigrafiÖ  af  sandroki  og  með  gljáandi  skán: 
móbergsfjöllin  eru  einsog  sundurtættar  rústir  og  hraunmol- 
arnir  í  þussaberginu  standa  út  úr,  af  þvi  hið  lina  móberg 
milli  þeirra  er  etið  burt;  stundum  standa  blágrýtisnybbur 
upp  úr  móbergshryggjunum,  af  því  þær  eru  harðari  Yfir- 
borð  móbergsfjalla  er  oftast  þakið  eggjagrjóti,  hraunmohim, 
sem  hafa  losnaö  úr  berginu.  er  tengiefnið  eyddist  af  áhrif- 
um  vatns  og  vinda,  hið  fasta  berg  sést  þá  aðeins  i  giljura 
og  i  hryggjum,  hnúkum  og  oddum.  er  upp  standa  gegnum 
lausagrjótið.  Mótstöðuafl  móbergsins  gegn  ytri  áhrifum  er 
þó  mjög  mismunandi  eftir  hörku  bergsins,  hin  yngstu  mó- 
bergsfjöll  eru  vanalega  lausust  í  sér,  hin  elztu  hörðust.  Oft 
getur  verið  mjög  örðugt  að  ganga  brött  móbergsfjöll,  af  þvi 
þar  er  mikil  lausaskriða  ofan  á,  en  hart  berg  undir,  með 
eggjagrjóti  og  nybbum  upp  úr.  Hið  smágjörva  dust,  sem 
leysist  úr  móberginu,  berst  með  vindi  niður  i  dali  og  lág- 
lendi  og  stundum  i  fjarlæg  héruð,  og  myndast  úr  þvi  smátt 
og  smátt  móhelhilög,  sem  viða  eru  mjög  þykk  i  dölum  og 
á  láglendum  þeim,  sem  næst  eru  iniðlands-öræfunum.  Hið 
harðara  móberg  er  líka  ummyndað  á  ýmsan  hátt,  af  áhrif- 
um  vatns  og  lofts,  þar  sem  rakinn  kemst  niöur  i  sprungur, 
breytist  bergið  og  fær  annan  lit,  sumstaöar  fyllast  sprung- 
urnar  af  ýmsum  steinefnum   (geislasteinum,  kalki);    stundum 


Hellar.  139 

verða  þar  harðari  rákir,  sem  sprimguriiar  voru.  og  standa 
þær  fram  á  yíirborði,  þegar  bergið  eyðist,  eins  og  neta- 
möskvar.  Uppi  á  móbergsfiöllum  er  móbergið  stundum  ein- 
kennilega  sunduretið  með  ótal  bollum  og  skálum.  þannig 
t.  d.  á  Helgafelli  og  Trölladyngju  á  Reykjanesi,  i  fjöllum 
við  tórisvatn  og  viðar. 

I  móbergi  og  móliellu  eru  oft  hellar  stórir  og  smáir 
og  er  örðugt  að  gera  sér  grein  f yrir,  hvernig  þeir  eru  mynd- 
aðir.  enda  hafa  fáir  þeirra  verið  rannsakaðir;  ílestir  munu 
tilorðnir  af  vatnsrensh.  en  aðrh  ef  til  vill  á  annan  hátt; 
sumstaðar  hafa  hellar  auðsjáanlega  verið  iiolaðir  af  mönn- 
um  í  móberg  og  móhellu,  sumstaðar  eru  stórir  hellar  bak 
við  fossa.^)  Víða  hafa  hellar  myndast  af  ágangi  sævar  við 
fjöruborð  bæði  í  blágrýtis- og  móbergsstrendur;  sumir  þessir 
hellar  eru  nú  uppi  í  landi  langt  frá  sjó  og  liafa  myndast 
þegar  sævarborð  var  miklu  hærra  og  öll  undirlendi  i  sjó, 
sHkir  hellar  eru  algengastir  á  Suðurlandi,  i  Olfusi.  undir 
E^'jafjöUum  og  víðar.  Pessir  brimsorfnu  hellar  eru  allir  á 
svipaðri  hæð  yíir  sjó,  oftast  á  150 — 250  feta  hæð  yíir  iiæð- 
armáli;  en  i  móbergshéruðum  eru  líka  mjög  viða  aðrir 
hellar  hátt  og  hígt,  án  þess  nokkur  regla  virðist  vera  á 
niðurröðun  þeirra.  Eg  skal  hér  aðeins  nefna  fáeina,  sem 
liggja  hátt  yíir  sjó:  Landmannahellir  norðaustur  af  Heklu 
er  1944  fet  ytir  sjó,  hann  er  12  álnir  á  breidd  og  21  á  lengd 
inn  í  nvrðri  afhellir  og  5^/-'  alin  á  hæð  þar  sem  hæst  er, 
Krákuhellir  við  Bláfjall  suður  af  Mývatni  er  hérumbil  1100 
fet  ytir  sjó,  Laugarvatnshellir  724  fet.  Fjárhellir  og  Söng- 
hellir  við  Hitardal  583  fet,  Sönghellir  hjá  Stapa  816  fet  yíir 
sjó  o  s.  frv.  Margir  hinir  stærstu  hellar  á  Islandi  eru  í 
hraunum.  þeir  eru  annars  eðlis  og  mun  þeirra  siðar  getið. 


')  Brvnjúlfur  Jónsson  frá  Minna-Núpi  hefir  lýst  mörgum  hellum 
i  Kangárvallasýslu  í  Árbók  Fonileifafélagsins  1900,  bls.  5—7;  1902, 
bls.  24—29;  1905.  bls.  52-55. 


14  Ylirborðsmyudanir. 

2.    Yfirborðsmyndanip. 

Yfirborð  og  lögun  landa,  landslagið  og  jarðvegurinn  er 
árangur  af  löngum  áhrifum  þeirra  aíia,  er  vinna  að  jarðar- 
smiðinni.  Tvö  eru  þessi  aðalöíl,  er  öllum  breytingum  ráða. 
sólin  að  utan,  jarðhitinn  að  innan.  Fjöllin  leysast  smátt  og 
smátt  sundur  og  misjöfnur  jarðskorpunnar  eyðast  af  sólar- 
hita  og  áhrifura  lofts  og  lagar,  en  eldkraftarnir  að  innan 
byggja  upp  að  nvju.  Hitabreytingar  á  nótt  og  degi,  á 
sumrum  og  vetrum.  sprengja  og  mylja  ^^firborð  klettanna, 
vindurinn  og  regnið  færa  dustið  burt,  ár  og  lækir  bera 
sand  og  möl  niður  á  láglendi  og  til  sævar  og  grafa  sér 
djiipa  farvegi,  sem  með  tímanum  verða  að  stórum  dölum; 
skriðjöklar  mylja  grjót,  bera  það  burt  og  fægja  og  skafa 
kletta  þá,  sem  þeir  ganga  3'fir;  brim,  öldur  og  straumar 
ganga  á  ströndu  og  færa  lausagrjótið  iir  stað.  Pannig  eyð- 
ast  löndin  i  sífellu  og  berast  út  i  sjó,  mundu  öll  fjöll  á  end- 
anum  nagast  sundur  niður  að  rótum  og  allar  misjöfnur  land- 
anna  liverfa,  ef  önnur  öíl  ekki  spyrntu  móti.  l'ó  það  sé 
aðeins  örþunn  skán  af  yfirborði  landa,  sem  árlega  berst  út 
i  sjí^inn,  þá  sýnir  jarðarsagan,  að  stór  lönd  og  háir  fjall- 
garðar  hafa  hvað  eftir  annað  eyðst  og  horíið  á  þenna  hátt. 
Allar  þessar  breytingar  standa  i  nánu  sambandi  við  áhrif 
sólarinnar  á  jörðina. 

Hitt  aiiið,  sem  mestu  ræður  um  sköpulag  landa,  kemur 
innan  að  úr  jörðunni  sjálfri.  Jörðin  er  smátt  og  smátt  að 
ktjlna  og  dragast  saman;  við  þann  samdrátt  hafa  á  jarð- 
skorpunni  myndast  ótal  fellingar  og  brestir,  sumir  hkitar 
hennar  hafa  gengið  niður,  aðrir  upp,  sumstaðar  hafa  stórir 
fjallgarðar  myndast,  sumstaðar  hafa  flatar  landhellur  (eins 
og  t.  d.  Island)  klofnað  og  sígið.  Upp  um  sprungurnar  gubb- 
ast  hraunleðja  við  og  við,  og  öskumekkir  þeytast  í  loft  upp ; 
hraunin  flóa  yfir  stór  svæði  og  hlaðast  upp  i  stórar  og 
þykkar  spildur,  en  sumstaðar  myndast  á  uppvörpunum  stór 
eldfjöll,  þar  sem  lengi  heíir  gosið  á  sama  stað,  Hin  niður- 
rifandi  og  uppb^^ggjandi  öfl  togast  jafnan  á  og  veitir  ýmsum 


Yfirborðsmj'iidanir.  141 

betiir  á  ymsum  stööum,  en  þegar  litið  er  á  alla  lieildina,  sést 
jafnvægi  og  samræmi  i  livívetna. 

íslancl  er  alt  eldbrunniö,  hlaðið  upp  af  gosgrjóti,  sem 
hin  ytri  áhrif  síðar  á  margan  hátt  hafa  ummyndað.  Hið 
ytra  útlit  fjalla  er  mismunandi  eftir  efnum,  einsog  fyrr  gát- 
um  vér.  og  j'firborö  fiatlendis,  bæði  á  hálendum  og  lág- 
lendam,  er  lika  mismunandi  eftir  efni  og  áhrifum  eldgosa, 
lofts  og  lagar.  Efst  i  jarðvegi  er  sumstaðar  grassvörður, 
en  hann  tekur  tiltöhilega  yíir  lítið  svæði  af  öHu  fiatarmáli 
íslands.  annars  eru  á  yíirborði  holt  og  urðir,  klappir  og 
kleltar,  melar  og  myrar,  sandar  og  móhella,  hraun  og  apal- 
grjót,  jöklar  og  fannir.  Grasgefnust  eru  eðlilega  láglendin 
og  dalirnir,  en  gróðurinn  minkar  eftir  þvi  sem  ofar  dregur 
og  hálendið  er  að  mestu  leyti  öræfi  ein  og  eyðimerkur. 

Stór  svæði  af  hálendi  Islands  eru  þakin  jöklum  og 
fönnum,  sem  aldrei  þiðna  á  sumrum;  jöklar  taka  yíir  240 
ferh.  mílur  að  minsta  kosti.  en  ef  sumar-fannir  væru  taldar 
með,  yrði  snjóbreiðan  öll  eliaust  3 — 400  ferli.  milur.  Jökl- 
um  og  snjó  mun  síðar  ítarlega  lýst.  Hraun  taka  yfir  200 
ferli.  milur  bæði  á  hálendi  og  láglendi.  á  öræfum  og  í 
bygðum.  Pannig  er  meira  en  fjórði  hluti  íslands  þakinn 
snjó  og  hraunum.  Hraunin  eru  sum  ílatvaxin  helluhraun 
með  ótal  sprungum,  en  sum  eru  apalhraun  þakin  liraunurð- 
um  og  íll  yfirferðar.  Flest  hraun  á  hálendinu  eiu  grúður- 
laus  þó  þau  séu  gömul,  en  forn  hraun  í  bygðum  eru  oft 
grasivaxin,  á  láglendi  má  því  stundum  hlutfallslega  ráða  í 
aldur  þeirra  eftir  grúðri.  Gömul  hraun,  sem  runnið  hafa  af 
hálendi  niður  í  bygð,  eru  alla  jafnan  grúðurlaus  hið  efra, 
en  þakin  jarðvegi  eða  skógivaxin  i  bygð,  sumstaðar  liggja 
jafnvel  þykkar  mýramyndanir  ofan  á  hraununum  einsog 
t.  d.  i  Flóa,  eða  vallendi  einsog  á  Skeiðum,  sumstaðar  eru 
hraun  þakin  roksandi  eða  móhelhimyndunum.  Hraunum 
num  siðar  itarlega  lyst. 

Hart  berg  kemur  víða  fram  á  yfirborði  á  stórum  s\  æð- 
um,  þó  þar  séu  eiginlega  engin  fjöll  eða  fell,  heldur  aðeins 
liolt  og  ásar,  klappir  og  klettar.  Utlitiö  er  mismunandi  eftir 
efni  og  myndun,  og  er  liér  eigi  hægt  aÖ  lysa  hinu  einstaka. 


142  Yfirborðsmyndanir. 

Klappaholt  eru  flest  úr  blágrýti  eða  grágrýti,  þó  stundum 
úr  móbergi.  en  þá  eru  oftast  hinar  harðari  bergtegundir 
ofan  á  og  hlifa  hinu  gljúpa  móbergi.  Holtin  eru  oft  hærri 
i  annan  enda  og  brött,  en  afliðandi  hinumegin,  halli  þeirra 
orsakast  alloft  af  halla  blágrjtislaganna,  sem  í  þeim  er,  en 
löguuin  heíir  líka  breyzt  af  ágangi  jökla  á  ísöldu,  þaö  sést 
oft  á  ásunum,  að  þeir  eru  ísnúnir  og  sorfnir,  stundum  sjást 
glöggar  isrákir,  einkum  þar  sem  leir  eða  jarðvegur  heíir 
hlift  steinunum,  en  oftast  eru  rákirnar  afmáðar  af  áhrifum 
lofts  og  lagar;  á  rákunum  sést,  að  bretta  holtsins  snýr  oft- 
ast  uudan  íshreyfingunni,  stundum  hefir  lausagrjót  sópast 
niður  fyrir  og  liggur  i  hrúgum  eða  öldum  i  hlé  við  ásinn. 
I  lægðunum  milli  ásanna  er  lausagrjót,  isaldarruðningur, 
mýrar  og  annar  jarðvegur,  stundum  vötn,  stundum  hraun. 
Sjóarklettar  eru  oft  einkennilega  sunduretnir  á  yíirborði  af 
áhrifum  sævar,  einkum  þó  grágrýtið. 

A  stórum  svæðum  eru  urðir,  óreglulega  upptildrað  stór- 
grýti,  stundum  i  hrúgum,  stundum  í  breiðum  yíir  miklar 
víðáttur  einkum  á  hálendinu,  og  eru  þær  urðir  víða  kall- 
aðar  »Grjótin«.  Undir  bröttum  fjallshliðum  liggja  miklar 
urðarhrúgur,  stórgrýti  losnar  smátt  og  smátt  úr  klettum  af 
áhrifum  vatns  og  frosta,  eða  kemur  í  leysingum  með  skrið- 
um  og  jarðföllum,  er  undan  því  losnar,  eða  þá  með  snjó- 
flóðum  eða  hrapar  niður  skafla.  Björgin,  sem  detta,  sprengja 
aðra  steina,  rista  sundur  jarðveginn,  er  þau  skoppa  niður 
hliðarnar  og  gjöra  djúpar  skorur  og  holur,  þar  sem  þau 
koma  niður;  mörg  björg  mjakast  af  þunga  sínum  með  hægð 
lengra  og  lengra  niður  ár  frá  ári,  þó  þau  virðist  kyrr. 
Margar  urðir  undir  fjallshlíðum  hafa  myndast  við  jarðskjálfta, 
ennfremur  eru  sumstaðar  stórgerðar  jökulurðir,  sem  borist  hafa 
á  skriðjöklum.  Hinar  miklu  urðabreiður  á  hálendinu  hafa 
flestar  myndast  af  hitabreytingum ;  uppi  til  fjalla  er  meiri 
mismunur  hita  og  kulda  en  nær  sjó;  sólin  hitar  steinana 
mjög  mikið  meðan  hún  skín,  vatn  kemst  inn  í  hverja 
sprungu  og  frýs  á  hverri  nóttu;  við  þetta  springur  grá- 
grýtið  og  blágrýtið  i  óreglulega  hyrnd  stykki,  eða  i  flögur 
eftir  klofnunareðli  steinsins.     Sumstaðar  eru  líka  á  hálend- 


Sandar.  143 

inu  allstórar  breiöiir  af  gömlum  jökuliiröum  með  núnum 
og  hálfnúnum  steinum. 

Hið  smærra  lausagrjót.  möl,  aurar.  sandur  og  leir  taka 
yíir  mikil  svæði  um  land  alt,  þó  mest  á  láglendi.  I  mó- 
bergshéruöum  hefir  afarmikið  lausagrjót  myndast  við  sund- 
urliðun  móbergsins.  það  linast  og  leysist  af  áhrifum  vatns  og 
lofts  og  af  sandroki,  og  hraunmolar  smáir  og  stórir,  sem  eru 
i  móberginu,  losna.  af  þvi  vindar  bera  tengiefnið  burtu. 
Pað  er  varla  hægt  að  skera  úr  þvi  með  almennum  orðum, 
hvernig  möl  og  sandur  er  til  orðinn,  þvi  hver  blettur  hefir 
sína  sögu.  Smágrjótið  eða  mölin  er  oft  jöklaruðningur. 
sem  á  isöldu  hefir  breiöst  út  um  alt  land  og  margvíslega 
ummyndast  af  vatnsrensli;  mikil  möl  er  beinlínis  árburður 
nýr  og  forn,  sumt  hefir  sjórinn  mulið.  Viða  eru  leir- 
lög  fram  með  ám  og  undir  jarðvegi  og  hraunum,  sumstaðar 
eru  leirlögin  þykk  (50 — 100  fet)  og  mynda  háa  bakka,  og 
oftast  e.r  sandur  og  móhella  ofan  á.  Leirinn  mun  mestallur 
myndaður  á  ísöldu,  árnar  hafa  borið  hann  út  í  firði  og 
flóa,  þegar  sævarborð  stóð  hærra  en  nú.  I  mekim  er  víða 
sambland  af  möl  og  leir,  einsog  enn  sést  við  skriðjökla,  þar 
sem  margir  jökullækir  renna;  þegar  snjóa  leysir  á  vorin. 
geta  melar  orðið  að  kviksyndi,  þangað  til  úr  þeim  rennur 
og  um  þornar.  Af  frosti  springur  yfirborð  mela  í  eintóma 
tigla  eða  óregkilega  möskva,  sem  sjást  langt  að,  af  þvi 
vindurinn  feykir  steinum  niður  i  sprungurnar,  en  jurtir  fá 
þar  skjól  og  vaxa  þar  betur  en  á  hinum  leirugu  miUibils- 
flötum,  þar  sem  bæði  saggi  og  vindur  er  þeim  til  ónota. 
Ofan  á  lausagrjótinu  og  leirnum  myndast  smátt  og  smátt 
jarðvegur,  þar  sem  Hfsskih^rðin  eru  hentug  fyrir  jurtirnar, 
hinar  eklri  kynslúðir  mynda  grundvöll  hinna  siðari. 

Sandar  taka  yfir  mikil  svæöi  á  Islandi,  og  munum  vér 
siðar  geta  hinna  einstöku  sandfiáka.  Yfirborð  þeirra  og 
eðk  er  þó  mismunandi  eftir  myndun  þeirra  og  uppruna. 
Hinir  stóru  sandar  fram  með  suðurströndu  Íslands  eru 
myndaðir  af  skriðjökkim  og  jökulám,  sem  hafa  borið  möl 
og  grjót  niður  á  láglendi.  Jökulkviskrnar  eru  mjög  breyti- 
legar,     þær    fiytja    með    sér    urmul    af    grjóti,     mÖl,    sandi 


1-1:4 


Sandíii'. 


og  leðju  og  dreifa  því  út  á  margan  hátt,  stundum  brotna 
skriðjöklar  af  eldsumbrotum  og  vatnsstíílun,  og  flæða  jökul- 
árnar  þá  yíir  stór  svæði  og  bera  með  sér  stórgrýti,  aur  og 
jaka,  það  kalla  menn  jökulhlaup.  011  Suðurströnd  íslands, 
frá  Markariijótsaurum  austur  i  Lón,  er  þakin  jökulsöndum 
og  taka  þeir  yfir  5(J  ferli.  milur  eða  meir.  Aðalefni  þessara 
sanda  er  árburður  og  jökulruðningur.  en  þó  eru  ýmsir 
lilutar  sandanna  af  öðrum  uppruna.  Mölin  er  á  söndum 
þessum  vanalega  stórgerðust  næst  jöklum,  en  smáminkar 
er  nær  dregur  sjó  og  sumstaðar  eru  mikil   svæði  þakin  leir 


:^:r--.^^jto«MÉ|[^^^^H|HH||^^| 

^ 

B^S^^^E^^^^^T^ 

^-  - " '  ~z  'y' -^. """" ' -• '  -^^■^B» "  *>"" "  i^-     — 

■'       "'■""'    ~    -        «    "    " 

■■^^^-?^--^*^^    ,.:.i.-   „.; 

■•-., -j-,^:^-       ■^^'^SSSSMl 

23.  mA^nd.    Blásið  land  (örfoka)  með  móhelluhrauk,  sem  eftir  stendur. 

og  leðju,  sem  jökulárnar  bera,  svo  er  t.  d.  Skeiðarársandur 
að  neðan.  í*ar  sem  eldfjöll  eru  i  nánd,  hefir  vanalega  mikill 
vikur,  hraunmolar  og  eldfjallaaska  blandast  saman  við  ár- 
burðinn  og  jökulaurana,  svo  er  t.  d.  á  Mýrdalssandi;  þá  er 
einnig  viða  roksandur  á  jökulsöndunum  af  ýmsu  tagi.  A 
Austurlandi  og  Norðurlandi  eru  víða  allmiklir  sandar  við 
ármynni,  þeir  eru  líka  mestmegnis  til  orðnir  af  árburði 
stórra  jökulíijóta,  og  svo  er  þar  vanalega  mnan  um  ægi- 
sandur  og  sævarmöl,  sem  borist  heíir  að  landi  og  upp  á 
land,  bæði  nú  og  á  f^-rri  timum,  þegar  láglendin  voru  öll  í 
sjó.     f  á  er    einnig  allviða  rauðgulur  sandur  með  sjó  fram, 


Sandar.  145 

sambland  af  ægisandi.  árbnrði  og  skeljabrotiim,  sem  stranmar 
hafa  borið  að  landi;  þesskonar  sandnr  er  algengastur  í  vik- 
unnm  kringnm  Látrabjarg,  en  er  líka  viðar  á  Vestfjörðum 
og  annarstaðar.  Sumstaðar  er  skeljasandurinn  svo  smágjör, 
að  hann  verður  að  roksandi  og  fýkur  upp  i  hliðar,  þannig 
sjást  af  sjó  gular  roksandsskellur  upp  af  Látravík,  Breiðu- 
vík,  Sauðlauksdal  og  víðar. 

Roksandur  er  algengur  á  íslandi,  hann  er  með  ymsu 
eðli  og  uppruna.  I  hvassviðri  berst  roksandsdust  oft  langt 
yíir  landið  og  stundum  á  skip  langt  frá  landi;  fjarri  rok- 
sandshéruðum  fyllist  loftið  þá  af  mógulu  mistri,  eða  menn 
sjá  mórauða  mistursbakka  i  fjarska,  en  i  roksandshéruðun- 
um  sjálfum  koma  oft  kolsvartir  sandbyljir,  sem  geta  gert 
mikið  mein;  þegar  mjög  er  hvast  rifa  veðrin  upp  smámöl 
og  sand,  grjótið  strýkst  með  jörðu,  fágar  kletta  og  rifur 
sundur  grassvörð.  Sandbylurinn  er  dimmastur  næst  jörðu, 
þar  eru  sandkornin  stærst  og  þéttust,  en  hið  smágjörðara 
dust  kemst  hærra  i  loft  upp,  en  þó  er  stundum  klár  og 
heiður  himinn  fyrir  ofan  sandmekkina,  þú  illfært  sé  hið 
neðra  fyrir  sandroki  og  grjóthrið.  Sandb^^ljir  hafa  oft  gert 
mikinn  skaða  i  bygðum  og  hafa  sumstaðar  gjöréytt  heilar 
sveitir,  í  Landsveit  eyddust  margar  jarðir  af  sandroki  1836 
og  aftur  veturinn  1880 — 81. 

Uppruni  roksandsins  á  Islandi  er  ýmislegur.  Aðalefnið 
er  vanalega  mulið  móberg,  sem  sundurleysing  efna  af  áhrif- 
um  lofts  og  vatns  hafa  gert  að  dusti.  Petta  móbergsdust 
er  oftast  mórautt  á  lit  og  innilieldur  öll  hin  sömu  efni  eins 
og  móbergið ;  oft  eru  smáir  hraunmolar  og  vikurkorn  innan 
um.  I*á  er  roksandurinn  stundum  ný  og  gömul  eldfjalla- 
aska,  sem  eigi  heíir  náð  að  festast,  og  er  hún  oftast  dökk- 
grá  að  lit.  Pessi  roksandur  er  almennastur  kringum  eld- 
fjöllin  og  í  hraunum,  hann  er  vanalega  þyngri  og  fýkur 
ekki  eins  langt  eins  og  móbergsdustið ;  víða  eru  báðar 
þessar  tegundir  samblandaðar.  Sumstaðar  þekur  leirdust 
allstór  svæði,  einkum  nærri  jöklum  og  jökulám,  það  er 
óhreifanlegt  meðan  það  er  vott,  en  þyrlast  i  loft  upp,  þegar 
það  er  þurt,  og  blandast  saman  við  annað  dust.    Pá  er  enn 

10 


146  Yfiiborðsinyndanir. 

til  hvitleitt  vikurdust  á  stöku  stað,  eiukum  þó  suðaustur  af 
Öskju,  þar  mynduðust  stórar  vikurbreiður  við  gosið  mikla 
1875.  Ennfremur  kemur  roksandur  sumstaðar  úr  sjó  og  er 
hann  oft  blandaður  skeljadusti  og  mjög  Ijósleitur,  hann  er 
algeugur  kringum  Látrabjarg,  sem  fyrr  var  getið,  og  einnig 
sumstaðar  utarlega  á  Reykjanesskaga.  þar  eru  allvíða  lög 
á  vixl  af  roksandi,  þangi  og  vikri;  roksandur  er  ennfremur 
mikiU  i  Selvogi    og  viðar   fram  með  suðurströndu  landsins. 

Hin  stærstu  roksandssvæöi  á  Islandi  eru  á  Norðurlandi 
fyrir  austan  Jökulsá  og  á  Suðurlandi  vestur  af  Vatnajökli, 
frá  Veiðivötnum  niður  á  Land  og  E,angárvelli.  1  Fjalla- 
sveit  er  mestalt  ílatlendi  hulið  roksandi,  sem  er  myndaður 
af  sundurleystu  móbergi.  Roksandsþúfur  eru  þar  á  stórum 
svæðum,  en  allar  smáar,  sjaldan  hærri  en  6 — 10  fet,  sum- 
staðar  eru  sandíletir  með  gárum  og  bjdgjum;  roksandsþúf- 
urnar  hafa  óreglulega  lögun  og  eru  smáar,  af  því  vindar 
eru  óstööugir  og  koma  úr  ýmsum  áttum.  Sumstaðar  er- 
lendis,  þar  sem  staðvindar  eru,  geta  roksandshólarnir  orðið 
afarstórir.  P^'kt  roksandslagsins  á  Fjöllum  er  mismunandi, 
sumstaðar  standa  sker  og  hryggir  af  hinu  fasta  bergi  upp 
úr  sandinum,  sumstaðar  er  hann  í  lautum  20 — 30  fet  á  þykt 
eða  meir.  Par  sem  lækir  renna  út  i  roksandinn  eða  annar 
raki  er,  myndast  íiatir,  sem  springa  sundur  i  marghyrninga 
í  frostum  og  þurki,  og  svo  fýkur  sandur  i  sprungurnar.  I 
þessum  héruðum  vex  mestmegnis  melur  og  smávíðir  af  ýmsu 
tagi,  land  er  þar  vel  fallið  til  fjárræktar,  en  miklir  örðug- 
leikar  á  að  hafa  stórgripi.  A  Mývatnsöræfum  fyrir  vestan 
Jökulsá  er  einnig  mikið  af  roksandi,  i  honum  er  bæði  mó- 
bergsdust  og  eldfjallaaska.  Pá  er  roksandur  víða  í  Odáða- 
hraani  og  vestan  við  það  i  Suðurárbotnum  og  hjá  Svartár- 
vatni. 

Vestur  af  Vatnajökli  hjá  Pórisvatni  og  Veiðivötnum 
eru  afarmiklar  roksandsbreiður,  og  eins  er  mikiU  roksandur 
sunnan  Tungnár  i  Skælingjum  og  SkaptárfjöUum.  Hinir 
mjóu  dalir  miUi  móbergshryggjanna  eru  hálffullir  af  rok- 
sandi,  sem  við  hverja  vindstroku  þeytist  áfram  gegnum 
skörð  og  skorur  og  sverfur  fjöUin,  svo  þau  hafa  ummyndast 


Sandar.  147 

í  tentar,  örmjóar  eggjar;  hvergi  er  liindrun  fjrir  sandrokiö. 
sem  veltur  i  ofviörum  eins  og  ólgusjór  ofan  frá  jökli  margar 
milur  niðar  milli  fjallgarðanua.  Enginn  gróður  þrífst  í 
dölunum  fvrir  sandflugi.  hvergi  sést  planta  fyr  en  rótt  uppi 
undir  brúnum,  þar  eru  nokkrar  mosatægjur  og  gróðrar- 
flesjur,  því  þar  heíir  sandrokið  minna  ail.  Roksandurinn 
er  á  þessu  svæði  samsettur  af  móbergsdusti.  eldfjallaösku 
og  svörtum  og  mórauðum  vikur-  og  gjallmohim  mjög  létt- 
um.  Af  þessum  hhita  hálendisins  ganga  svo  að  segja  sam- 
anhangandi  roksandsHákar  niöur  með  Tungná  og  Pjórsá 
niður  i  bygð  og  ná  þar  saman  við  sandana  i  Hekhihraunum. 
Hér  eru  engin  fjöll  til  verndar,  þvi  dalir  alHr  og  skorur 
ganga  i  sömu  stefnu  eins  og  sandrokið.  frá  norðaustri  til 
suðvesturs.  en  niður  með  Pjórsá  eru  fiatlendi;  roksandurinn 
heíir  þvi  frá  alda  öðli  átt  hér  frjálsan  aðgang  að  undir- 
lendinu. 

I  öUum  móbergshéruðum  eru  ungar  og  gamlar  rok- 
sandsmyndanir  yiirleitt  mjög  algengar  og  skiftast  roksands- 
lög  þar  viða  á  við  árburð  og  jökuh'uðning.  Móbergsdustið 
berst,  eins  og  fj^rr  gátum  vér,  oft  með  vindi  til  fjarlægra 
héraða  og  af  þvi  hafa  viða  við  ár-  og  lækjarfarvegi  i  mó- 
bergs-  og  blágrýtishéruðum  myndast  þykkar  jarðmyndanir, 
sem  vér  köUum  móhellu.  Pessar  móhellumyndanir  verða 
þó  þvi  þynnri  og  óalgengari  sem  fjær  dregur  móbergs- 
beltinu.  I  árbökkum  i  blágrytishéruðum  má  viða  sjá,  að 
móhella  skiftist  þar  á  við  lábarið  grjót,  ármöl  og  fornar  og 
nj'jar  jökulmyndanir;  sumstaðar  er  mór.  sumstaðar  vikur- 
lög,  jökulborið  stórgrýti,  eða  jafnvel  grágrvtishraun  og  blá- 
grýtishraun  milli  móhellulaga.  Hvergi  er  móhellan  eins 
þykk  og  stórgerð  eins  og  á  Suðurlandsundirlendi,  á  Rang- 
árvuUum  og  Landi  og  i  Hohum,  enda  eru  þær  sveitir  næstar 
móbergshálendinu,  sem  er  aðaUippspretta  alls  sandroks  og 
roksandsmyndana.  A  Landi  heíir  saudrokið,  eins  og  fyrr 
gátum  vér,  gert  mest  mein,  það  stendur  opið  fs'rir  áhlaup- 
um  sandhafsins,  en  hefir  áður  notið  skjóls  af  jarövegi, 
skógum  og  lyngi.  en  menn  hafa  á  fvrri  timum  í  heimsku 
sinni   rifið   og   skemt   þessar    hlifar  sveitarinnar,    svo   sand- 

10* 


148 


Yfirborðsmvnclanir. 


rokið  hetiv  smátt  og  smátt  rifið  sér  djúpar  rásir  gegnum 
grassvörðinn,  sem  víkka  og  lengjast  í  hverju  sandveðri, 
þangað  til  búið  er  að  ílysja  allan  grassvörð  ofan  af  hrauni 
þvi,  sem  undir  er,  og  sjást  þá  eftir  aðeins  fáeinir  roksands- 
Jniausar  á  víð  og  dreif,  en  þeir  eyðast  lika  og  hverfa  að 
lokum  algjörlega.  Skarðsfjall  hlífir  þó  nokkrum  hluta  sveit- 
arinnar,  og  svo  hafa  lika  vatnsrásir  nokkuð  heft  sandfokiÖ. 
Móhellumyndanir  með  grassverði  hafa  á  landnámstíð  tekið 
yfir  alla  X^andsveit,  en  undir  móhellunni  er  hraun,  og  undir 
þvi  aftur  önnur  eldgömul  mólielia.     Par  sem  roksandur    er 


24.  mynd.     Jarðvegshnaus  sem  sandveður  hafa  rifið. 


á  sífeldri  hreiíingu,  getur  enginn  gróður  þrifist,  en  ef  sand- 
urinn  er  rokinn  niður  að  möl,  segja  menn  að  þar  sé  »ör- 
foka«  og  þá  fara  jurtirnar  aftur  að  vaxa  og  grassvörður 
myndast  á  ný.  Viða  sjást  þess  glögg  merki,  að  slík  tímabil 
með  sandfoki  og  gróöri  liafa  skifst  á  um  langan  aldur.  A 
RangárvöUum  eru  undir  jarðvegi  afarþykkar,  fornar  mó- 
hellumyndanir,  þar  eru  djúpar  dalgróíir  í  móhellunni  (t.  d. 
SkoUagróf  og  Miðalda)  og  eru  þær  oft  þurrar,  en  i  leysing- 
um  renna  stundum  allmiklar  elfur  eftir  þeim.  I  bökkum 
þessara  grafninga  koma  fram  ótal  móhelkúög,  blágrá  sand- 
lög   og   rauðleit   með  járnlá  og  ýmsum  menjum  eftir  fornan 


Sanclar.     Dalmyndanir.  14í> 

jurtagróðiir;  snmstaðar  eru  stærri  steinar  og  hiiullungar 
með  rákum  eftir  sandrok,  sumstaðar  eru  vikurlög  og  hraun- 
molar,  sem  breiðst  hafa  yfir  landið,  þegar  Hekla  og  önnur 
eldfjöll  þar  í  nánd  hafa  gosið.  I  móhenuna  hafa  meun 
viða  grafið  heUra  og  nota  þá  fyrir  fjárhús  og  geymskihús. 
Svipaðar  móhellumyndanir  eru  einnig  algengar  í  Vestur- 
Skaftafellssýslu,  einkum  i  Meðallandi,  við  Eldvatn  og  viðar- 


3.    Dalir  og"  myndun  þeirra.    Slcpiður.    Botnar. 

Grundvöllur  alls  skapnaðar  Islands  og  landslags  er  há- 
lendið,  sem  siðan  hefir  uramyndast  af  ágangi  elds  og  vatna.. 
Niður  í  hálendishelhina  hefir  vatnið  smátt  og  smátt  grafið' 
sér  rásir,  sem  á  endanum  urðu  að  dölum.  Sumstaðar  hafa 
spildur  sigið  og  sumstaðar  hafa  eldgos  hlaðið  upp  fjöUum 
og  gigaröðum,  en  hálendi  og  dalir  eru  þó  aðalatriði  hmds- 
lagsins.  Vatnið  hefir  skorið  sér  jafnhliða  rásir  niður  i  há- 
lendið  og  myndað  smátt  og  smátt  þau  hin  löngu  daladrög. 
sem  stórár  landsins  renna  eftir.  og  standa  þau  auðsjáanlega 
i  nánu  sambandi  við  hinn  upprunalega  halla  landsins  og 
hæðahlutföll,  þó  hafa  á  stöku  stað  brestir  i  jaröarskorpu 
ráðið  hinni  fyrstu  stefnu  ánna.  A^  þvi  er  snertir  stefnu 
og  innbyrðis  stöðu  fjdgja  dalir  og  firðir  sama  lögmáli  eins 
og  rennandi  vatn  i  ám  og  lækjum. 

Hér  getum  vér  ekki  talað  nákvæmlega  um  myndun 
dala,  það  yrði  of  langt  mál.  Pað  er  engum  efa  bundið.  aö 
vatnsrenshð  hefir  skapað  dalina.  og  úrkoman  vinnur  al- 
staðar  verk  sitt  á  sama  hátt.  Hver  og  einn  getur  i  fjalls- 
hlið  athugað  stigbre^-ting  dalmjmdana  í  smáum  stíL  Par 
sem  vatnið  streymir  niður  þverhnýpta  fjallsbrún.  leitast 
allir  lækirnir  i  fyrstu  að  vera  jafnhliða  og  falla  beint  niður, 
eftir  þyngdarlögmáHnu.  Hver  buna  feHur  stall  af  stalH  og 
grefur  í  fvrstu  röð  af  sraáskvompuin  inn  í  bergiö,  [)ví  þar 
sem  gjaH-lög  eru  á  blágrýtisraótum,  á  vatnið  hægra  með  aö 
leysa  sundur  og  þar  kemur  liola  inn  i  bergið.  Smátt  og 
smátt  fer  vatnsrásin  að  dýpka,  því  hin  harðari  berglög 
detta  isundur,  þegar  Hnari  lögin  miHi  þeirra  berast  A  burt. 


150  Dalmyndanir. 

Með  þvi  nú  að  allir  lækirnir,  sem  falla  niður  af  bergbrún- 
inni,  ekki  hafa  jafnörðugt  starf,  því  harka  bergsins  og 
aðrar  kringumstæður  eru  alt  af  mismunandi,  þá  eru  sumir 
lækirnir  fljótari  að  grafa  sér  farveg  en  aðrir;  sá  lækurinn. 
sem  dýpst  grefur  sig,  leiðir  hina  smærri  til  sin,  því  þegar 
hann  er  orðinn  djúpur,  hallar  að  honum  á  báðar  hliðar,  og 
við  það  neyðast  hinar  næstu  vatnsæðar  til  að  renna  i  dýpri 
lækinn.  Pað  er  hvorutveggja  alment,  að  sjá  í  fjöllunum 
jafnhliða  vatnssitrur,  þar  sem  vatnsáhrifin  eru  enn  þá  stutt 
komin,  og  eins  hitt,  að  sjá  margar  vatnsæðar  sameinast 
eins  og  hrislur  efst.  Smátt  og  smátt  grefur  þessi  vatns- 
hrisla  við  fjallsbrúnina  sig  dýpra  niður  og  myndast  þá  lítil 
hvilft  i  bergið,  sem  alt  af  stækkar  meir  og  meir  og  verður 
að  endingu  að  skál  eða  ketilmynduðum  botn,  sem  á  enn 
lengri  tima  grefur  sig  inn  i  fjallið  og  verður  að  dal.  Úr 
þessari  dalskál  rennur  lækur  i  djúpu  gili  og  er  þar  sam- 
einað  vatnsmegn  allra  vatnsæðanna  í  hrislunni.  Pegar  nú 
mjóar  fjallsálmur  eru  milli  fjarða  eða  dala,  þá  nagar  vatns- 
renslið  fjöllin  á  báða  vegu,  og  ber  þá  oft  við  að  hvilftirnar 
mætast  i  miðju  fjallinu,  og  er  þá  fyrst  örmjór  hryggur  eða 
kambur  á  milli,  en  ef  vatnsmegnið  er  jafnmikið  beggja 
megin,  þá  stækka  hvilftirnar  jafnt  og  eyða  hryggnum,  sem 
er  á  miUi  þeirra;  kemur  þá  skarð  i  fjallið.  Pegar  tveir 
botnar  mætast,  þá  er  það  oft,  að  annar  heíir  meira  vatns- 
megn  og  verður  hann  þá  yfirsterkari  og  færir  sig  smátt  og 
smátt  yfir  á  hins  landareign;  að  lokum  dregur  hann  til  sin 
vatnsæðarnar  frá  hinum,  nagar  skarð  þvert  yfir  fjallið,  og 
heldur  áfram,  unz  hann  er  búinn  að  saga  sundur  fjallið 
niður  undir  rætur,  og  hættir  eigi  fyrr  en  hallinn  er  orðinn 
svo  lítill,  að  vatnið  hefir  ekki  lengur  afl  til  að  naga  bergið 
og  bera  burtu  það,  sem  niður  i  dældina  fellur.  Pvi  meiri 
sem  hallinn  er,  þvi  meira  er  afl  vatnsins,  og  falli  það  i 
fossum  út  af  björgum,  á  það  hægast  með  að  skera  sér  gljúfur 
í  bergið;  i  miklum  halla  bera  smálækir  stórgrýti  og  möl, 
en  árburðurinn  verður  þvi  smágjörvari  sem  hallinn  verður 
minni  og  neðst  við  ósa,  þar  sem  hallinn  er  litill  eða  enginn, 
bera  árnar  undir  sig. 


Dalmyndanir.  151 

Ef  halli  árinnar  af  einliverjum  orsökum  verður  meiri. 
grefur  hiin  sig  niður  i  dalbotnmu,  verði  hallinn  minni,  fyll- 
ist  dalbotniun  af  árburði,  sem  áin  kvíslast  y^r  i  breytilegum 
farvegum.  Breyting  Hæðarmáls,  hækkun  eða  lækkun  sævar 
gagnvart  landinu.  heíir  mikil  áhrif  á  dalamyndun  og  ár- 
rensli,  hækki  landið,  grafa  árnar  sig  niður,  lækki  það,  bera 
þær  undir  sig.  I  íiestum  hinum  stærri  döhim  á  Íslandi  er 
afarmikið  lausagrjót  á  botninum,  og  heíir  áin  myndað  breiða 
malarhjalla  úr  grjótinu;  þessir  árliiallar  eru  algengir  um  alt 
Ísland,  bæði  í  aðaldöhim  og  smádölum.  I  stóru  dölunum 
eru  oftast  tveir  hjallar,  við  þverárnar  eru  þeir  stundum 
miklu  íleiri.  Lausagrjótið  i  dölunum  er  þó  ekki  nema  að 
nokkru  leyti  árburður,  mest  mun  vera  forn  jöklaruðningur, 
sem  skriðjöklar  isaldar  hafa  skilið  eftir.  Laudið  heíir  siðan 
um  lok  isaldar  verið  að  smáhækka.  og  þvi  heíir  mikill  þorri 
dalaánna  á  Islandi  graíið  sig  gegnum  alla  möl,  sumstaðar 
niður  i  hart  berg.  Um  dalina  þvera  eru  víða  berghöft,  og 
ofan  til  hækka  margir  dalir  þrep  af  þrepi.  en  í  öðrum  er 
jafn  aðlíðandi. 

Dalii'  eru  á  íslandi  ílestir  og  mestir  i  blágrýtisfjöllum, 
þeir  eru  að  uppruua  mjög  gamlir  og  hafa  að  öUum  líkindum 
verið  til  orðnir,  í  svipuðu  formi  sem  uú.  á  »pliocene«-tima, 
löngu  fyrir  ísöldu,  en  á  isöklu  og  siðar  hafa  þeir  dýpkað  og 
breyzt  nokkuð.  Lengstir  eru  dalirnir  fyrir  norðan  og  norð- 
austan:  Fljótsdalur  12  mihir,  Jökuldahn*  11  míhir,  Bárðar- 
dahu'  14  milur,  Fnjóskadalur  (með  Flateyjardal)  11  milur, 
Eyjafjarðardakir  8  mikir,  Hörgárdalur  (með  Öxnadal)  7  milur, 
Skagafjarðardakir  9  mikir,  Blöndudalur  7  mílur  o.  s.  frv, 
Flestir  eru  dakr  þessir  mjóir,  V* — ^l^  ^^^  milu,  Skagafjarðar- 
daku'inu  er  þó  breiðari.  1 — l^/s  míla,  en  hann  er  eiginlega 
samsetlur  af  tveim  dölum  með  tveim  ám,  og  hryggur  víðast 
á  milli.  Aðrir  aðaldakr,  sem  á  Vestfjörðum  og  Austfjörðum 
og  annarstaðar  ganga  upp  frá  fjörðum  og  láglendum,  eru 
aUir  styttri,  sjaldan  lengri  en  3 — 4  miku',  vaualega  aðeius 
1 — 2  milur.  Sprungur  og  brestir  í  jarðarskorpunni  hafa  y:fir- 
leitt  haft  Htil  áhrif  á  myndun  dala,  þó  þeir  haíi  sumstaðar 
ráðið  stefnu  árfarvega  þeirra,    sem  skapað  hafa  daliua,    svo 


152  Dalmyndanir. 

raun  hafa  verið  i  Bárðardal,  Skagaíirði,  Hrútaíirði  og  Hér- 
aði  og  að  nokkru  leyti  á  Vestfjörðum,  þó  er  þetta  enn  eigi 
rannsakað  til  hlítar.  Sumstaðar  ganga  dalir  þvers  yíir  bresti 
jarðarskorpunnar,  t.  d.  við  Mýrar  og  Borgarfjörð. 

Aðaldalir  i  blágrýtishéruðunum  eru  fiestir  djúpir,  á  Norð- 
urlandi  og  Vestfjörðum  vanalega  12 — 1800  fet,  sumir  eru  þó 
dýpri,  einkum  í  hálendinu  milli  Eyjafjarðar  og  Skagafjarðar, 
þar  eru  þeir  sumir  2 — 3000  fet  frá  brúnum  niður  i  botn,  en 
á  Austfjörðum  er  dýpt  dalanna  breytileg.  frá  1500— 3000  fet. 
Aðaldalir  eru  vanalega  jafnhliða  eöa  beint  á  stefnu  strand- 
arinnar  eftir  rensli  þvi,  sem  árnar  upprunalega  hlutu  að 
hafa  á  blágrýtishálendinu,  áður  en  það  fór  að  grafast  í 
sundur.  Stefna  ánna  á  láglendum  i  móbergshéruðum  heíir 
orðið  fyrir  miklum  breytingum.  Afdalir  og  dalkvíslar  eru 
algengar,  en  flestar  eru  þær  smáar.  Hinir  löngu  dalir  eru 
hallalitlir,  hækka  jafnt  og  þétt  upp  undir  botn;  stuttir  dalir 
eru  vanalega  brattari,  og  oft  eru  í  þeim  berghöft  og  þrep,  en 
fyrir  enda  þeirra  hringmyndaðir  botnar  eða  hvilftir  með  brött- 
um  blágrýtisstöllum,  en  ár  og  lækir  stre^^ma  þar  niður  þrep  af 
þrepi  með  ótal  fossum  og  hávöðum.  Að  öðru  leyti  eru  auka- 
dalir  eða  þverdalir  likir  aðaldölum  að  eðli  sinu,  en  oft  liggur 
mynni  afdalsins  hærra  en  botn  aðaldalsins,  og  eru  þá  gljúfur 
og  fossar  fram  úr  þeim.  Dalir  eru  mismunandi  þétt  saman, 
sumstaðar  eru  breið  fjöll  litið  sundurgraíin  milli  aðaldala, 
sumstaðar  eru  aðeins  örmjóir  hryggir  milli  þeirra.  Stund- 
um  eru  stórar  fjallaspildur  svo  sundurgrafnar  af  smádölum, 
gljúfrum  og  giljum,  að  fjöllin  hafa  breyzt  i  völundarhús 
með  óteljandi  skörðum,  kömbum,  eggjum  og  hnúkum,  þó 
sjást  blágrýtislögin  lárétt  tind  af  tindi,  svo  auðséð  er,  að 
fjöllin  hafa  upprunalega  verið  samanhangandi  hálendis- 
spilda,  sem  siðan  hefir  grafist  í  sundur. 

Skridur.  I  þröngum  og  djúpum  dölum  er  mjög  skriðu- 
hætt  og  snjóflóð  eru  tið  á  vetrum  og  hafa  þau  viða  gert 
mikil  spell.^     Sumstaðar  hafa  skriður  myndað  urðarnes  út  i 


^  Fornmenn    hlóðu    skriðugarða  fyrir  gil  þar  sem  skriðuhætt  var; 
þeim  er  lýsí  i  terðabók  Eggerts  Ólafssonar  bls.  627—628. 


Skiiður.  153 

íirði.  og  það  lieiir  jafnvel  borið  við.  að  skriður  hafa  hlauijið 
yfir  mjóa  firði  þvera,  þetta  kom  fyrir  i  Súgandafirði  1882. 
Hér  og  hvar  hafa  skriður  stíflað  ár  og  myndað  stöðuvötn. 
sumstaðar  hafa  smávötn  fylst  af  skriðu-urðum.  T  september- 
mánuði  1863  féll  skriða  eða  jarðfall  100  faðma  breitt  frá 
brún  niður  i  Skjálfandafljót,  milli  (xeirbjarnarstaða  og  Pór- 
oddsstaða  i  Kinn,  og  stiflaði  fljótið  að  nokkru  leyti  um  tima.^) 
Sumstaðar  sjást  i  fjallshliðum  svo  stórar  skriður,  að  þær  geta 
varla  hafa  losnað  nema  i  landskjálftum.  Pesskonar  kletta- 
hrun  hefir  líklega  fjTÍr  landnámstíð  víða  orðið  í  fjarðadölum 
við  Barðaströnd  og  Gufudalssveit.'^)  einnig  sumstaðar  i  fjall- 
dölum  milli  Eyjafjarðar  og  Skagafjarðar.  Sumstaðar  vita 
menn  um  stórskriður,  að  þær  hafa  fallið  i  landskjálftum  á 
seinni  öldum,  urðarhrúgurnar  miklu  vestan  við  Lómagnúp 
mynduðust  t.  d.  i  jarðskjálftunum  1784."-)  OUum  landskjálft- 
um  fylgir  mikið  skriöuhrun.  I  landskjálftunum  n^^rðra  1755 
varð  mikill  usli  af  skriðum  og  stórklettar  klofnuðu  úr  Drangey 
og  Ketubjörgum  og  viðar;  1784  féllu  14.  ágúst  36  skriður  úr 
vestanverðu  Vörðufelli  á  Skeiðum,  26.  ágúst  1896  urðu  13 
jarðhlaup  og  skriðuföll  úr  vestanverðu  Skarðsfjalli  og  svo 
mætti  ótal  fleiri  dæmi  til  færa.^) 

Otal  sinnum  hefir  hlotist  mikill  skaði  og  manntjón  af 
skriðum  og  snjóflóðum  á  Íslandi.  og  vil  eg  hér  aðeins  nefna 
fáein  dæmi  úr  ýmsum  landshlutum.  Um  haustið  1390,  liinn 
1 1 .  nóvember,  urðu  fádæma  rigningar  og  skriðuföll  á  Norð- 
urlandi.  Pá  féll  skriða  á  bæinn  Lönguhlíö  i  Hörgárdal,  s\  o 
hann  tók  af  með  kirkjunni,  þar  andaðist  Hrafn*  lögmaður 
Bótólfsson,  kona  hans  og  tvö  börn  og  flest  alt  heimilisfólk. 
alls  16  manns,  en  lifs  fundust  tveir  piltar  i  skriöunni  morg- 
uninn  eftir.  Pk  hlupu  skriður  nærri  um  alt  land  og  ónytt- 
ust  bæði  skógar,  engjar,  töður  og  úthagar;  þá  tók  bæinn 
Hjallaland  í  Yatnsdal  og  létust  þar  sex  menn,  þá  skemdust 


1)  Norðaníari  IT.  bls.  88. 

-')  I*.  Th.:    Ferðasaga  frá  Vestfjiirðum  (.\ndvari  XIII.  1887). 
■')  I*.  Th.;    Ferð    um    Vestur-SkartafelUsvslu    (Andvari  XIX,   1894, 
bls.  139). 

*)  f.  Th.:    Landskjálfrar  á  Islandi.  lvnihr,fn  1905. 


154  Dalmyndanir. 

og  eyddust  margir  fleiri  bæir,  bæði  i  Vatnsdal,  Hörgárdal 
og  viðar  ^)  t  Hörgárdal  hafa  oftar  orðið  skaðar  að  skriðum 
og  þar  ej'ddust  1762  af  skriðuhlaupum  fjórir  bæir,  en  þrír 
menn  dóu  og  margt  kvikfé.^)  I  ágústmánuði  1877  skemdist 
fjöldi  jarða  af  skriðum  í  Hörgárdal,  Yxnadal  og  Ej'jafirði.^) 
Arið  1545  hljóp  skriða  á  næturþeli  á  Skiðastaði  í  Vatnsdal 
og  urðu  þar  undir  14  menn.^)  1720  í  október-mánuði  féll 
ógurleg  grjótskriða  á  Bjarnastaði  i  Vatnsdal  og  tók  af  bæ- 
inn  og  sex  menn,  var  þar  með  bóndinn  og  kona  hans; 
hljóp  hún  siðan  í  ána  og  stíílaði  hana,  svo  ei  mátti  fram 
komast;  náði  sú  skriða  saður  til  Mársstaða  og  tók  þar 
nokkuð  af  velli,  varð  af  henni  og  svo  stíílum  þeim,  er  áin 
gjörði,  mikill  skaði  á  jörðum  beggja  megin  i  dalnum,  alt 
fram  að  Hvammi  og  Kornsá.^)  I  Kjós  er  viða  mjög  skriðu- 
hætt,  hinn  20.  febrúar  1642  tók  snjóílóð  öll  hey  á  Reyni- 
völlum  og  fjós  með  13  nautum  og  á  sunnudagskvöld  i 
miðjum  þorra  1699  tók  snjóflóð  kirkjustaðinn  á  Reynivöllum, 
þar  týndist  Oddur  prófastur  Jónsson  og  6  menn  aðrir,  en  7 
fundust  með  lifi,  er  til  var  grafið,  og  var  eitt  systir  pró- 
fastsins  handleggsbrotin  og  hélt  á  barni.  Annað  snjóflóð 
féll  hina  sömu  nótt  að  Hurðarbaki  gagnvart  Reynivöllum 
og  drap  13  nauta  i  fjósi.*'')  Nóttina  milli  17.  og  18.  desember 
183(5  tók  snjóílóð  bæinn  Noröureyri  í  Súgandafirði  og  urðu 
10  menn  undir,  dóu  6,  en  4  náðust  lifandi,  mjög  þjakaðir 
og  meiddir,  snjóskriðan  hljóp  yíir  fjörðinn  og  á  land  hinu 
megin.^)  Um  gilið  fyrir  ofan  Norðureyri  hafa  siðan  oft 
komið    snjóílóð    með    miklum    grjótburði    og  fór  eitt  þeirra 


')  Islenzkir  annálar  1888,  bls.  366,  416. 

'-)  Olavius:  Oekonomisk  Reise,  bls.  297. 

3>  Norðanfari  XVI,  bls.  124. 

■*)  Íslenzkir  annálar  (1888),  bls.  375.  Eggert  Olafsson's  Reise, 
hls.  627. 

')  Árbækur  Espólíns  IX,  bls.  58.  Jón  Espúlín  segir  að  þetta  hafi 
orðið  nótthia  milli  10.  og  11.  október,  eu  Páll  Vídalín  segir  í  bréfi  til 
Jonas  Oam  (A.  M.  nr  453  fol.)  að  það  hafi  verið  nóttina  milli  7.  og  8. 
s.  m.  og  eins  segir  Olavius  bls.  206,  þetta  mnn  því  réttara. 

«)  Árb.  Esp.  VIII,  bls.  63.     Landlræðissaga  II,  bls.  59. 

';  Svinnanpósturinn  IIl,  1838,  bls.  61. 


Skriður.  155 

yfir  fjörðinn  1882  og  færði  þar  sexæring  upp  á  annan  bát; 
viðar  við  þann  fjörð  hafa  snjóskriður  hlaupið  yfir  fjörðinn.^) 
1884  hljóp  skriða  á  bæinn  Hliðartún  í  Sökkólfsdal  og  urðu 
7  menn  undir,  og  voru  tveir  kvennmenn  grafnir  út  með  lifi, 
en  annar  dó  síðar  af  meiðslunum.^)  Hinn  2.  september  1886 
var  voðarigning  um  Suðurland  og  Vesturland  með  miklum 
vatnavöxtum.  þá  hlupu  víða  skriður  og  varð  einna  mestur 
skaði  af  þeim  á  Kjalarnesi.  far  skemdust  9  jarðir  mjög  af 
skriðuhlaupum,  stærst  var  sú  skriðan,  er  kom  niður  Gljúfur- 
dal  fyrir  ofan  Esjuberg,  hún  hljóp  austur  úr  ánni  og  eyddi 
alveg  jörðina  Grund,  fólkið  gat  með  naumindum  bjargað 
sér  upp  á  húsin  i  þvi  skriðan  reið  að,  túnið  varð  alt  þakið 
stórgrýtisurð.  Skemdir  urðu  þá  einnig  á  jörðum  i  Kjós.'") 
Mjög  minnisstæð  eru  hin  miklu  slys,  sem  orðið  hafa  á 
Seyðisfirði.  Hinn  13.  janúar  1882  tók  snjóflóð  nokkur  hús 
utan  til  á  Oldunni  og  týndust  tvö  börn,  en  skaðinn  var 
metinn  12,250  kr.^)  A  sama  stað  kom  niður  háskalegt  snjó- 
flóð  18.  febrúar  1885  kL  8  um  morguninn,  þá  fórust  24  menn, 
en  margir  meiddust,  14  ibúðarhús  eyddust  og  mörg  útihús 
og  var  skaðinn  metinn  55,600  kr.  Mörg  önnur  snjóflóð 
urðii  þá  á  Seyöisfirði.  Loðmundarfirði  og  Mjóafirði.  Hinn 
31.  janúar  1894  komu  enn  mörg  snjóflóð  á  Seyðisfirði  og 
viðar,  eitt  þeirra  fór  sömu  leið  niður  á  Olduna  sem  hin 
fyrri.'')  Arið  1892  féll  skriða  á  Búðarej^ri  3.  júlí  og  tók 
hús,")  og  aftur  1897  féUu  margar  skriður  15.  ágúst  og  gerðu 
ýms  spell,  bæði  á  Búðareyri  og  annarstaðar  við  Seyðis- 
fjörÖ,  einnig  i  Loðmundarfirði  og  Mjóafirði;'')  hinn  22.  febr. 
1904  gerðu  snjóflóð  skaða  á  Seyðisfirði  og  Mjóafirði  og  viðar 


')  Andvari  XIV,  1888,  bls.  50. 

'')  Pjóðóltur  36.  árg.,  bls.  184. 

•')  öuðri  IV,  bls.  95—96.     f  jóðólfur  38.  árg.,  bls.  163. 

*)  Norðanfari  XXI,  bls.  24.     Norðlingur  VI,  bls.  88. 

••)  Austri  hinn  eldri  II,  bls.  12,  14—15,  20.  Norðanfari  XXIV.  bls. 
44.  52,  78.  Pjóðólfur  1894,  bls.  51.  Ólafur  Olavius  nefnir  þegar  á  18. 
öld  liættuleg  snjófióð  við  Seyðistjörð.     Oelionom.  Reise  1780.  bls.  454. 

'■•)  ísaíbld  1892,  bls.  242. 

')  íjóðólfur  1897,  bls.  166. 


156  Dalmyndanir. 

á  Austfjörðum^)  o.  s  frv.  Hér  hefi  eg  aðeins  tekið  uokkur 
dæmi  um  skriðuhlaup  og  snjófióð  á  Islandi,  en  ótal  fieiri 
mætti  telja  ef  þörf  gerðist 

Botnar.  Við  fjallabrúnir  og  kringum  tinda  eru  viða  á 
tslandi  raðir  af  skálmynduðum  eða  bollalöguðum  botnum 
og  eru  þeir  einna  reglulegastir  á  Vestfjörðum.  skálarnar  við 
Skutulsfjörð  og  Dýrafjörð  eru  alkunnar.  Vér  höfum  þegar 
getið  um  h.ina  fyrstu  myndun  og  tildrög  þessara  botna. 
Fram  með  brúnum  blágrýtisfjalla,  einkum  i  dölum  nærri 
sjó,  skerast  skálar  þessar  niður  i  miðjar  hliðar.  Niður  í 
kvosir  þessar  renna  smálækir  frá  brúnum  og  sameinast  eins 
og  greinar  á  tré.  Botnarnir  hafa  ýmsa  stærð  eftir  aldri,  en 
vanalega  sýnast  þeir  stækka  eftir  því  sem  nær  dregur  sjó. 
Fjallalækirnir  flytja  daglega  möl  og  grjót  niður  í  botnana 
og  niður  úr  þeim,  og  vatnavextir,  skriður  og  snjóílóð  bera 
stór  björg  niður  í  skálarnar,  alt  þetta  ílytur  gilið  niður  í 
dalinn,  svo  íiatvaxin  gilkeila  myndast  fyrir  neðan  botninn, 
sem  að  stærð  sinni  svarar  til  dalskvompunnar  í  fjallinu,  því 
þaðan  er  alt  grjótið  runnið  eins  og  sandur  í  neðra  enda  á 
stundaglasi.  í*essar  gilkeilur  kalla  menn  á  íslandi  gilja- 
drúldur,  og  sjást  hvivetna  raðir  þeirra  fram  með  fjallshlíö- 
unum;  þar  sem  drúldurnar  eru  farnar  að  gróa  upp,  standa 
eigi  allsjaldan  bæir  á  þeim;  botnlækurinn  verður  þá  að 
bæjarlæk,  sem  ólmast  og  kvislast  i  lej^singum  á  vorin,  og 
getur  þá  skemt  tún  og  engjar  með  grjótburði.  A  stöku 
stað  era  i  fjallshlíðum  skálar  drúldulausar,  úr  þeim  koma 
litlir  eða  engir  lækir,  svo  grjótburður  verður  enginn  eða 
þvi  nær  enginn.  Eg  ímynda  mér,  að  myndun  botna  þessara 
hafi  byrjað  löngu  fyrir  isöld,  og  hafi  þeir,  sem  fyrr  er  getiö, 
soríist  niður  af  vatnsrensli.  Frá  hverjum  botni  lá  þá  gilja- 
drúlda  niður  i  dalinn,  en  skriðjökull  sá,  sem  gekk  út  dalinn, 
sópaði  þeim  öllum  burtu.  MiIIi  hinna  stóru  skriðjökla  gengu. 
nærri  sjó,  fjallaálmur  brattar  og  snjólitlar,  á  þeim  beggja 
megin  voru  raðir  af  botnum  og  smádölum.  sem  smájöklar 
gengu    niður    um    til    aðaljökulsins.     Pessir  smájöklar  báru 


')  Fjallkonan  1904,  bls.  43-44. 


Botnav.  157 

urmul  af  gi'jóti  niður  á  aöaldals-jökulinn.  sem  fluttist  burt 
með  honum.  og  þvi  gátu  engar  giljadrúldur  myndast  á  ís- 
öldu,  drúldurnar  hljóta  allar  eða  flestar  aö  hafa  myndast 
síðar.  A  stöku  stað,  þar  sem  botnarnir  voru  stórir  og  klett- 
arnir  háir  og  brattir  í  kring,  héldust  fannjöklar  mjög  lengi 
niðri  í  skákmum,  jafnvel  eftir  að  aðaljökull  dalsins  var 
bráðnaður  og  horfinn:  niöur  fannirnar  hröpuðu  óteljandi 
steinar  og  björg,  og  hafa  slikar  urðarhrúgar  sumstaðar 
haldist  enn  i  hlíðum  og  dölum.  Afarstórar  urðarhrúgur  af 
þessu  tagi  eru  við  Hraunsvatn  í  Oxnadal,  við  Nykratjörn  í 
Svarfaðardal  og  hjá  D^'rfjöllum.^) 

Endar  dala  eru  oft  skálmyndaðir  botnar  með  hring- 
löguðum  hamragirðingum  og  stöllum.  Sumstaðar  skerast 
botnar  svo  langt  niður,  að  þeir  ná  að  ílæðarmáli  og  stund- 
um  gengur  sævarvik  inn  i  botninn.  Pesskonar  botnar 
eru  algengir  norðan  til  á  Hornströndum  og  víðar.  Fyrir 
suunan  Horn  er  að  austanverðu  röð  af  skálmynduðum  mjög 
reglulegum  hvilftum,  ná  sumar  niður  að  sjó,  en  aörar  eru 
ekki  svo  djúpar  og  liggja  hamrar  fyrir  framan  þær.  Bygð 
er  viða  i  bollum  þessum,  en  sumstaðar  verður  (t.  d.  i  Látra- 
vik)  að  nota  stiga  til  þess  i  mj^nni  dalsins  að  komast  fyrir 
björgin  niður  i  fjöru.  I  þeim  hinum  stóru  botnum,  sem  ná 
niður  i  sjó,  heíir  viðast  m^^ndast  undirlendi  og  er  þar  oft- 
ast  bygö  og  graslendi.  Sjór  heíir  áður  gengið  inn  i  botninn 
og  sjást  þar  víðast  fornar  menjar  eftir  hærri  stöðu  fjöru- 
borðsins,  malarkambar,  forn  rekaviður  og  hvalbein,  langt  frá 
sjó.  Fyrir  framan  víkina  hefir  myndast  sandrif  og  lón  fyrir 
innan,  en  þegar  landið  reis,  lokaðist  lónið  og  varð  að  stöðu- 
vatni,  en  síðan  fyltist  það  smátt  og  smátt  með  leir  og  ár- 
burði;  þar  ofan  á  kom  svo  gróður  og  mýrlendi,  sem  sum- 
staðar  þornaði  og  varð  að  harðvelli,  þegar  árnar  við  hafning 
landsins  gátu  skorist  niður  og  ræst  íiatlendið.  Slíkar  vikur 
eru  algengar  í  blágrýtishéruðum  kringum  land  alt,  en  óvíða 
mun  þó  jafnhægt  eins  og  á  Hornströndum  að  atiiuga  hin 
ýmsu  myndunarstig  þeirra. 

')  I'essum  urðum  hefi  eg  áður  Ivst  í  Andvara  XXIIl,  Ids,  120— 12S, 
143;  XXI,  bl.s.  28-29. 


158  Dalmyndanir. 

Uni  miðju  íslands,  í  móbergshéruðunum,  er  dalamynd- 
unin  alt  önnur  en  i  blágrýtinu.  Dalirnir  eru  þar  miklu 
minna  þroskaðir,  ef  svo  mætti  aö  orði  kveða,  enda  miklu 
yngri;  þeir  eru  óreglulega  lagaðir  og  oftast  lítt  kvislaðir, 
flatvaxnir  og  grunnir  eða  þá  gljúfurmyndaðir.  Pó  móbergið 
sé  miklu  mýkra  en  blágrýtið,  hafa  árnar  ekki  getað  skorið 
sér  stóra  og  breiða  farvegi,  af  þvi  timinn  hefir  verið  of 
stuttur;  flestir  móbergsdalir  eru  liklega  orðnir  til  á  isöldu 
eða  eftir  isöldu.  Víða  i  móbergshéruðum  eru  milli  öldu- 
myndaðra  hæða  margvíslega  lagaðar  lægðir,  sem  varla  má 
telja  með  eiginlegum  dölum.  I'á  eru  sumstaðar  vatnslaus 
niðurföll  milli  sprungna,  oftast  mjó  og  aílöng.  Flest  íljót  i 
móbergshéruðunum  hafa  enn  eigi  getað  grafið  sér  dali  i 
hálendið,  þau  renna  niður  háslétturnar  með  jöfnum  halla  í 
breiðum  og  grunnum  farvegum  með  mörgum  kvíslum.  renna 
svo  i  gliúfrum  nokkrum  og  hávöðum  niður  á  híglendi  og 
stundum  ekki,  bera  svo  nndir  sig,  kvislast  þar  enn  meir 
og  breytast.  A  Suðurlandsundirlendi  hafa  stórárnar  hvergi 
myndað  dali  nema  á  takmörkum  hálendisins,  og  sumstaðar 
hafa  þær  á  parti  grafið  sér  þröng  gljúfur  gegnum  ása,  sem 
fyrir  þeim  verða.  Par  sem  grágrýtislög  skiftast  á  við  mó- 
berg  og  þussaberg,  likjast  dalirnir  oft  allmjög  dölum  i  blá- 
grjti,  þó  þeir  sóu  miklu  minni  og  grynnri;  stundum  eru 
dalir  þessir  allbreiðir  og  áin  hefir  grafið  sér  gljúfur  eftir 
dalbotninum  endilöngum ;  þetta  sýnir,  að  tiltölulega  snögg 
breyting  hefir  orðið  á  árrenslum,  við  hafning  landsins  eða 
af  öðrum  orsökum  hefir  fall  fljótanna  aukist.  Arfarvegir  á 
Suðurlandsundirlendi  sýnast  hafa  orðið  fyrir  mikhim  breyt- 
ingum  eftir  isöldu,  og  hafa  þær  breytingar  líklega  helzt  or- 
sakast  af  hinum  stóru  hraunum,  sem  runnið  hafa  niður  á 
láglendið.  Einn  hinn  lengsti  dalur  i  móbergshéruðunum  er 
Laxárdalur  við  Mývatn,  hann  er  fjórar  mílur  á  lengd,  en 
aðeins  3 — 400  fet  á  dýpt;  þar  er  mikið  grágrýti  i  hliðum 
og  móberg  og  hnullungaberg  milli  laga  og  ofan  á  og  undir 
grágrýtinu.  Króksdalur  upp  af  Bárðardal  er  viðhka  langur 
og  eins  myndaður.  Mörg  vatnsmikil  fljót,  sem  spretta  upp 
i  jöklum  á  hálendi,   renna  um  flatneskjur  af  móbergi,   grá- 


Botnar.  159 

grýti  og  jökulruðningi  uppi  á  hálenclinu,  en  hafa  siðan 
fundið  fyrir  sér  djúpa,  gamla  blágrjtisdali  og  renna  eftir 
þeim  i  bygð;  þannig  er  um  flestar  stórár  á  Norðurlandi  og 
sumar  eystra  (Blanda.  Héraðsvötn,  Skjálfandafljót.  Lagar- 
fljót). 

I   sumum    móbergsfjöikim.    sem   eru   tiltölulega   ung   að 

uppruna  og  laus  i  sér,  hripar  regnvatnið  vanalega  gegn  um 

grjótið   og  hverfur,   og  þó   eru  þar   margir  mjóir  og  langir 

dalir  vatnslausir   á   sumrum   og   ótal   gljúfur   og  grafningar. 

Pess  konar   móbergsmyndanir    eru    stórgerðastar   á   FjöHura 

fyrir  austan  Jökulsá  í  Axarfirði  og  milli  Tuugnár  og  Skaftár. 

Eftir  dölum  þessum  og  gljúfrum  rennur  oftast  mikið  vatn  i 

leysingum  á  vorin,  en  líklega  hafa  þó  ár  runnið  eftir  þessum 

móbergsdölum  flestum  i  fyrndinni,  sumstaðar  er  þar  árburður 

gamall,    möl   og  hnunungagrjót  undir  móheUu  og  sandi,  og 

má  vera  að  loftslag  þá  með  köflum  hafi  verið  rakameira  en 

nú.     Sumstaðar   renna  jökulár  gegnum  slika  dali,   og  nærri 

Vatnajökli    hafa    kvísJar    sumstaðar    stiflast    i    dölunum    og 

löng    vötn    hafa    myndast.     langmest    þeirra    er    Langisjór. 

Víða    i    móbergsfjöUum    er  urmull   af  djúpum   gljúfrum   og 

grafningum,  sem  kvislast  út  frá  hryggjum  og  tindum  niður 

eftir  hlíðunum;    gliúfur   þessi   eru   oft   svo   þröng  og  þver- 

hnýpt,    að    þau    eru    ófær    yfirferðar.     I    leysingum    veltast 

kolmórauðar    elfur    eftir    gljúfrunum    og    vegna   hins  mikla 

halla  og  hinnar  linu   bergtegundar  dýpka  þau  furðu  fljótt, 

enda  veltist  þar  í  fossfallinu  stórgrýti,  möl  og  sandur  niður 

rásir  þessar.     Flest   af  giljunum  eru  þurr  á  sumrum,   en  á 

botni  þeirra   er  urð   af  stórgrýtishnullungum.     Slíkir  grafn- 

ingar  með  hyldýpis  gljúfrum  Hggja  að  Jökulsá  i  Lóni  ofan 

til.    einkum    við    Kolkimúla    og  Víðidal.     Landslag    er   þar 

mjög    stórhrikalegt ,     fjallstindarnir    hvassir    og    himinháir, 

gljúfrin  ægileg  og  hengiflug  hvar  sem  litið  er,  bergtegund- 

irnar  eru   marglitar  og  margbreyttar  og  klungrin  óteljandi, 

skriðjöklar    og   hjarnskaflar  í  lautunum   innan  um   örmjúar 

eggjar  og  kamba.     f*á  eru   fjallgarðarnir  milli  Tungnár  og 

Skaftár  ákaflega  sundurgrafnir,  einkum  Skælingar  og  Grænu- 

fjöll,  gljúfrin  eru  margkvísluð  eins  og  greinar  á  tré,  og  þurfi 


160  DalmAiidanir. 

meiin  að  fara  eftir  slíkum  fjöllum,  verður  oft  og  eiiiatt  að 
fara  eftir  efstu  vörpum.  til  þess  að  komast  fyrir  giljadrögin, 
en  margir  annmarkar  eru  á  að  þræða  slikar  leiðir,  og  hægt 
að  komast  í  ógöngur.  Pesskonar  giljagrafningar  eru  einnig 
mjög  algengir  i  fjallgurðunum  á  Möðruclals-  og  Hólsfjöllum, 
i  Botnssúlum  og  viðar.  Móbergsgljúfur  af  þessu  tagi  eru 
oftast  50 — 150  feta  djúp,  stundum  .S — 600  fet  og  sumstaðar 
jafnvel  12 — 1500  fet.  Ur  slikum  gljúfrum  berast  hin  mestu 
kynstur  af  stórgrýti  og  möl  niður  i  dali  og  láglendi. 

Viða  hafa  í  móbergshéruðum  landræmur  sigið  milli 
sprungna  og  myndast  þá  stundum  afiangar  lægðir,  stund- 
um  hjallar  og  þrep.  Pesskonar  landsig  hafa  orðið  i  Odáða- 
hrauni,  á  Mývatnsöræfum,  við  Mývatn,  í  Axarfirði,  við  Lang- 
jökul,  við  Pingvallavatn,  í  Hjöllum  nærri  Elliðavatni  og  viðar. 
Ar  eða  lækir  sjást  nærri  aldrei  i  slikum  dældum,  þvi  þar  er 
oftast  hraun  eða  móberg  undir,  svo  vatnið  hverfur  i  jörðu. 
Landsig  hafa  þvi  sjaldan  orðið  tilefni  til  verulegrar  dala- 
m^^ndunar.  Fyrir  norðan  Skógamannafjöll  hefir  á  Mývatns- 
öræfura  landræma  sigið  hjá  Kræðuborgum  milli  Eystri-  og 
Vestribrekku,  og  er  hún  2  milur  á  lengd  og  fjórðungur  mílu 
á  breidd,  en  gjábarmarnir  beggja  megin  eru  þó  eigi  hærri 
en  40—50  fet.  Norður  af  Herðubreiðarfjöllum  eru  margar 
gjár  og  er  hin  stærsta  2 — 3  mílur  á  lengd  með  100 — 150  feta 
háum  veggjum  beggja  megin;  þá  má  i  sömu  héruðum  nefna 
Sveinagjá,  Fjallagjá  o.  m.  fl.  Fyrir  neðan  Dettifoss  rennur 
Jökulsá  í  stórkostlegu  gljúfri,  sem  auðsjáanlega  í  fyrstu  hefir 
verið  sprunga,  gljúfrin  eru  þrjár  mílur  á  lengd  og  3 — 400  fet 
á  dýpt.  Pað  er  alkunnugt,  að  mílu  breið  landspilda  norður 
af  fingvallavatni  hefir  sigið.  milli  Ahnannagjár  og  Hrafna- 
gjár.  Almannagjá  er  nærri  mila  á  lengd  og  viðast  100 — 150 
fet  á  breidd  i  botni,  vestri  veggurinn  er  100  feta  hár,  en 
hinn  eystri  30 — 50  fet.  Hin  stærsta  sprunga,  sem  kunnug 
er  á  Islandi,  er  Eldgjá  á  Skaftártunguafrétti,  hún  er  4^2  mila 
á  lengd;  iiún  nær  frá  Myrdalsjökli  norður  i  Gjátind;  við  suður- 
tögl  Skælinga  er  hún  420  fet  á  dypt,  en  botninn  er  á  sama 
stað  470  fet  á  breidd.  Nyrðri  Ofæra  fellur  niður  i  gjána 
kippkorn  fyrir  neðan  Gjátind  og  eru  þar  tveir  fagrir  fossar 


Aðalhálendi  Íslauds.  161 

hvor  upp  af  öðrum  og  er  steinbogi  yfir  hinu  neðri.  Frá 
botui  litur  sprunga  þessi  út  einsog  þröngur  dakir  meö 
bröttum  hlíðum.  Pessir  fáu  sprungudalir  á  Islandi  hafa 
litla  þýðingu  i  samanburði  við  alla  þá  hina  mikki  dali,  sem 
vatnsrenslið  heíir  skapað  á  afarlöngum  tíma.  en  sprung- 
urnar  hafa  myndast  við  mikil  eldsumbrot,  með  jarðskjálftum 
og  skyndilegu  jarðraski. 

4.    Aðalhálendi  Islands. 

Aðalhluti  íslands  er  bunguvaxið  hálendi,  sem  hallar  til 
norðurs  og  suðurs.  Ef  vér  hugsum  oss  línu  dregna  frá 
Hornafirði  í  Hvammsfjarðarbotn,  verður  um  hana  hérumbil 
hæsti  hryggur  landsins  og  þaðan  veitir  vötnum  bæði  suður 
og  norður.  Inn  í  þetta  hálendi  skerast  víða  dalir,  einkum 
þó  að  austan  og  norðan,  og  kvíslast  úr  því  langar  tungur 
milli  dalanna  fram  i  sjó.  Suðvestan  um  miðjuna  er  breið 
geil  inn  í  hálendið  og  mj-ndast  þar  allstórt  láglendi.  Uppi 
á  þessu  hálendi,  sem  tekur  þvinær  yfi.r  land  alt,  eru  önnur 
minni  hálendi  bunguvaxin  í  röð  frá  austri  til  vesturs  og 
breið  skörð  eða  stór  hlið  milli  þeirra,  þessi  smáhálendi  eru 
öll  úr  móbergi,  hulin  mikhim  jökulílákum  og  4500 — 6000  fet 
á  hæð,  þau  eru  2000  til  3500  fetum  hærri  en  aðalhálendið, 
sem  þau  standa  á,  en  skörðin  milli  þeirra  eru  1800 — 3000 
fet  á  hæð.  Meðalhæð  aðalhálendisins  mun  vera  nálægt 
2000  fetum,  en  sumstaðar  er  það  tökivert  hærra  einkum  að 
suðaustan  kriugum  Vatnajökul,  og  svo  á  hinni  breiðu  fjalla- 
kvísl,  sem  gengur  til  norðurs  um  landið  mitt  railk  Eyja- 
fjarðar  og  Skagafjarðar;  yfirleitt  er  hálendið  hærra  norðan 
jökla  en  sunnan  jökla,  þó  gengur  mikil  hálendisspilda  til 
suðvesturs  frá  Vatnajökk  og  hækkar  einsog  ge^'simikik 
höfði  er  nær  dregur  sjó  og  er  þar  huknn  mikkim  jökul- 
flákum;  þar  er  Mýrdalsjökuk  ogEyjafjakajökuk.  Til  vesturs 
gengur  einnig  mjög  hálendur  kaíli  út  undan  Langjökk  að 
Faxaflóa  miðjum,  en  mjög  er  hann  sundurgrafinn,  þá  ganga 
einnig  mikil  fjaklendi  undan  austurhorni  Vatnajökuls  til 
norðurs  og  norðausturs  um  Austfirði.    Sumstaðar  er  hálendiö 

11 


162  Aðalhálendi  íslands 

smátt  og  smátt  aflíðandi  frá  jöklum  um  miðbikið  niður 
að  sjó,  þannig  má  telja  að  nokkurnveginn  jafn  halli  sé  af 
Sprengisandi  suður  og  norður  og  eins  frá  Vatnajökli  niður 
undir  Axarfjörð,  en  viðast  gengur  hálendiö  með  bröttum 
hömrum  og  fjöllum  fram  að  sjó,  einkum  þar  sem  blágrýti 
er  aöalefni  fjallanna.^) 

Miðhálendi  íslands  er  ekkert  annað  en  eintóm  gróðrarlaus 
öræfi,  hraun,  sandar,  urðir,  holt  og  melaöldur.  Mishæðir 
eru  þar  ekki  sérlega  miklar  utan  jökla  nema  einstök  fell 
eða  fjöll  úr  móbergi,  sum  æði  stórvaxin,  svipuð  jökulhálend- 
unum  að  sköpulagi,  þó  þau  séu  minni,  og  flest  eldbrunnin. 
Pessi  stöku  fjöll  eru  sumpart  leifar  af  þykkum  móbergs- 
myndunum,  sem  legið  hafa  ofan  á  hálendinu,  en  eru  nú  að 
mestu  eyddar,  eða  þá  forn  eldfjöll,  sem  orðin  eru  að  rústum 
af  ágangi  íss  og  vatna.  Sumstaðar  eru  uppi  á  hálendinu 
langir  og  mjóir  móbergshryggir,  skörðóttir  með  ótal  tindum 
(DimmifjallgarÓur,  Skælingar,  Uxatindar,  Tindaskagi,  Kálfs- 
tindar),  en  megin  hálendisins  er  flatlendi,  þó  þar  sé  óvíða 
alveg  slétt.  E*ar  sem  ný  hraun  ekki  hylja  jörðu  er  yfir- 
borðið  viðast,  eins  langt  og  augað  eygir,  eintónlar  stór- 
gryttar  öldur  og  holtabungur,  sumstaðar  melahryggir  eða 
þá  sandar  og  leir,  þar  sem  jökulvötn  liafa  runnið,  sumstaðar 
eldfjallaaska,  hraunmylsna  og  roksandur.  I  lægðunum  eru 
vötn  og  tjarnir  sumstaðar,  og  mýrabollar  á  hinum  lægri 
heiðum  einkum  að  vestan. 

Sá  hkiti  hálendisins,  sem  liggur  milli  1500  og  2500  fet 
yfir  sjó  er  alstaðar  mjög  gróörarHtill  og  sumstaðar  auðn 
og  öræfi,  þar  er  varla  nokkursstaðar  samanhangandi  gras- 
flákar  eða  slægjulönd  þó  mýrabrok  sé  1  lægðum  á  stöku 
stað  á  vestur-heiðum  og  hagar  fyrir  sauðfé  nokkrir  sum- 
staðar,  þar  er  öræfa  og  eyðimerkurbragur  á  öllu,  þó  lands- 


*)  Stóran  hæðauppdrátt  yfir  ísland  liefi  eg  gefið  út  í  Gotha  á 
fyzkalandi  1905  (Höhenschichten-Karte  von  Island.  Mælikvaröi 
1:750,000)  í  fyrsta  bindi  af  bók  minni:  Island.  Grundriss  der  Geo- 
graphie  und  Geologie.  Justus  Perthes.  Gotha  1905—1906,  4o.  rví 
miður  er  ómögulegt  að  gefa  uppdrátt  þenna  út  á  íslandi  fyrir  kostn- 
aðar  sakir. 


Aðalhálendi  Islands.  163 

•menn '  hafi  nokkurt  gagn  af  þessiim  fjallalöndum  til  saiið- 
beitar.  Fyrir  ofan  2500  fet,  upp  að  jökulhvörfum,  á  3 — 4000 
feta  hæð,  er  alt  gróðurlaus  öræfi  og  helber  auðn,  þar  sem 
hálendið  er  hæst  t.  d.  norðan  við  Vatnajökul  fyrir  sunnan 
Dyngjufjöll  má  svo  heita  að  hvergi  sjáist  stingandi  strá, 
varla  mosi  á  steinum  hvað  þá  heldur  meira,  en  norðan 
Dyngjufjalla  sést  jurt  og  jurt  á  stangli  þar  sem  roksandur 
heíir  fokið  í  holur  eða  sprungur  miUi  hraunsteina.  A  grjót- 
unum  og  hraununum  fyrir  norðan  jökla  sjást  varla  aðrar 
jurtir  heldur  en  einn  og  einn  geldingahnappur  eða  pungagras 
á  stangli  og  á  einstaka  stað  músareyra ;  jurtir  þessar  hafa  hér 
og  hvar  getað  sprottið  í  hokim  milli  steina,  þar  hafa  þær 
nokkuð  skjól  fyrir  hvassviðrum  og  kuldum;  oftast  eru 
margir  faðmar  milli  hinna  einstöku  jurta.  Ofursmáir 
gróðrarblettir  hafa  m^^ndast  á  stöku  stað  þar  sem  lækir  hafa 
borið  leir  niður  úr  fjöUum  i  dældir  eða  skot;  þar  hafa  smátt 
og  smátt  myndast  jarðvegsskorpur  af  mosum  og  skófum  og 
á  þeim  vex  dálitið  af  geldingalauíi  og  fáeinar  kuldalegar 
kornsúrur,  sumstaðir  er  lágvaxinn  fjallasmári  og  lúpuleg 
fjandafæla.  I  slikum  blettum  er  ofurhtið  kropp  fyrir  eina 
og  eina  kind,  hlauphagi  fyrir  fé  á  harðri  rás;  á  hinum  efstu 
öræfum  eru  shkir  blettir  þó  mjög  fágætir.  Hagablettir  með 
nokkru  mýrgresi  eru  mjög  óviða  á  hinum  hæstu  hlutum 
hálendisins,  og  þá  varla  annarsstaöar  en  þar  sem  einhver 
jarðhiti  er.  Pessir  blettir  eru  oftast  svo  litlir,  að  þar  er 
aðeins  hagi  fyrir  fáa  hesta,  og  það  lélegur,  í  einn  eða  tvo 
daga.  A  ílestum  slíkum  stöðum  eru  smá  kaldavermslis-dý 
eða  tjarnir  og  i  kringum  þær  kyrkingslegur  gróður  og  smá- 
vaxinn  mest  af  rauðbreyskingi.  Pær  brokiiár,  sem  eg  heíi 
fundið  hæstar  yíir  sjó,  liggja  i  Vonarskarði  norðan  til  við 
Græsavötn,  2960  fet  yíir  sævarmáli,  aðrir  smáir  hagablettir 
eru  vanalega  ekki  hærra  en  2000  til  2400  fet  yfir  sjó ;  lengst 
inn  i  landi  eru  Hvannalindir  (2090'),  tuttugu  mílur  frá  sjó. 
Pað  má  segja  með  sönnu  að  alt  hálendið  fyrir  ofan  2500 
fet,  eða  hérumbil  þriðjungur  þess,  sé  hagalaust  og  því  nær 
gróðurlaust,  og  getur  aklrei  orðið  að  neinum  notum  fyrir 
búskapinn.     Hinar    örfáu    jurtir,    sem    þar   vaxa,    eru    rajög 

11* 


164  Aðalhálendi  íslands. 

smávaxnar  og  halda  lífi  með  mestu  herkjum  í  einn  eða  tvo 
mánuði  á  sumrin.*) 

Fyrir  neðan  2000  feta  hæð,  niður  að  1200  fetum  yfir 
sjó,  eru  sumarhagar  og  afréttir  manna  á  hálendinu.  Gróðurinn 
verður  þvi  meiri  sem  neðar  dregur,  en  yíirleitt  er  hann  þó 
mjög  dreifður.  Sumstaðar  eru  þó  góð  kvistlendi  á  köflum, 
sumstaðar  mýraflákar,  sumstaðar  mellönd.  Gróðurinn  eykst 
eftir  þvl  sem  vestar  dregur  á  hálendinu  enda  lækkar  það 
heldur  til  vesturs  og  liggur  þar  lika  miklu  síður  undir 
sandfoki  en  hin  austlægari  héruð ;  sandrok  með  hvassviðrum 
eyðir  víða  öllum  gróðri  og  það  niður  á  láglendi,  svo  enginn 
planta  þrífst  nema  uppi  á  háum  hryggjum,  þar  sem  sand- 
urinn  ekki  nær  þeim.  Mellönd  eru  mest  á  hálendinu  í 
Fjallasveit,  á  Mývatnsöræfum  og  norðvestan  við  Odáðahraun 
(Svartárvatn,  Suðurárbotnar),  í  hinum  mikla  síkvikandi  rok- 
sandi  við  f  órisvatn  og  Fiskivötn  og  á  Skaftártungu-  og 
Landmannaafréttum  er  mjög  lítið  um  melgresi,  enda  eru 
sandrokin  þar  mest  og  hættulegust  fyrir  bygðirnar.  Kvist- 
lendi  er  víða  gott  á  hinum  lægri  heiðum,  upp  með  fljótum 
og  i  dalabótum,  en  sjaldan  þó  í  samanhengi  yfir  stór  svæói; 
í  roksandinum  í  Fjallasveit  vex  mikill  gráviðir  og  svo  er 
víðar.  Mikil  sauðfjárlönd  eru  á  Kjalvegi,  og  á  mörgum 
heiðaflákum,  sem  oflangt  yrði  að  telja.  Mýrlendi  eru  mest 
á  hálendinu  vestan  til,  einkum  á  Tvídægru  (14 — 1500')  og 
Arnarvatnsheiði  (1800');  þá  mætti  og  telja  Miklumýrar 
(15—1600')  upp  af  Hreppum,  Eyjabakka  hjá  Snæfelli  (2100') 
og  margar  aðrar  mýrar.  I  þessum  fjallamýrum  eru  oft  ein- 
kennilegar  þúfur,  er  sumir  kalla  »haugas  en  sumir  »mstir«. 
í*úfur  þessar  eru  mjög  stórar,  oft  50 — 60  fet  á  lengd,  20 — 30 
fet  á  breidd  og  2 — 4  fet  á  hæð,  þær  eru  oftast  aflangar  og 
mjög  óreglulegar  í  laginu,  að  ofan  eru  þær  oft  gróðurlausar, 
eintóm    mold    og    leðja,    einsog  þær  hefðu  bólgnað  upp  og 


')  Eg  heíi  á  sérstökum  uppdrætti  sýnt  flestalla  hagabletti  á  öræfum 
Íslands  og  hæð  þeiira  yfii"  sjó,  uppdráttur  Jþessi  er  prentaður  í  riti 
minu  „Island.  Grundriss  der  Geographie  und  Geologie"  1.  bindi  Gotha 
1905  —  4». 


Aðalhálendi  Islands.  165 

spruugið,  utan  í  þeim  er  oft  lyng  og  holtagróður,  en  myra- 
gróður  í  lægðunum  milli  þeirra,  Yfir  hinum  hæstu  og 
hrjóstrugustu.  öræfum  Tslands  hvilir  jafnan  hátiðleg  þögn, 
ekkert  hljóð  heyrist  nema  niðurinn  i  giljunum  og  þyturinn 
í  vindinum,  fuglarnir  fljúga  þegjandi  framhjá,  þeir  hafa 
ekkert  þar  að  gera  og  flyta  sér  yíir  auðnirnar.  Pað  má 
heita  svo,  að  náttúran  sé  dauð  og  steingjör,  hvorki  dýralif 
né  jurtalif  getur  þriíist.  A  hinum  lægri  hlutum  hálendisins 
þar  sem  graslendi  er  og  tjarnir,  er  aftur  á  móti  á  sumrum 
sumstaðar  fjörugt  fuglalíf  af  álftum,  öndum,  gæsum,  heim- 
brimum  og  öðrum  fughim.  Loftslagið  á  hálendi  Islands  er 
eðlilega  mjög  kalt  og  hráslagalegt,  þó  er  þar  minna  eyjaloft 
en  í  sveitum,  meiri  hitamunur  á  vetri  og  sumri,  degi  og 
nóttu.  Uppi  á  miðlandsöræfum  Islands  hlýtur  oft  að  vera 
grimdargaddur  á  vetrum,  þegar  meðalhiti  vetrar  á  Möðru- 
dal.  sem  þó  aðeins  liggur  1495  fet  yíir  sævarmáli,  er-í-7,2"  C. 
Pó  allheitt  geti  verið  á  öræfum  þegar  sólin  skín,  þá  varir 
það  skamma  stund  og  oft  finst  nístandi  kuldi  af  jökkim 
undir  eins  og  dregur  fyrir  sóki,  og  á  nóttunni  frýs  nærri 
altaf.  Illviðri  með  snjó  og  hagli,  lamviðurs-rigningar  eða 
sandbyljir  geta  komið  hvenær  sem  vera  skai  á  sumrum  og 
rokviðrin  standa  gróðrinum  mjög  fyrir  þrifum,  steinar, 
sandur  og  möl  þeytast  fyrir  hvössum  vindi  hindrunarlaust 
yfir  hinar  mikki  víðáttur  svo  klettarnir  skafast  og  fægjast 
þó  harðir  séu,  en  plöntunum  er  livergi  vært.  Uppi  til  jökla 
er  oft  yndislega  fagurt  1  góðu  veðri  á  sumrum,  en  í  ill- 
viðrum  er  þar  aftur  svo  ik  og  ömurlegt  að  flestum  mun 
nóg  boðið;  að  leggjast  út  og  búa  til  langframa  á  öræfum 
Islands  mun  því  varla  heigkim  hent. 

Síðar  i  þessu  riti  munum  vér  itarlega  geta  um  snjó  og 
jökla  og  um  hæð  snælíuunnar  í  ýmsum  lióruðum,  Pað  er 
einkennilegt  og  þó  eðlilegt  að  hæð  bygða  yfir  sjó  1  ýmsum 
landshkitum  hagar  sér  svipað  og  snæknan  eða  takmörk 
stöðugra  fanna.  Snæknan  gengur  lengst  niður  á  Horn- 
ströndum  1300  fet  yfir  sjó,  en  þar  kggja  hæstu  bæir  aðeins 
250  fet  yfir  fjörumák,  sunnar  á  Vestfjörðum  er  snælínan 
aptnr  2000  feta  há  og  þar  gengur  bygöin  mest  400  fet  upp 


166  Aðalhálendi  Islands. 

frá  sjó.  Norðan  við  Vatnajökul  er  snælínan  rúm  4000  fet 
yíir  sævarfleti,  en  þar  eru  líka  bæir  á  hálendinu  14 — 1700 
fet  yíir  sjó.  A  tveim  stöðum  eru  samanhangandi  bygðir 
eða  sveitir  uppi  á  hálendinu,  Mývatnssveit  1000  fet  yíir  sjó 
og  Fjallasveit  13 — 1500  fet,  báðar  að  norðaustan  þar  sem 
snælínan  er  hæst,  en  þó  eru  bæirnir  á  Jökuldalsheiði  liærri, 
16 — 1700  fet  yíir  sævarmáli.  Mývatnssveit  er  lang  fjölmenn- 
ust  og  gróðrarmest  af  ölhim  fjallabygðum  á  Islandi,  enda 
liggur  hún  eigi  mjög  hátt,  heíir  hlé  af  háum  fjöllum,  sem 
vernda  bygðina  fyrir  sandroki  og  illviðrum  ofan  af  öræf um, 
þar  eru  slægjur  töluverðar  og  víðáttumikil  beitarlönd,  enn- 
fremur  veiði  í  vatninu.  Fjallasveit  er  fullkomin  öræfasveit 
og  bæir  mjög  strjálir,  enda  heíir  bygð  verið  þar  mjög  stopul 
og  margir  bæir  legið  í  eyði  um  langan  tima,  Sauðfjárrækt 
er  hinn  eini  atvinnuvegur,  sem  hægt  er  að  stunda,  enda 
þrifst  fé  þar  vel,  en  stórgripi  er  mjög  örðugt  að  halda  og 
garðávöxtur  þrifst  þar  enginn.  Heyskapurinn  er  mest  melur 
og  víðirlauf,  af  mýrgresi  og  túngresi  er  örlítið.  Pað  er 
annars  einkennilegt  að  sjá  hvernig  þjóðin  heíir  barist  við 
náttúruna  og  rejait  að  færa  bygðir  sínar  upp  á  hálendið 
en  oft  orðið  að  hörfa  aftur;  engar  bygðir  á  Islandi  hafa 
verið  eins  hreyfanlegar  og  stopular  eins  og  fjallabygðir, 
baráttan  gegn  óblíðu  náttúrunnar  er  þar  svo  hörð,  að  ilt 
árferði  og  landfarsóttir  hafa  jafnan  fyrst  eytt  þá  bæi  sem 
efstir  voru.  I  fornöld  meðan  lííið  var  einfaldara  og  kröf- 
urnar  fáar  voru  fjallbýli  og  öræfabæir  íleiri  en  nú,  en  aldrei 
hafa  menn  þó  komist  hærra  eða  lengra  upp  á  hálendið  en 
á  19.  öld.  Margar  fjallabygðir,  sem  eyddust  i  svartadauöa, 
hafa  eigi  bygst  aftur,  sumar  hafa  eyðst  af  eldgosum.  A 
aðalhálendinu  var  til  forna  bygð  hjá  Kjalvegi  suðaustur  af 
Hvitárvatni,  en  annars  voru  fiestar  eyðibygðir  á  útjöðrum 
hálendisins  eða  i  dalbotnum  hinna  löngu  dala,  sumar  voru 
á  söndum  nærri  jöklum  og  eldfjölkim.^) 


^)  Hæð  nokkuira  eyðibygða  yfii-  sjó  :  Langivatnsdalur  6—700'. 
Geitland  940',  fjórsárdalur  4—600',  Kjalvegur  950—1100',  eyðibæir 
við  Skaftártungu  850—1000',  á  Mýrdalssandi  300—500'.  Hrafnkelsdal 
og  Jökuldal  900-1100'  o.  s.  frv. 


Öræfi  og  ób^'gðir.  167 

Oræfi  og  óbyg^ðir  iiordaii  jökla.  Hálendi  Islands  er 
langhæst  að  suðaustan,  5 — 6000  feta  hátt  á  alhniklu  svæði 
en  þar  er  það  alt  þakið  afarmiklum  fannílákum,  sem  taka 
yfir  150  ferh.  mikir  og  heita  einu  nafni  Vatnajökull  eða 
Klofajökull,  það  er  hinn  langstærsti  jökull  í  Norðurálfu 
og  mun  honum  síðar  verða  ítarlega  lýst  i  jökla-þættinum. 
Eigi  vita  menn  hve  jökullagið  er  þykt,  sem  á  fjöllunum 
hvílir,  en  eiiaust  er  það  víða  mörg  hundruð  fet;  fjalllendið 
hverfur  þvinær  alt  undir  snjónum,  aðeins  örfáir  tindar  standa 
upp  úr  jöklinum,  og  fell  og  höfðar  ganga  út  undan  röndum 
hans  á  alla  vegu;  menn  vita  þvínær  ekkert  um  hina  eig- 
inlegu  lögun  fjallanna  á  þessu  svæði,  en  veröa  aðeins  að 
geta  sér  til  um  aðaldrætti  landslagsins  eftir  bungum  og 
lægðum  jökulsins. 

Undan  austurhorni  Vatnajökuls  gengur  mikill  fjalla- 
bálkur  til  norðurs  og  austurs,  mjög  sundurskorinn  af  djúpum 
dölum  og  gljúfrum;  þar  hefst  hið  mikla  Austfjarðahálendí, 
sem  skilst  frá  aðalhálendinu  af  Fljótsdal  og  Jökuldal.  Lands- 
lag  við  austurhorn  Vatnajökuls  er  mjög  stórhrikalegt,  fjalls- 
tindarnir  hvassir  og  háir,  gljúfrin  ægileg  og  klungrin  ótelj- 
andi,  en  skriðjöklar  og  hjarnskaflar  í  lautunum  og  hinum 
margkvisluðu  gljúfradölum  innanum  skörðóttar  fjallseggjar, 
tinda,  kamba  og  höfða.  Fjöll  þessi,  sem  Hklega  eru  4 — 
5000  feta  há,  hafa  enn  ekki  verið  mæld,  þau  eru  að  miklu 
leyti  úr  liparíti,  en  blágrýti  innan  um.  Sauðhamars- 
tindur  er  mjög  hár  og  auðkennilegur  tindur  i  þessum 
fjöllum ;  niðuraf  lionum  ganga  háar  eggjar  og  á  þeim  Múla- 
tindar.  Skyndidalsá  og  Jökulsá  í  Lóni  renna  i  djúpum 
gljúfradökim,  er  hafa  skorið  sundur  hálendið  niðuraf  þessum 
hinum  háu  jökulhnúkum.  Sunnan  við  Skyndidal  er  fjallgarður, 
er  gengur  niöur  með  Hoffellsdal  í  Hornafirði,  og  eru  á  honum 
háar  eggjar  snævi  þaktar  og  þar  er  kistumyndað  fjall  er 
heitir  Goöaborg.  Milli  Skyndidals  og  Jökulsár  i  Lóni  er 
Kjarrdalsheiði,  fjallshryggur  2200  feta  hár,  er  ris  frá 
jafnsléttu,  og  gljúfur  á  báða  vegu,  Jökulsárgljúfrið  að  austan, 
en  Hafragil  að  vestan;  Hafragil  er  gljiifradaU^r,  sem  gengur 
allar  götur  upp  undir  Sauðhamarstind.    f  Jökulsá  að  austan- 


168  Aöalhálendi  Islands. 

verðu  fellur  Víðidalsá  og  er  fjallsmúli  brattur  milli  þeirra, 
sem  heitir  Kollumúli  (2300')  og  gljúfur  hrikaleg  á  báða 
vegu.  Austan  við  Víðidal  er  Hofsjökull,  þá  Hofsdalur,  svo 
Geithellnadalur  og  Prándarjökull.  Dalirnir  skerast  djiipt 
inn  í  hálendisröndina  og  milli  þeirra  eru  viða  raðir  af  tindum 
og  örmjóum  eggjum.  Upp  af  öUum  dalbotnunum  er  hálendið 
alt  þakið  blágrýtis-urðum,  sem  menn  kalla  Hraunin,  og 
liggja  þau  2 — 3000  fet  yíir  sjó;  þar  efra  eru  eintóm  öldu- 
mynduð  holt  og  sker,  lágar  bungur  og  hálsadrög;  þetta 
urðaland  tekur  yfir  geysimikið  svæði,  það  nær  frá  Vatna- 
jökli  niður  undir  Skriðdal  og  Hjerað,  um  hálendisbungurnar 
allar  milli  dalbotnanna  og  Jökulsár  í  Fljótsdal.  Upp  úr 
lausagrjótinu  standa  viða  klappaholt,  en  sumstaðar  eru 
holurðir  mjög  illar  yíirferðar  eða  jafnvel  ófærar  fyrir  hesta; 
þar  má  heita  gróðurlaust,  þó  einstaka  planta  sjáist  á  stangli. 
Urðarbreiðurnar,  hin  stórgrýttu  heiðalönd  milli  Kelduár  og 
Jökulsár,  eru  kölluð  Múlaheiði,  og  er  þar  hið  sama  lands- 
lag  fram  á  múla  og  dalabrúnir.  Blágrýti  virðist  alstaðar 
vera  aðalefni  í  fjöllum  þeim,  sem  liggja  undir  lausagrjóti  og 
urðum  á  þessum  heiðum. 

Við  uppsprettur  Jökulsár  í  Lóni  ganga  á  nokkru  svæði 
móbergsfjöll  útundan  jöklinum  og  þar  er  Geldingafell 
einn  hæsti  hnúkurinn.  Nokkru  vestar  gengur  Eyjabakka- 
jökull  niður  á  hálendið,  þar  heíir  Jökulsá  í  Fljótsdal  upptök 
sín  og  rennur  1  ótal  kvíshim  um  marflatt  sléttlendi,  árnar 
koma  upp  i  tveim  aðalkerfum  beggja  megin  við  htið  fell  í 
jökulröndinni  (Eyjafell)  og  kvíslast  um  tveggja  mílna  svæði 
áður  þær  sameinast.  Graslendi  mjög  víðlend  eru  á  eyrunum 
miUi  kvíslanna,  er  heita  Eyjabakkar,  en  bleytur  eru  þar 
ákaflega  miklar  svo  óvíða  er  fært  nokkurri  gangandi  skepnu. 
Undirlendi  er  hér  alt  þakið  jökulleðju  og  jökulsandi.  Vestan 
við  Eyjabakka  eru  móbergsfjallgarðar  frá  suðri  til  norðurs 
með  sundurlausum  hryggjum  og  tindum  og  á  þeim  miðjum 
mænir  Snæfell  til  himins.  SnæfeH  er  annað  hið  mikil- 
fenglegasta  fjah  á  öræfum  Islands  norðan  jökla,  en  hitt  er 
Herðubreið.  Snæfell  er  eitt  af  hæstu  fjöUum  á  íslandi  og 
er    talið    5807    fet    á  hæð,  það  er  hklega  gamalt  eldfjall  og 


Öræti  og  ób^'gðir.  169 

nú  jöklum  hulið  hið  efra.  Inii  af  Snæfelli  inn  undir  Yatna- 
jökul  gengur  tvöföld  tindaröð  (3 — 4000')  og  standa  hnúk- 
arnir  á  lágum  hálsi,  er  gengur  upp  í  Vatnajökul  milli 
Brúarjökuls  og  Eyjabakkajökuls;  hnúkar  þessir  eru  kallaðir 
Pjófahnúkar,  þeir  eru  allir  hrjóstrugir  og  gróðurlausir. 
Insti  hnúkurinn  í  Pjófahnúkaröðinni  heitir  Litla  Snæfell 
(3611')-  Norður  af  Snæfelli  gengur  önnur  tindaröð  úr 
móbergi  og  nær  hún.  þó  hún  sé  slitin  i  sundur.  allar  götur 
niður  undir  efstu  brimir  Fljótsdals,  eru  þar  efst  Nálhús- 
hnúkar  og  Hafursfell,  þá  Sauðafell  og  neðstLauga- 
fell  sérstakt.  Hálendið  vestur  af  Snæfelli  og  norður  af 
Brúarjökli  er  slétt  og  mishæðalaust  vestur  að  Kverká  og 
norður  að  Jökuldal  og  Hrafnkelsdal  og  svo  einnig  norður  og 
austur  út  á  Fljótsdalsheiði;  öll  þessi  heiðaflæmi  eru  þakin 
möl  og  jökulruðningi  og  2000  til  2500  fet  á  hæð.  utan  til 
eru  víða  mýrar,  en  innar  eru  hér  lika  viða  hagasnöp  og 
allmikið  af  fiallagrösum  og  kræðu,  svo  hreindýr  hafa  tölu- 
vert  æti.  enda  eru  hér  aðalstöðvar  þeirra.  Um  hásléttu 
þessa  renna  margar  jökulkvíslir  undan  Brúarjökli  og  í  tung- 
unum  milli  ánna  eru  allviða  góðir  hagar  uppi  viö  jökul,  þar 
eru  Maríutungur  milli  vestustu  kvíslanna  af  Jökulsá  á 
Dal.  Kringilsárrani  miUi  Jökulsár  og  Kringilsár  og  Por- 
láksmýrar  miUi  Sauðár  og  Kringilsár.  Hið  neðra  skerast 
dalir  hér  mjög  langt  inn  i  landið,  Hrafnkelsdalur,  Jökuldalur 
og  Laugarvalladalur  og  mun  þeirra  síðar  getið.  Norður  af 
dalakvíshim  þessum,  fyrir  austan  Jökulsá  á  Fjönum  gengur 
hálendið  smáhallandi  alveg  norður  að  sjó,  niður  að  Pistil- 
firði  og  Axaríirði  og  eru  hér  alstaðar  móbergsmj^ndanir  og 
fjallgarðar  miklir  og  skörðóttir.  f'ar  eru  syðst  Möðrudals- 
fjaUgarðar  tveir,  langir  og  háir,  og  ganga  jafuhliða  frá 
suðri  til  norðurs,  liggja  lægri  fjallshryggir  fram  með  aðal- 
fjallgörðunum  með  mörgum  smátindum;  fjallgarðar  þessir 
eru  úr  múbergi  og  gróðurlausir,  fastar  klappir  sjást  óviða, 
hraunmolar  eru  víðast  ofan  á,  úrgangsrusl  úr  múberginu. 
^[iUi  fjallgarðanna  er  Geitasandur.  maríiöt  slétta  þakin 
eintómum  blágrytishnuUungum;  sandur  þessi  skikir  fjall- 
garðana  suður  og  norður  úr.    Austur  af  fjailgörðum  þessum, 


170  Aðalhálendi  íslands. 

milli  þeirra  og  Jökuldals,  er  Jökuldalsheiði  1700  til  2000 
feta  á  hæð,  það  er  háslétta  með  eintómum  melöldum  og 
einstökum  fellum  á  milli;  hér  og  hvar  liggja  laus  stórgrýtis- 
björg  dreifð  ofan  á  mölinni,  einkum  austan  til.  Par  eru 
mörg  vötn  og  myrar  nokkrar  og  graslendi  dálitil  og  nokkur 
býli,  af  vötnunum  er  Anavatn  stærst,  iir  því  fellur  á  í 
I'verárvatn  og  þaðan  aftur  f  verá  niður  i  Jökuldal.  Undir 
lausagrjótinu  og  jökukirðunum  mun  hér  víðast  vera  blágrýti 
og  það  kemur  fram  i  dalabrúnunum.  Vötnum  veitir  hér  að 
nokkru  leyti  norður  til  Vopnafjarðar  niður  i  Hofsá.  A 
iieiðunum  er  mikill  vikur  úr  Djmgjufjallgosinu  1875  og  þá 
eyddust  ýmsir  af  heiðabæjunum.  Askan  skemdi  þá  mjög 
beitarlönd  hér  á  heiðunum  og  barst  hiin  viða  saman  í  skafla 
og  hrannir,  sem  hafa  haldist  síðan. 

Vestan  við  Möðrudalsfjallgarða,  vestur  að  Jökulsá,  eru 
miklar  roksandsmj^ndanir,  sem  ná  vestan  fjalla  alla  leið 
norður  undir  Kelduhveríi.  A  sléttunum  suður  af  Möðrudal 
(1495')  eru  margir  einkennilegir  smátindar  i  röðum  f rá  norðri 
til  suðurs,  eintómir  toppar  og  keikir  og  smáhrjggir  en 
sandur  og  roksandur  á  miHi.  Yms  fjalladrög  og  hálsar  úr 
móbergi  ganga  frá  suðri  til  norðurs  milli  Jökulsár  og  Möðru- 
dalsfjallgaröa  og  eru  á  þeim  mörg  skörð,  hryggir  og  hvilftir; 
af  fjöHum  þessum  má  nefna  Kjalfell,  Viðirdalsf jöll, 
Biskupsháls  og  Grimsstaðanúpa.  Norður  af  Möðru- 
dalsfjöUum  gengur  aðalfjallgarðurinn  hér  um  bil  beint  norður 
og  er  i  heild  sinni  1^/2 — 2  mikir  á  breidd,  þar  eru  margir 
hryggir  og  dalir,  tindaraðir  og  fjallahnúðar,  en  fjöll  þessi 
eru  enn  nærri  órannsökuð  svo  eigi  er  hægt  að  lýsa  hinu 
einstaka.  E'ar  er  Dimmif jallgarður  og  um  hann  kggur 
vegur  til  Vopnafjarðar,  en  sunnar  um  Grímsstaði  og  Möðru- 
dal  gengur  vegur  niður  á  Jökuldal  um  Jökuklalsheiði;  skiftist 
hann  á  heiðinni  og  kggur  hinn  syðri  að  Brú,  en  hinn  nyröri 
niður  að  Skjöldólfsstöðum,  Norður  af  Dimmafjakgarði  taka 
við  Haugsöræfi  með  mörgum  fjakahrj^ggium  og  tindum; 
yfir  Haugsfjakgarð  kggur  Haugsvegur  (2365')  úr  nyrðri 
hkita  Fjakasveitar  til  Vopnafjarðar.  Psly  fyrir  norðan  er 
Bunguf jallgarður,    en    þá  kvislast   fjökin   niður   á  Búr- 


Öræfi  og  óbygðir.  171 

fellsheiði,  þar  erii  Heljarfjöll  og  Alftadyngjufjöll,  en 
austasta  kvíslin  heitir  Hvannstaðafjöll  og  er  i  gegnum 
þau  hlið,  sem  kallað  er  Hólsmynni,  og  heita  Múlar  þar  fyrir 
sunnan.  Búrfellsheiði  (800 — 1400')  er  hallandinn  niður 
að  Pistilfirði  og  renna  margar  ár  jafnhliða  niður  eftir  henni. 
íiytja  þær  allar  mikið  vatn  til  sævar  því  aödragandinn  er 
langur.  Búrfellsheiði  er  mikið  landfiæmi,  öldumyndað  land 
með  lágum  hálsum  og  grunnum  döhim,  þar  er  fagurt  land 
og  sveitarlegt,  alt  vafið  i  grasi,  liálsarnir  vaxnir  laufgróðri 
og  ágæt  beit  fj^rir  fé,  en  i  dældunum  nógar  engjar.  Mjög 
óvíða  sést  i  fastberg;  yfirborðið  er  alt  þakið  ísaldarrusli  og 
jökiilöldum.  Bygð  var  áður  mikil  í  heiðinni,  margir  bæir 
og  þóttu  góðar  jarðir,  en  þær  lögðust  ílestar  i  e^'ði  vegna 
Amerikuferöa.  Austur  af  Dimmafjallgarði  og  Haugsöræfum 
eru  hálendar  lieiðar  niður  undir  dali  með  öldum  og  melum 
en  einstök  fjöll  og  hálsar  hór  og  hvar,  þar  eru  Hrútaf  jöll, 
Sandhnúkar  og  Mælifell  og  lengra  til  norðausturs  Há- 
gangur  sj'ðri  og  nyrðri  (2945')  á  hálendistungu  þeirri  sem 
gengur  fram  sunnan  við  Langanesstrandir,  en  á  fjallskaga 
þeim,  sem  gengur  út  frá  Jökuldalsheiði  milli  Vopnafjarðar 
og  Jökuldals  er  Smjörf  jall  (3860'),  há  og  mikil  fjallsbunga. 
í  hálendistungum  þessum  er  blágrýti  með  litlum  líparít- 
blettum  á  stöku  stað. 

Norður  af  Hólsmynni  eru  HvannstaðafjöU.  sem  fyr  var 
getið,  það  eru  móbergsfjöll  mjög  sundurgrafin  af  skörðum 
og  gljúfrum,  17 — 1800  fet  á  hæð.  en  uppi  á  þeim  eru  hærri 
hnúkar,  sem  kallaðir  eru  Gagndagahnúkar.  Austur  af  Hvann- 
staðafjöllum  er  einstakt  fjall.  sem  heitir  Búrfell,  sem  Búr- 
fellsheiði  tekar  nafn  af,  í  kringum  það  og  norður  af  þvi  eru 
heiðalönd  með  mörgum  smávötnum,  blautum  fióum  og  holta- 
^'^'ggjuni  á  milli.  Fyrir  norðan  þetta  ílatlendi  eru  hálsar 
og  á  þeim  t*verf  ell,  og  skilja  þeir  Búrfellsheiði  frá  Axar- 
fjarðarheiði.  Austur  af  Búrfelli  er  Svalbarðshnúkur 
(2241 ')  og  norður  af  honum  er  breiður  hálsarani,  sem  gengur 
að  (Jrmahjni  austan  á  Melrakkasljettu,  og  eins  eru  múbergs- 
fjöll  og  hálsar  vestan  á  Sljettu  og  mun  þeim  síðar  verða  lyst. 
Vestan    við    fjallgaröa    þá,    sem   vér  höfum  talið,  vestur  að 


172  Aöalhálendi  Islands. 

Jökulsá  eru  sléttlendi  að  miklu  lej^ti  þakin  roksandi  13 — 
l500  fet  á  hæð  yíir  sjó,  norðau  til  kemur  grágrýti  og  hraun 
fram  uudan  sandinum. 

Fyrir  vestan  Jökulsá,  vestur  að  Skjálfandafljóti,  heldur 
aðalhálendið  hinu  sama  eðli  sem  fj'r  að  því  er  snertir  berg- 
tegundir  og  fjallamyndun,  en  eldsumbrot  hafa  á  þessu  svæði 
fyr  og  siðar  verið  afarmikil,  það  má  svo  heita  að  þvinær 
allur  jarðvegur  sé  þakinn  hraunum.  en  einstök  fjöll  og  hálsar 
standa  upp  úr  þessu  hraunhafi.  Frá  Vatnajökli  hallar  há- 
lendiskalla  þessum  norður  á  við  niður  að  sjó,  þó  mishæðir 
séu  þar  töluverðar,  einkum  um  miðjuna:  fram  með  Jökulsá 
er  hallinn  jafnt  aflíðandi  frá  jökli  niður  í  Kelduhverfi;  þar 
sem  Jökulsá  kemur  undan  Dyngjujökli  mun  hæðin  vera  rúm 
2500  fet  yfir  sæ,  um  Herðubreið  er  hæðin  1600  fet,  á  móts 
við  Eilif  á  Mfvatnsöræfum  er  áin  rúm  1000  fet  yfir  sjó,  svo 
lækkar  töluvert  niður  að  Svínadal  (637 ')  og  þar  sem  Jökulsá 
felkir  út  á  sandana  fyrir  neðan  As,  er  hún  tæp  hundrað  fet 
yfir  sævarmál.  Að  vestanverðu,  fram  með  Skjálfandafljóti 
liggja  öræfaslétturnar  nokkru  hærra.  en  hallast  þó  til  norð- 
urs.  i  Vonarskarði  er  hæðin  3000  fet,  viö  Marteinsflæðu  2371 
fet,  við  Hitalaug  2142,  við  Yxnadal  2107',  íshólsvatn  1173', 
Kálfborgárvatn  1224',  Mývatn  924',  Fliótsheiði  930'.  Um 
miðjuna  eru  hæðirnar  mestar,  þvi  þar  gengur  fjallabálkur 
mikill  norðaustur  og  norður  eftir  Odáðahrauni,  sem  hækkar 
og  lækkar  þrep  af  þrepi  niður  að  M}^atni. 

Fram  með  allri  norðurrönd  Vatnajökuls  eru  eintóm 
gróörarlaus  öræfi,  hrikaleg  fjallaklungur,  hraun  og  sandar. 
Vér  munum  byrja  þar  aftur  að  lýsa  landslagi  er  fyr  var 
frá  horfið.  Vestan  við  Brúarjökul  gengur  gej^simikill  höfði 
fram  undan  hjarnflákum  Vatnajökuls,  það  eru  Kverkfjöll, 
einn  hin  stórhrikalegasti  fjallamúli  á  Islandi.  þau  hafa  aldrei 
veriö  mæld,  en  eru  líklega  rúm  5000  fet  á  hæð.  Kverkfjöll 
eru  þverhnypt  á  þrjá  vegu  og  herfilegur  klofi  eða  kverk 
klýfur  þau  niður  að  rótum,  og  hefir  skriðjökull  fallið  niður 
kverkina;  vestan  við  klofann,  uppi  undir  brúnum,  er  giga- 
hrúga  og  sjást  þar  jafnan  gufumekkir  og  brennisteinsfýlu 
leggur    niður    á   sandana.     Frá  norðausturhorni  Kverkfjalla 


Öræfi  og  óbj'gðir. 


173 


ganga  tindaraðir  til  norðurs  (hallandi  austur),  út  frá  fjöll- 
unum  ganga  fyrst  fimm  tindadrög  vestan  við  upptök  Kreppu, 
en  þau  ná  eigi  mjög  langt  norður.  en  vestan  við  þau  er 
aðalraninn  3 — 4  mílur  á  lengd  og  eru  i  honum  svo  margir 
tindar  í  óreglulegum  drögum,  að  eigi  verður  tölu  á  komið. 
Fiöll  þessi  heita  einu  nafni  Kverkhnúkarani  og  era 
12—1800  fet  á  hæð  yíir  jafnsléttu  (3—4000  fet  yíir  sjó),  það 
er    mjög    einkennilegur    fjallgarður,    ákaílega  skörðóttur  og 


25.  mynd.    Kverkfjöll. 


!>.  Tli. 


standast  skörðin  í  hinum  einstöku  hryggjum  hvergi  á;  hnúk- 
arnir  eru  allir  úr  móbergi  og'  umturnaðir  af  jarðeldum. 
ilestir  eru  nokkurnveginn  regkilegar  keilur.  en  sumir  breiðir 
og  ávalir  með  hamranybbu  efst,  sumstaðar  eru  sagyddar 
tindaraðir,  sumstaðar  hamrabrúnir,  drangar  og  strókar,  milli 
þeiira  eru  ótal  lautir,  hvilftir,  bollar  og  daladrög,  smáar 
sandflatir  og  gljúfur.  f*ar  eru  ótal  eldgígir,  rauðar  gjall- 
hrúgur  og  úfin  hraun  í  hverjum  dal,  sem  hafa  fallið  þaðan 
niður  á  slétturnar  í  kring.   Norðaustan  til  viö  Kverkhnúkarana 


174  Aðalhálencli  Islauds. 

er  hagapláss  þaö,  sem  kallað  er  Hvanualindir,  2091  fet 
yíir  sjó;  liaglendi  þetta  fann  Pétur  bóndi  Pétursson  á  Há- 
konarstöðum  1830,  og  Björn  Gunnlaugsson  kom  þangað  að 
tilvisun  hans  1838.  Par  hafa  þó  liklega  sekir  menn  áður 
átt  sér  athvarf,  því  þar  hafa  fundist  kofarústir  í  hraunrönd 
og  mikið  af  kinda  og  hrossabeinum.  Litill  hnúkur  sérstakur 
austan  við  Kverkhnúkaranann  er  kallaður  Lindakeilir,  og 
við  hann  eru  smálindir  með  grasi  og  hvannstóði,  litlu  austar 
er  Lindakvisl  og  skilur  Kreppuhryggur  hana  frá  jökulvatn- 
inu  Kreppu;  fram  með  Lindakvisl  eru  hagateygjur  og  fjarska 
mikil  hvannstóð. 

Vestan  við  Jökulsá  fram  með  Dyngjujökli  og  norður 
af  honum  eru  leirur  og  sandar.  ogHoluhraun  fyrir  miðjum 
jöklinum,  leirurnar  hafa  myndast  af  jökullækjum,  ennorðar 
eru  roksandssléttur,  að  mikki  leyti  þaktar  vikri  úr  Oskju- 
gosinu  1875.  Liklega  eru  gömul  hraun  undir  söndum  þessum, 
en  þau  koma  ekki  fram  nema  á  stöku  stað  t.  d.  við  upp- 
sprettur  Svartár.  A  söndunum  er  grágrýtisbunga  mikil, 
sem  heitir  Vaðalda.  milli  Jökulsár  og  Dyngjuvatns,  en 
flatlendið  helzt  áfram  niður  með  Jökulsá  niður  fyrir  Herðu- 
breið;  i  tungunni  milli  Jökulsár  og  Kreppu  er  hálsbunga, 
sem  heitirFagradalsfjall,  og  íleiri  tindar  og  hryggir  úr  mó- 
bergi  eru  þar  beggja  megin  ár.  Lindaá  sprettur  upp  i 
hraunrönd  austan  við  Herðubreið  og  rennur  norður  og 
austur  i  Jökulsá,  jafnhliða  henni  rennur  önnur  bergvatns- 
kvísl,  sem  heitir  Grafarlandaá  og  milli  þeirra  er  Ferju- 
fjall  (1766')  við  Jökulsá.  A  flatlendi  þessu  eru  sléttar 
e^^rar  með  hnuUungagrjóti,  mjög  viðáttumiklar,  fram  með 
Jökulsá,  miUi  hennar  og  hraunsins  austan  við  Herðubreið, 
3 — 4  mihir  á  lengd.  Eyrar  þessar  eru  allar  gróðurlausar, 
nema  á  því  svæði,  er  Lindaá  felkir  um;  þar  er  lyng  og 
gras  fram  með  kviskmum  og  hér  og  hvar  dældir  með  mýr- 
gresi  og  smátjarnir;  lang-grasgefnast  er  nyrzt  á  eyrunum, 
norður  undir  Ferjufjalk,  og  eru  þar  akgóðir  hestahagar. 
Svæði  þetta  heitir  Herðubreiðarlindir  (1501')-  Fram 
með  Grafarlandaá  er  einnig  mjó  gróðrarræma  á  bökkunum, 
en    mest    er    það    viðirlauf  og  annar  sauðgróður,    þar  heita 


Öræfi  o^  óbj-gðir.  175 

Grafarlönd.  Xorður  af  Ferjafjalli  era  fram  með  Jökulsá 
lágir  móbergshrj^ggir,  en  annars  helzt  sléttan.  marflöt  og 
takmarkalaus  norður  á  bóginn  sem  augað  eygir.  Petta  mikla 
sléttlendi  er  einu  nafni  kallað  Mývatnsöræfi  og  ná  þau 
úr  Grafarlöndum  norður  fyrir  Eilifsvatn  og  frá  Jökulsá  að 
Námufjalli  við  Mývatn,  þau  eru  7 — 8  milur  á  lengd  og  1  — 
3^2  míla  á  breidd;  hæð  þessarar  sléttu  yíir  sjó  liggur  miUi 
1100  og  1600  feta.  Allstaðar  eru  gömul  hraun  undir  á  Mý- 
vatnsöræfum  sunnan  til,  en  norður  frá  eru  sandar,  melar  og 
urðaröldur  úr  grágrýti  norður  fj^rir  Eilif.  Gjár  og  jarðfoU 
eru  hér  mörg  og  sum  afarlöng,  eldgigaraðir  eru  hér  einnig 
margar  og  langar,  og  mun  þessa  siðar  getið  nánar.  Ofan 
á  hraununum  er  viða  roksandur,  einkum  sunnan  til  og  þar 
sumstaðar  melgresi  töluvert  á  rokssandsþúfunum.  Norður 
af  Eilifsvatni,  alla  leið  niður  í  Kelduhveríi  eru  eintóm  grá- 
grýtisholt,  klappir  og  urðir  milli  Jökulsár  og  hraunanna  á 
Re^'kjaheiði.  Austur  af  hinu  staka  felli  Eilifi  er  stór  urðar- 
bunga  sem  heitir  Grjótháls,  suður  af  honum  hefir  landræma 
sokkið  milli  Eystri  og  Vestri-Brekku,  og  þaðan  haldast 
jarðföll  og  sprungur  við  og  við  suður  í  Herðabreiðarfjöll. 

Vestan  við  Vatnajökul  milli  hans  og  Tungnafellsjökuls 
er  Vonarskarð,  hæð  þess  er  hérumbil  3000  fet  yfir  sjó  og 
veitir  vötnum  þaðan  bæði  til  norðurs  og  suðurs,  til  Skjálf- 
andafljóts  og  Köldukvislar.  Menn  ætla  að  Gnúpa-Bárður 
hafi  farið  þetta  skarð,  þó  vita  menn  það  ekki  með  vissu. 
Bárður  nam  Bárðardal,  hann  markaði  af  veðrum  að  land- 
viðri  voru  betri  en  hafviðri  og  ætlaði  af  þvi  betri  lönd  f^-rir 
sunnanheiði,  »hann  sendi  sonu  sína  suðurumgói;  þáfunduþeir 
góibeitla  ok  annan  gróður;  enn  annat  vár  eptir,  þá  gerði  Bárðr 
kjálka  liverju  kykvendi,  þvi  er  gengt  var,  ok  lét  hvat  draga  sitt 
fóðr  ok  fjárhkit;  hann  fór  Vonarskarð,  þar  er  síðan  heitir 
Bárðargata;  hann  nam  siðan  Fljótshverfi,  ok  bjó  at  Gnúpum; 
þá  var  hann  kallaðr  Gnápa-Bárðr«.  Fram  á  miðja  19.  öld. 
vissi  almenningur  ekkert  um  þetta  skarð,  menn  héldu  að 
þar  aðeins  væri  dæld  i  jökulinn,  Sveinn  Pálsson  getur  þess 
fyrstur  að  hér  muni  vera  skarð  það,  sem  Gnúpa-Bárður  fór 
ígegnum,  og  Björn  Gunnlaugsson  sannaði  að  liér  var  skarð 


176  Aðalhálendi  Íslands. 

milli  jökla,  því  hann  fór  gegnum  það  4.  ágúst  1839.  Sunn- 
anmegin  í  Vonarskarði  eru  leirhvammar  og  flákar,  það  eru 
Köldukvislarbotnar,  en  vestanmegin  i  skarðinu  era  ein- 
tómir  hólar^),  líklega  fornar  jökulöldur,  en  um  miðjuna  er 
bunguvaxinn  sandur  og  deilir  þar  vötnum;  þar  heitir 
Tindafell  i  skarðinu  að  vestanverðu.  Norðan  við  skaröið 
ganga  hálsar  úr  TungnafellsjökU  fram  með  Skjálfandafljóti, 
en  hinumegin  ganga  hjallar  eldbrunnir  útundan  VatnajökH 
en  upp  af  þeim  eru  jökulbungur  afarháar.  Rétt  norður  af 
miðju  Vonarskarði  dragast  hjallar  þessir  mjög  til  austurs 
svo  skarðið  verður  þar  mjög  breitt  og  mjndast  í  því  allstórt 
undirlendi,  er  hægt  og  hægt  hallast  niður  að  aðalhálendinu 
og  verður  einsog  krókur  úr  þvi  inn  á  milli  jöklanna.  Niður 
af  hjölhim  þessum  hafa  runnið  margir  hraunfossar  og  mjög 
er  landið  umturnað  af  jarðeldum  og  skriðjöklum,  Par  eru 
tiarnir  norðan  og  austan  til,  sem  heita  Gæsavötn  (2961') 
og  upp  af  þeim  Gæsahnúkur  (3589')  Við  Gæsavötn  er 
gróður  dáhtill  fram  með  dýum  og  jarðhiti  svolitill  í  sumum 
uppsprettulindunum,  nokkru  sunnar  eru  dálitlar  haga-  og 
mosateygjur,  sem  kallaðar  eru  B.júpnabrekkur.  Hraun- 
kvisl  og  E,júpnakvisl  og  nokkrar  ár  aðrar  renna  um  undir- 
lendið  í  Jökulkróknum  niður  i  Skjálfandafljót. 

Frá  móbergshjöllunum  við  Gæsavötn  gengur  Dyngju- 
háls  til  suðausturs  i  Trölladyngju;  vesturbrúnin  á  hálsi 
þessum  er  brött,  en  hann  hallast  til  austurs,  hálsinn  er  nærri 
4000  feta  hár  júr  sævarmál,  þar  sem  hann  kemur  útundan 
jöklinum  og  allur  er  hann  eldbrunninn  og  þakinn  hraunum, 
nema  hvað  drög  af  móbergsfellum  sumstaðar  standa  uppúr 
eldstorkunni.  Dyngjuháls  er  svo  sem  byrjun  á  hæðadragi 
því,  sem  gengur  um  Odáðahraun  þvert  til  norðausturs  og 
hallast  landið  frá  þessum  mænirás  á  báða  vegu.  Fyrir 
austan  Dyngjuháls  gengur  móbergshöfði  út  undan  jöklinum, 
sem  er  kallaöur  Kistufell,  það  mun  vera  um  4800  fet  á 
hæð.     Björn  Gunnlaugsson   sá  reyki  þar  inn  af  á  jöklinum 


*)  Sigurður    Gunnarsson:      Vatnajökulsvegur    (fjóðólfur    IV. 
1852  bls.  362-363. 


177 

1 888  og  kallaði  þab  fyrst  Reykjarfell.  Utnorður  af  Kistufelli 
er  breið  grágrýtisbuuga  sem  heitir  Urðarháls  og  norð- 
austur  þaðan  nokkur  smáfell  úr  móbergi  Milli  Kistufells 
og  Kverkfjalla  er  mikill  slakki  í  aðaljökulinn  og  þar  fellur 
Dyngjujökull  niður  á  sandana.  A  vesturbrún  Dyngjuháls 
hefir  hlaðist  upp  af  eldgosum  afarmikil  hraunbunga  sem 
kölluð  er  Trölladyngja  (4752'),  hún  rís  rúm  iíOOO  fet  npp 
af  hálendi  því,  sem  hún  stendur  á,  en  er  nærri  2  milur  að 
þvermáli.  Hér  og  hvar  standa  móbergskambar  og  smánýpur 
upp  úr  hraununum  utan  við  rætur  Trölladyngju;  þessi  af- 
löngu  fell  eru  flest  milli  Kistufells  og  Trölladyngju  og  ganga 
jafnhliða  í  röðum  norðaustur  að  Dyngjufjöllum.  Prihyrningur 
er  langstærstur  af  fellunum  við  Trölladyngju  og  stefnir 
norður  jafnhliða  Dyngjuf jöllum  ytri,  það  er  allbreitt 
fjallendi  um  30 — 3500  feta  hátt,  ennþá  mjög  lítt  kunnugt, 
vestur  af  hinum  eiginlegu  Dyngjufiöllum  og  er  dalskora  á 
miUi.  Norður  úr  Trölladyngju  hefir  runnið  afarmikið  hraun- 
flóð  alla  leið  niður  i  Bárðardal  og  er  það  kallað  Fram- 
bruni  og  liggja  iitúr  þvi  hrauni  kvíshir  niður  með  þverám 
þeim,  sem  renna  i  Skjálfandafljót.  Milli  hraunkvíslanna  eru 
viðáttumiklar  grágrytisurðir,  ná  þær  milli  hrauns  og  fljóts 
frá  Vonarskarði  niður  i  bygð  og  kalla  leitamenn  það 
»Grjótin' ;  yfirborðið  er  alt  þakið  eggjagrjóti  og  hellum, 
sem  frostið  hefir  sprengt  i  sundur,  sumstaðar  eru  melar  og 
holt  og  isborin  björg  á  stangli.  Alstaðar  eru  hér  vindrákir 
á  klettunum,  óregluleg  för  og  geilar,  sem  grjótkastið  hefir 
myndað  i  ofsarokum,  sem  mjög  eru  hér  algeng  á  suðvestan. 
Oræfi  þessi  mega  að  mestu  heita  gróðurlaus,  þó  kindasnöp 
séu  þar  sumstaðar;  stöku  hagablettir  eru  þó  hér  á  þessu 
svæði,  helzt  þar  sem  jarðhiti  er,  t.  d.  við  Hitalaug  (2142') 
og  Marteinsflæðu  (2371'),  þá  eru  og  hagar  ofan  til  við 
Hrauná  og  heitir  þar  Jökuldælaf læða.  Landslag  er  á 
þessum  öræfum  Ijótt  og  þvínær  engin  tilbreyting.  Dalur 
sá,  sem  Skjálfandafljót  rennur  um,  skilur  Grjótin  frá  Sprengi- 
sandi  og  Vatnahjalla-öræfum,  þar  hefir  áður  verið  frjótt 
land  langt  upp  eftir  dahium,  en  er  nú  alt  i  flagi  og  upp- 
blásið  og  er  það  eingöngu  mönnum  að  kenna,  sem  rifu  allan 

12 


178 


Aðalhálendi  Islands. 


skóginn  úr  hlíðunum.  Vestanmegin  fljóts  voru  allar  hliðar 
skógi  vaxnar  suður  undir  Kiðagil  og  var  þar  kallað  Smiðju- 
skógur;  jarðvegur  hefir  verið  mjög  þykkur  í  dalnum,  en 
er  nú  allur  blásinn,  þar  var  bygð  til  forna  og  m'argir  bæir 
og  sjást  ennþá  rústir  sumra  þeirra,  þar  hét  Króksdalur 
sem  getið  er  um  i  Hrafnkelssögu,  Ljósvetningasögu  og  víðar. 
Upp  í  hálendið  skerast  frá  aðaldalnum  margir  aukadalir  og 


26.  mynd.     Askja.    Reykirnir  í  suðri  upp  af  eldgígunum 
viö  niðurfallið. 


Caroc. 


dalgljúfur.^)      Merkasti    dalurinn    er  Yxnadalur,    þar  eru 
hagar  allgóðir- 

Norðaustur  af  Trölladyngju  heldur  hæðahryggurinn 
áfram  til  Dyngjufjalla  og  er  skamt  á  milli.  Dyngjufjöll 
er  hin  langmesta  fjallaþyrping  í  Ódáðahrauni,  heíir  þar  upp- 
runalega    verið    mikið    og   hátt  móbergshálendi,    sem    hefir 

^)  fessu  hefi  og  öllu  ítarlega  lýst  í  Andvara  XI,     1885. 


Öræíi  og  ób^'gðir.  179 

breyzt  og  kubbast  sundur  af  eldsumbrotum  og  jarðskjálftum ; 
miðhluti  fjallanna  heíir  sokkið  og  Askja  orðið  til  einsog 
grunn  skál  í  fjöllunum  miðjum.  Dyngjufjöll  eru  að  meðal- 
tali  4500  fet  á  hæð  og  lykja  um  Öskju  á  alla  vegu;  þó 
dakir  þessi  sé  stór  og  hrikalegur  i  sjálfum  sér,  þá  er  hann 
aðeins  grunn  hvilft,  þegar  dýpt  hans  er  borin  saman  við 
hæð  og  stærð  fjallanna.  Askja^),  sem  er  meira  en  ferhyrnd 
míla  á  stærð,  er  í  raun  réttri  ógurlega  stór  eldgigur,  nokk- 
urskonar  miðdepill  allra  eldsumbrota  á  Islandi;  op  Oskju 
snyr  beint  austur  og  hafa  stórkostleg  hraun  runnið  þar  niður; 
botn  dals  þessa  liggur  3200  til  8600  fet  yfir  sjó  ogkringum 
hann  allan  er  hamragirðing  600 — 1000  feta  há.  Hálendi  það 
og  hraunkambar,  sem  tengja  saman  Trölladyngju  og 
Dyngjufjöll,  liggja  svo  hátt,  að  suðvesturbrún  Dyngju- 
fjalla  sýnist  eigi  há  frá  Trölladyngju,  en  að  suðaustan 
risa  fjöllin  upp  frá  söndunum  geysihátt,  þó  eru  þar 
yms  felladrög  fram  með  aðalfjallgarðinum  og  spretta  þar 
upp  lækir  þeir  er  falla  suður  i  Dyngjuvatn.  Suðvestur  úr 
Öskju  er  litið  op,  og  hafa  um  það  fallið  hraunkvislir  suður 
á  hálsana,  er  ganga  frá  fjöllunum  að  Trölladyngju.  Suð- 
austurrönd  Dyngiufjalla  upp  af  Öskju  er  þunn,  en  þar  risa 
háir  tindar  á  brúnunum.  Norðanvið  Öskju  munu  Dyngju- 
fjöll  vera  einna  breiðust  og  er  þar  sumstaðar  jökull  og  fannir 
i  hvilftunum,  en  neðst  er  þar  i  fjöllunum  breiður  hjalli  og 
á  honum  hnúkar  og  hryggir  upp  að  aðalfjöUunum,  sprungur 
margar  og  hraunfossar.  Hiallar  þessir  eru  um  800  fetum 
hærri  en  hraunsléttan  fyrir  neðan.  Upp  frá  hraunsléttunni 
fyrir  norðan  er  hvilft  upp  ígegnum  hjallana  og  upp  af  henni 
Jónsskarð  (4153')  upp  i  Öskju;  standa  Vegahnúkar  á 
hjölhmum  áður  en  kemur  upp  i  skarðið.  Austur  úr  norður- 
brún  Dyngiufjalla  gengur  hálsarani  stuttur,  kallaður  Öskiu- 
háls,  2900 — 3000  fet  á  hæð,  noröanvert  við  austuropið  á 
Oskiu,  fremstu  fellin  á  hálsi  þessnm  eru  hæst  og  siást  langt 
að  norðan.  Frá  norðausturhorni  Dyngiufialla  ganga  raðir 
af  feUum  og  eldgigum  norðaustur  í  Kollóttu  Dyngiu,  hafa 
hraun  hlaðizt  þar  miög  hvert  á  annað  ofan,  svo  liæð 
')  Oskju  mun  síðar  nánar  lýst  í  eldfiallakaflanum. 

12* 


180  Aðalhálendi  Jslaiids. 

þessara    hryggja   er    iafnmikil    og    hæð    austustu  undirhhð- 
anna. 

Norður  af  Dyngjufjölkim  er  Odáðahraun  eiu  samfekl 
hraimslétta  mjög  hallahtil,  takmarkast  hún  að  austan  af 
HerðubreiÖarfiöUum  en  að  norðan  af  Bláfjalli  og  öðrum 
fjöllum  fyrir  sunnan  Mývatn.  Austur  og  norður  af  Dyngju- 
fjölkim  taka  fjallgarðar  aðra  stefnu,  aöalhæðirnar  ganga 
frá  suðri  til  noröurs  og  er  Herðubreið  drotning  þeirra  fjalla. 
Herðubreið  (5290')  er  eitt  með  tignarlegustu  fjönum  á 
Islandi,    á    henni    er   að  ofan  þverhnýpt  hamragirðing    ak  i 


C.  W.  Paijkull. 
27,  mynd.     Herðubreið. 

kring  og  þar  fyrir  ofan  mjallahvitnr  jökulfaldur.  Herðubreið 
stendur  einstök,  hraun  eru  ak  í  kringum  hana,  suðúr  af 
henui  er  háls,  sem  kallaður  er  Tögl  eða  Herðnbreiðartögl 
(3432')  og  sund  á  miki,  það  er  aflangur  fjallshryggur  með 
smánj'bbum  og  eggjum,  hann  er  nú  þakinn  vikri  eftir 
Öskjngosið  1875  og  þaðan  er  viðsýni  mikið  suður  yfir  slétt- 
urnar,  vikurbreiður  og  sanda.  Suður  og  vestur  af  Tögkim 
er  einstakt  fell  í  hraununum,  sem  heitir  Vikraf  elL  Norður 
og  vestur  af  Herðubreið  er  hraiaibunga  mikil,  sem  heitir 
KoUótta  Dyngja  (3854')   í    suðurenda  Herðubreiðarfjalla, 


Öræfi  og  óbygðir.  181 

það  er  mikið  eldfjall  og  hafa  hrami  rmiiLÍð  úr  því  á  allar 
hliðar,  aiistau  við  haiia  erii  lítilfjörlegar  gróðrarrandir,  sem 
heita  Hrútsrandir  (2081'),  en  amiars  er  alt  graslaust  þar  í 
kring.  Fyrir  norðan  þetta  eldfjall  er  hátt  móbergsfell  með 
tindnm  og  sprmigum,  sem  heitir  Eggert,  rúm  4000  fet  á 
hæð,  og  einna  hæst  í  Herðubreiðarfiöllum  Norður  af 
þessu  fjalli  taka  við  lágir  hálsar  eldbrmmir,  mynda  þeir 
olboga  vestur  á  við,  en  svo  ganga  aðalfjöllin  norður  og 
austur  og  hækka  aftnr;  skiftast  þau  þar  i  tvo  jafnhliða 
fjallgarða,  en  nyrzt  eru  viðlaus  fell  og  fjallshryggir,  fjöllin 
eru  töhivert  sundurskorin  af  giljum  og  kvosum  og  norðan 
til  2800  fet  á  hæð.  Fram  með  fjölhmum  eru  víða  eldgigir 
og  ótal  gjár  og  sprimgur. 

Norðvestur  fi'á  HerðubreiðarfjöUum  taka  sig  upp  nyir 
móbergshr^'ggir,  sem  að  mestu  eru  horfnir  undir  hramium, 
nema  hvað  móbergskollar  og  tindar  standa  hér  og  hvar  upp 
úr.  í*ar  er  Kerlingardyngja,  mjög  ílatvaxin  hraunbunga 
um  3500  fet  á  hæð,  og  uppúr  hemii  hvass  móbergstindur, 
sem  heitir  Kerling.  Stuttu  norðar  er  ömmr  hraunkúpa, 
sem  heitir  Ketildyngja  (3028')  og  á  henni  afarstór  gigur, 
sem  heitir  Ketill  og  -  bremiisteinsnámur,  sem  kallaðar  eru 
Frenn^námur.  Syðst  i  Kerlingardyngju  eru  Hvammfjöll, 
margir  tindar  og  smáir ;  norður  af  Katli  eru  tveii'  móbergs- 
tmdar  í  sömu  röðimii,  og  lengra  norður  frá  Skógamanna- 
fjöU,  tindóttir  hálsaranar  aUlangir.  og  eru  þeir  auðsjáanlega 
áframhakl  af  sömu  hryggjunum  Austur  af  þessum  fjölhmi 
Uggja  Myvabisöræfi  og  nvja  liraunið,  sem  vall  upp  úr  Sveina- 
gjá  1875.  Vestur  af  þessum  hálsahryggjum,  er  vér  nú 
lýstum,  eru  nokkur  stór  og  há  fjöll  flatvaxin  að  ofan  og 
skilja  þau  Odáðahrami  frá  Mývatnshramium ;  þar  er  Búr- 
feH  nyrzt  og  austast  og  svo  Búr  fellsf  jöH,  norður  úr 
þeim  gengur  rani  og  á  honum  hnúkar,  Stórihnúkur  og 
HvammfelL  Milli  Búrfellsfjalla  og  Bláfjalls  er  grunnur 
dahir,  opimi  i  báða  enda,  og  heitir  hann  Heilagsdalur 
(2120')  þar  eru  dálitlir  hagar.  BláfjaU  er  afarmikið  fjaU, 
þverhnypt  á  aUa  vegu  en  flatt  að  ofan,  það  er  3900  fet  á 
hæð    og   ber  yfir  öU  önnur  nálæg  fjöU,    það  er  breiðast  að 


182  Aðalhálendi  Íslands. 

norðan.  en  mjókkar  suður  og  gengur  suður  úr  því  lægri 
fjallstangi.  Að  ofan  er  fjallið  víðáttumikið  og  eru  þar  ein- 
fcómar  urðaröldur  og  hami'asillur  úr  gi'ágiyti;  aðalefni  fjalls- 
ins  er  móberg  og  þussaberg,  en  gi'ágrýti  ofan  á,  og  eins  er 
í  öUum  nálægum  fjöllum.  Sj'ðst  á  fjallinu  er  hæsti  topp- 
urinn,  það  er  liá  og  oddmjó  þúfa,  og  viÖ  hana  er  tjörn 
litil,  sýnist  þar  vera  afarforn  eldgígur.  Skamt  fyrir  vestan 
Bláfjall  er  Sellandaf jall  (3193'),  það  er  bimguvaxið  fjall 
einstakt.  svipað  Bláfjalli  að  eðli  og  byggingu;  efst  á  því  er 
líka  tjörn  og  leifar  af  forniun  eldgigi. 

Norðm-  úr  austm-horninu  á  Bláfjalli  gengm'  háls  eigi 
alllítill  og  hefst  þar  fjallgarður  sá.  sem  takmarkar  Myvatns- 
sveit  aö  austanverðu.  hann  gengur  4  míhir  beint  fi'á  suðri  tii 
norðurs  og  sUtnar  hvergi  fullkomlega  fyr  en  norðan  við 
Leirhnúk;  allur  er  fjallgarðm'  þessi  sprimginn  og  eldbruim- 
inn.  Par  er  næst  Bláfjalli  Prengslaborgir  og  Lúdent, 
þá  kemur  Námufjall  (1568')  og  austan  í  þvi  og  á  slétt- 
unum  fyrir  neðan  eru  Reykjahlíðamámur;  brennisteinsguf- 
urnar  e^^ða  ölkun  gróðri,  en  í  Dalfialli  (1706'),  sem  er 
áframhald  Xámufjalls  til  norðurs,  er  mikill  og  fagur  gi'óðm-. 
milli  þeú'ra  er  Námuskarð  (1400')  um  það  liggvir  þjóð- 
vegurmn  til  Austurlands.  Vestur  af  Námufjalli  er  Hver- 
fjall  (1536'),  afai'mikill  eldgigm',  en  vestur  af  Dalfjalli  er 
Hliðarfjall  (2518'),  brattur  liparitfcindur.  þaðan  i  suðvestm- 
er  einstakt  móbergsfjall  við  Mývatn,  þar  sem  Laxá  rennur 
úr  þvi  og  heitir  það  Vindbelgur  eða  Vindbelgjarfjall 
(1721').  Nyrzt  á  Dalfjam  heitir  Prihyrningur  (1954'),  og 
lithi  norðar  er  Leirhnúkur  (1932'),  sem  er  móbergshryggm', 
lágirr  i  samanburði  við  heiðamar  i  ki'ing,  en  þar  hefir 
myndast  vestan  við  hi'ygghm  stórkostleg  eldgigaröð,  sem 
gaus  miklu  hrauni  á  ármnmi  1725 — 1729.  Austur  af  Leir- 
hnúk  er  önnur  fjallaröð,  þar  er  syðst  Jörundur,  þá 
Hrafntinnuhryggur  (1928'),  Krafla  (2639'),  Hágöng 
og  Eilifur,  alt  eru  þetta  sérstök  fjöll  með  skörðum  á  milli, 
en  þó  á  sama  hæðahryggnum.  Vestan  i  Kröílu  er  gigm'inn 
Viti  (1779'),  sem  gaus  1724.  Norður  af  Hlíðarfjalli  og 
vestur  af  Hágöngum  eru  Gæsadalsf jöll,   stór  fjallsbunga 


Öræfi  og  óbygöir.  183 

með  hömnun  i  kring,  á  þeim  heitir  hæsti  hnúknrinn  Jóns- 
tindnr  (2808').  Þar  fyrir  norðan  teknr  við  Reykja  heiði, 
þar  ern  hi'aimflákar  miklir,  sem  hallast  niður  að  Keldu- 
hverfi,  standa  ýms  móbergsfjöll  upp  úr  hraunuumn,  þar  eru 
austast  Hrútafjöll,  þá  í'órunnarf jöll  norður  af  Gæsa- 
dalsfjölkim  og  Peistarey kiafjöll,  og  vestur  af  þeim 
Lambafjöll,  hvorutveggja  tindóttir  móbergshalsar.  Flat- 
lendi  í  Mývatnssveit  er  alt  þakið  hrannum,  og  liggur  á  900 
— 1100  feta  hæð  yfir  sjó;  suðvestnr  af  Mývatni  alt  að  Bárðar- 
dal  eru  eintóm  gi'asgefin  heiðalönd  með  allmörgum  tjörnmn 
og  vötnum,  þar  heitir  Mývatnsheiði  (1335');  grágrýti  er 
þar  i  jörðu  og  melar  og  holt  ofan  á,  en  norður  af  Mývatni, 
milh  þess  og  Laxárdals,  er  móberg  i  jörðu  og  móhella  og 
smnstaðar  roksandnr  ofaná,  þar  heitir  Hólasandur  og  er 
hami  gróðrarlítill, 

Odáðahraun  og  öræfin  í  kringum  það  eru  einar  hmar 
hálendnstu  óbygðir  hér  á  landi,  enda  eiga  memi  þangað 
sjaldan  erindi,  nema  hvað  leitamenn  á  haustum  skygnast 
um  í  hinum  fáu  hagablettum  eftir  kindum.  Fastir  fjallvegir 
eru  nú  hvergi  yfir  öræfi  þessi  fyrir  sminan  Myvatn,  en  þar 
var  þó  farið  til  forna.  f*að  sem  kallað  hefir  verið  Vatna- 
jökulsvegur  er  í  raun  réttri  enginn  mamiavegur,  enda 
hefir  haim  örsialdan  verið  farimi  og  engimi  hefir  farið  hann 
allan  í  einu  í  samanhengi  nema  Biörn  Gumilaugsson  1839, 
hann  kom  að  sumian  npp  með  Köldukvísl,  fór  um  Illugaver, 
Vonarskarð,  austur  með  iökli  í  Hvamialindir,  og  þaðan  að 
Brú  á  Jökuldal,  alls  voru  þeir  9  daga  milli  bygða.  Arið 
eftir  fór  danskur  maður  J.  C.  Schythe  sama  veg,  nema 
hvað  þeir  fyrst  fóru  Sprengisand  og  beygðu  útúr  hjá  Arnar- 
felli,  þeir  voru  10  daga  á  leiðmni,  hreptu  hið  mesta  illviðri 
og  voru  nærri  orðnir  liti.  Siðan  hefir  Vatnaiökulsvegur 
aldrei  verið  farinn  milli  landsfiórðunga,  en  1880  fóru  Bárð- 
dælingar  nokkrir  og  Myvetningar  snðnr  í  Vonarskarð,  og 
svo  austur  með  jukli  í  Hvamialindir,  sama  veg  fór  Por- 
valdur  Thoroddsen  1884.  Oliós  sögn  er  það,  að  Arni  lög- 
maöur  Oddsson  hafi  1618  farið  frá  Brú  suður  þvers  yfir 
öræfin.   liklega  Vatnai(')kulsveg.    en  himi  fyrsti,   sem  víst  er 


184  Aðalhálendi  íslands. 

lun  að  farið  heíir  þessa  leið,  var  Pétm'  Br^niiólfsson,  haim 
fór  1794  frá  Brú  beint  upp  að  jökli  i  Porláksmvrar.  svo 
vestm'  meö  jöklinum  að  Skjálfandafijóti  og  i  Kiðagil.  Hinn 
sama  veg  fór  Pétur  Pétm'sson  frá  Hákonarstöðum  1830,  haim 
fami  fjrstur  Hvamialindir  og  Jökuldælaílæðu.  Af  þessu  má 
sjá,  að  Vatnajökulsvegur  hefir  aðeins  verið  farmn  6  eða  7 
simimn  og  seinast  1884.  I  fornöld  og  langt  fram  eftir  ökl- 
um  var  vegm  jíir  Odáðahraun  þvert  íyrÍT  norðan  D}mgjn- 
fjöll  og  smman  Bláfjall,  lá  hami  frá  Möðrudal  yfir  Jökulsá 
hjá  Ferjufjalli,  siðan  fyrir  norðurtögl  Herðubreiðarfjalla  og 
svo  alla  leið  vestur  á  Króksdal  og  þaðan  i  Kiðagil  og  suður 
Sprengisand.  Pemia  veg  fór  Sámm  á  Leikskákim,  sem 
getið  er  mn  i  Hi-afnkelssögu,  og  á  17.  öld  var  hami  tið- 
farinn.  en  er  íslendingar  tóku  að  aukvisast  á  þeirri  öld 
týndist  veguriim  gjörsamlega ;  þeima  veg  fór  Oddur  biskup 
Einarsson  og  Bjarni  Oddsson  sÝshunaÖur  á  Bustarfelli,  en 
1884  fann  forvaldm  Thoroddsen  vegmn  aftur  og  margar 
vörðm-  á  honum  mosavaxnar.  Mjög  er  leið  þessi  nú  ógreið- 
fær  vegna  hraunsprungna,  sem  liklega  ílestar  liafa  myndast 
1875,  þegar  eldsumbrotin  urðu  á  Mývatnsöræfum  og  i 
Öskju,*) 

Um  Bárðardal  og  Skjálfandafljót  verður  allmikil  breytmg 
á  landslagi  og  jarðmyndim,  austandals  er  lægi^a  land.  mó- 
berg  og  grágrýti,  en  vestandals  há  blágrvtisfjöll.  MiUi 
Tungnafellsjökuls  og  Arnarfellsjökuls  er  breitt  hlið  og  heitir 
vegurimi  mn  það  yfir  miðhrygg  hálendisms  S  p r  e n g i s  a n  d u r, 
í  fornöld  var  hami  kallaður  Sandleið  eða  CTásasandm^  og  var 
þá  alloft  farinn.  þó  ekki  væri  þar  þjóðleið  einsog  yfir  Kjal- 
veg.  f  ar  sem  Sprengisandur  er  mjóstm"  milli  jökla  er  haim 
rúm  míla  á  breidd;  þar  er  um  eintóm  öræfi  að  fara,  öldu- 
myndað  land  og  sanda  með  smáhnulhmgiun,  og  sést  þar 
ekki  stingandi  strá  á  löngum  köflum;  sumstaðar  er  móberg 
undir    lausagrjóti.    sumstaðar    grágiyti.      Sprengisandsvegm* 


*)  Öræfunum  milli  Jökulsár  og  Skjálfandafljóts  heíi  eg  ítarlega 
lýst  í  ritgjörð  minni:  „Odáðahraun"'  í  Andvara  XI,  1885  bls.  20 — 108; 
XII,  1886  bls.  125-161. 


Öræíi  og  óbygðir.  185 

liggiu"  úr  Báröardal  suður  í  Hreppa,  og  er  25 — 30  mílur  á 
lengd  milli  bygÖa,  eftir  því  hvar  er  fariö.  Að  norðan  liggur 
vegm-imi  upp  frá  Íshóli  eða  Mjóadal,  fjær  eða  nær  Skjálf- 
andafljóti,  upp  í  KiÖagil.  Suður  af  Mjóadal  eru  hagablettir, 
sem  heita  Ytri  og  Luui  Mosar,  og  svo  eru  i^fangatorfa  við 
Kiðagil  (1800')  og  íleiri  lélegir  hagablettir  nærri  Skjálf- 
andaílióti.  f*ar  hefst  hinn  eiginlegi  Sprengisandur  og  nær 
alla  leið  suður  að  Eyvindarkofaveri,  er  þá  9 — 10  míhu  á 
lengd.  Norðarlega  á  miðjum  sandinum  er  Fjórðungsalda, 
hálsbunga  mikil  og  vatn  vestan  við  hana  (2706').  sem  stund- 
lun  þornar  upp  á  sumrum;  mest  er  liæðin  á  Sprengisands- 
vegi  2800  fet.  Sunnan  við  Fjórðungakvísl  skiftast  vegir, 
Uggur  annar  upp  undir  Arnarfell  hið  mikla  vestan  við 
f  jórsá  yíir  kvislir  margar,  en  himi  austan  við  Pjórsá  i 
Eyvindarkofaver,  sem  er  allstórt  graslendi,  og  þaðan 
niður  með  á  og  yfir  hana  á  Sóleyjarhöfðavaði.  Vestan 
Pjórsár  liggur  leiðin  niður  i  Arnessvshi  stöðugt  fram  með 
ánni  og  ylir  margar  þverár  og  eru  þar  viða  góðir  hagar 
(Kjálkaver,  Loðnaver.  Skúmstungur  o.  s.  frv ),  loks  liggur 
vegurinn  niður  í  fjórsárdal  og  eftir  honum  niður  að  Skriðu- 
felli.^)  Ur  Eyvindarveri  má  líka  fara  austan  ár  niður  í 
Rangárvallasyslu,  austan  við  Búðarháls  á  Klifshagavelli  og 
niður  með  Köldukvisl  og  svo  með  Tungná  og  má  þar  fara 
á  ferju  yíir  hana  neðarlega,  þegar  bátar  eru  við  hendina, 
en  vöð  eru  á  henni  austar.  Frá  Tungná  má  fara  sandana 
og  hraunin  niður  aö  Gi-altalæk,  þetta  er  þó  sjaklfarinn  vegnr 
og  ekki  góður. 

Norðan  við  Arnarfellsjökul  er  hálendið  viðast  2200  til 
2500  fet  á  hæð,  en  hækkar  norðnr  á  við  út  á  skagana 
beggja    megin    Eyjafjarðar,    útskagar    þessir  skerast  þó  frá 


')  Sprengísandi  lietir  mjr^g  oft  verið  lýst.  má  helzt  benda  á  lýs- 
ingu  Magnúsar  Gr'imsson''ar  í  Nýjum  Félagsritum  VIII,  1848  bls.  53 — 
66  (ig  Daniel  Brunn's  í  Eimreiðinni  IX,  1903  bls.  125—140  l)ar  eru 
margar  smáar  landslagsmyndir  íVá  |)eim  liéruðum,  sem  vísa  raá  til. 
(iecgraíisk  Tidsskrilt  XVI.  1902  bls.  219-242.  Pá  segir  J.C.  Schythe 
raargt  frá  Sprengisandi  í  H.  Kröyers  Naturhist.  Tidsskrift  III,  1841, 
og  í  mörgum  ferðab<')kum  iitlcndinga  eru  langar  klausur  imi  þenna  veg. 


186  Aðalhálendi  Íslands. 

aðalhálendinu  af  djúpum  dölum.  Fjalllendið  milli  Skjálfanda 
og  Eyjafjarðar  skerst  i  simdur  af  Fnjóskadal  og  Ljósavatns- 
skarði,  en  Öxnadalsheiði  skiku'  hið  mikla  hálendi  milli  Eyja- 
fjarðar  og  Skagafjarðar  frá  aðalhálendinu.  Vestanvert  við 
botn  Eyjafjarðar  er  hálendið  á  þessu  svæði  eimia  hæst  þar 
sem  Eyíirðingavegur  hefst,  þar  er  urðarháls,  sem  heitir 
Vatnah  jalli  (3100'),  og  við  hann  er  vegurinn  líka  kendur. 
A  Vatnahjalla  er  alda,  sem  heitir  Kerlingarhnúkm-  (um 
3200  fet),  en  suimar  og  vestar  er  lægð  og  i  heimi  3  vötn  i 
röð,  og  eru  þau  kölhið  Ullarvötn.  Suður  af  Vatnahjalla 
er  hálendið  Ijótt  og  gróðrarsnautt,  einstöku  jurtir  sjást  á 
strjálingi  milli  steina,  annars  er  ekkert  að  sjá  nema  grjót, 
þar  eru  eintómir  urðarliryggir  með  djúpimi  lægðiun  á  milli, 
og  er  stórbjörgum  stráð  um  öldurnar ;  hryggirnir  eru  2 — 300 
feta  háir  og  sumstaðar  hærri,  svo  hálendið  er  mjög  óslétt, 
einkimi  hið  neðra,  nær  Eyjafirði.  t*egar  kemm'  suður  á 
grjótin  fer  m'ðin  aö  smækka  og  verður  þar  möl  og  sandur 
ofan  á  öldunmn  og  i  hvilftunum,  en  laus  björg  eru  þar  þó 
einnig  viða.  í*að  er  ísaldarruðningur,  sem  hér  þekur  grágrvtis- 
hi'aunin,  sem  undir  liggja,  þau  koma  þó  fram  hér  og  hvar 
á  köíium.  Pegar  dregur  suður  undir  Arnarfellsjökul  koma 
fram  smá  móbergsfell,  simi  undan  jöklinum,  siun  einstök  á 
hálendinu,  milli  þeirra  renna  jökulkvislar  þær,  sem  safnast 
i  hina  vestri  og  eystri  Jökulsá,  en  af  þeim  verða  Hjeraðs- 
vötn  í  bygðinni.  Norðaustm-  af  Arnarfellsjökli  eru  tvö 
einstök  móbergsfell  á  söndunum  Laugaalda  (2987')  og 
Laugahnúkur  (3276'),  en  hin  mörgu  smáfell  og  hryggir, 
er  koma  undan  jökulröndinni  á  þessu  svæði,  heita  einu 
nafni  Illviðrahnúkar,  eitt  hið  vestasta  af  feUum  þessiun 
heitir  Asbja  rnarfell  (3373')  það  er  fjaUrani,  sem  gengur 
upp  i  jökul  og  hefir  hraun  mikið  (Lambahraun)  runnið 
undan  jöklinum  vestan  við  það.  Milli  fellanna  við  jökul- 
röndina  eru  melar,  sandar  og  leirur  myndaðar  af  jökul- 
lækjum.  Hálendið  lækkar  nokkuð  þar  fyrir  vestan  og  er 
austan  við  Blöndu  um  2000  feta  hátt.  Fyrir  norðan  Arnar- 
fellsjökul  eru  á  Eyfirðingavegi  hagablettir  nokkrir;  í  tung- 
unni  miUi  Jökuhár  eystri  og  Geldingsár  eruEystri-Pollar 


Öræfi  og  óbygðir.         .  187 

(2244'),  þar  eru  tjarnir  og  mfrar  og  i  mýrumim  stórar  þúfur; 
stör  og  fifa  vex  kringum  tjarnirnar  og  milli  þúfna,  en  lauf- 
gróður  er  uppi  á  þeim.  Við  Laugalæk  (2301 ')  norður  af 
Laugahnúk  er  einnig  dálitill  gróður  enda  er  þar  nokkur 
jarðhiti  (laug  með  43^  hita)  Tvær  mihir  vestur  af  Eystri- 
Polhim  eru  Orravatnarústir  (2324')  þar  er  allviðáttu- 
mikið  graslendi,  margar  smátjarnir.  vötn  og  siki,  stórgerðar 
þúfnarústir  og  annars  vanalegur  fjalhnvragróður.  A  þessu 
svæði  eru  Syðri-  eða  Vestri-Pollar,  þar  var  áningastaður 
þeirra,  sem  fyrrum  fóru  Vatnahjallaveg.  Annars  eru  gróðrar- 
laus  öræfi  ah  i  kring  um  þessa  lithi  mvrabletti  bæði  til  aust- 
urs  og  vesturs.  A  leið  til  Skagafjarðar  frá  Pollum  niður 
að  Blöndu  og  Svartá  eru  óslétt  öræfi,  tilbreytingalaus  og 
ill  yfirferðar ;  þar  eru  eintómir  hryggir,  kúpur  og  öldur  með 
óteljandi  dældmn  og  kvosum,  þurrar  vatnsrásir  hér  og  hvar 
með  urðum,  sem  fyllast  i  le^^singum  á  vorin  og  vatnspoUar 
á  stangH.  Alstaðar  er  gróðrarlaus  auðn  svo  langt  sem  augað 
eygir,  pungagrös  sjást  á  stangli  en  ekkert  dýr  og  enginn 
fugh  Isnúið  grágrvti  mun  viðast  vera  undir  og  kemm'  viða 
fram,  en  isaldarruðningurinn,  sem  ofan  á  Hggur,  eykst  eftir 
því  sem  vestar  dregur.  Um  þessi  öræfi  lá  f^-rrum  vegur  til 
Suðurlands,  Eyfirðingavegur  eða  Vatnahiallavegur  sem 
fyr  var  getið.  Vegur  þessi  lá  upp  frá  Tjörnum,  insta  bæ  í 
Eyjafirði,  upp  bratta  hhð  sunnan  við  Hafrárgil,  fram  hjá 
Hákarlstorfu  upp  á  brúnir,  um  Vatnahjalla  og  Polla  vestur 
á  Kjalveg.  Penna  fjallveg  fóru  Eyfirðingar  oft  til  forna  er 
þeir  sóttu  skreið  suður  að  Faxaflóa,  en  lestaferðir  þessar 
lögðust  niður  fyrir  miðja  19.  öld,  þegar  betur  fór  að  fiskast 
nyrðra,  enda  voru  þær  jafnan  langar  og  örðugar. 

Milli  ArnarfeHsjökuls  og  Langjökuls  er  tveggja  milna 
bil  og  Hggur  þar  vegur  yfir  hálendið,  sem  var  þjóðvegur 
til  forna,  og  er  kaHaður  Kjalvegur  eða  Kjölur,  hæð  há- 
lendisins  er  á  þessu  biH  2000  til  2600  fet.  Af  KiH  veitir 
vötmmi  norður  og  suður,  norður  til  Blöndu  og  suður  til 
Hvítárvatns  og  Hvítár.  Alt  miðbik  Kjalar  er  þakið  hrauni. 
sera  kaHað  er  Kjalhraun,  og  hefir  það  komið  úr  stórum 
gíg.  þar  sem  kaUaðar  ern  Strvtur  (2779');  norðan  og  vestan 


188  Aðalhálendi  Islauds. 

við  hrannið  ern  hverir  miklir,  þar  heitir  á  Hveravöllnm 
(2097');  nppnr  hranninn  miðjn  standa  tvö  fell  allstór,  Dnfn- 
fell  fyrir  norðan  Strvtnr  og  Kjalfell  fyrir  snnnan.  Að 
vestanverðn  ganga  nt  nndan  Langjökli  nndirhliðar,  allmiklir 
hálsar  og  fell,  þar  heita  Tjarnadalir,  Pjófafell  og 
Pjófadalir  við  npptök  Fnhikvíslar,  og  myndast  þar  jöknl- 
króknr  bak  við  Hriitaf  ell,  það  er  stórt  og  bratt  fjall,  þakiö 
jökli  með  skriðjökhmi  í  hHðnnnm,  milli  þess  og  aðaljöknls- 
ins  er  djnpm-  slakki.  Snðnr  af  Hriitafelli  niðnr  nndú' 
Hvitárvatn  ern  grágrýtishrann  og  nokknr  smáfell  úr  mó- 
bergi,  þar  er  Baldheiði  og  Href  nnbnðir.^)  Um  Kjalveg 
fara  menn  nú  annaðhvort  npp  nr  Bisknpstnngnm  eða  Hrnna- 
mannalirepp,  en  til  forna  var  hann  tíðfarinn  frá  Pingvölhun, 
var  þá  farið  fyrir  snnnan  Skjaldbreið  og  Hlöðnfell  lun 
Hellisskarð  og  til  landnorðnrs  fyrir  norðan  bygð  i  Tnngmn 
til  vestnrenda  Bláfjalls,  og  kom  þá  á  aðalveginn,  sem  nn 
er.  Skamt  frá  Hvitárvatni  er  Skagíirðingavað  á  Hvitá,  og 
er  þaðan  farið  i  Skúta,  Svartárbnga  og  Gránnnes,  þar  skift- 
ast  Kjalvegnr  og  Eyíirðingavegnr.  Ur  Gránnnesi  er  farið 
anstan  við  Kjalfell  og  Dúfnfell  og  svo  yíir  Blöndn.  Upp  á 
Kjölnnm  er  Grettishellir,  stntt  fyrir  anstan  veginn,  stór 
hellir  tvidyraðnr.  Frá  Blöndn  er  farið  niðnr  á  Sandveg  og, 
svo  niðnr  að  Mælifelli.  Vestanmegin  var  lika  farið  yfir 
Kjalveg  nm  f*jófadali  og  Hveravelli  og  niðnr  með  Blöndn, 
niðiu-  i  BlöndndaL  I  Landnámn  ern  töhiverðar  frásagnir 
nm  það,  hvernig  Kjalvegnr  fanst,  og  á  Stnrhmgaöld  var 
Kjöinr  tiðfarinn,  þá  er  oft  getið  nm  Hvinverjadali  eða 
Vinverjadali  og  er  ekki  víst  hvar  þeir  hafa  verið.^)  Eftir 
að  Reynistaðabræðnr  nrðn  nti  á  Kjalvegi  1780  lögðnst  mjög 
af  ferðir  mxi  fjallið,  og  ekki  er  liann  tiðfarinn  enn,  þó  er 
þar  alstaðar  greiðfært  og  þvinær  alstaðar  gras  og  hagar. 

')  Héruðum  þessum  er  nánar  Ij'st  í  ferðasögu  minni  1888  í  And- 
vara  15.  árg.  bls.  79 — 114.  Sigurður  Pálsson:  Lýsing  á  Kjalvegi  í 
fjóðólfi  36.  árg.  1884  bls.  165-166  og  í  Suðra  IV,  1886  bls.  102^103. 
D.  Bruun:  Tværs  over  Kölen  fra  Söderkrog  til  Reykjavílí.  Kjöben- 
havn  1899.  W.  Bisiker:  Across  Iceland.  London  1902.  far  er  nýtt 
kort  af  miðhluta  Kjalvegs. 

*)  Um  sögu  Kjalvegs  í  Andvara  XV,  bls.  111—114. 


Öræti  og  úbj'gðir,  189 

Norður  og  vestur  af  Kjalvegi  og  Laugjökli  er  öldu- 
myndað  hálendi  og  heiðalönd  mikil  niður  að  dalabofcnum. 
Ut  af  norðurenda  Langjökuls  er  hár  fellarani  úr  móbergi, 
og  heitir  þar  Lyklafell,  en  þá  tekur  við  Stórisandur, 
mikið  og  hátt  ölduland  úr  grágrvti.  viðast  2000  til  2800  fet 
á  hæð  3"íir  sjó;  Sandur  er  svipaður  að  útliti  öræfunum 
norður  af  Hofsjökli,  isnimar  klappir  koma  víðast  fram  í  hæða- 
kolhmum,  en  möl  og  lausagrjót  er  ofan  á  í  dældunimi. 
Norður  af  Sandi  er  Dalskvislaland  og  Kúluheiði,  og 
liggur  þar  vegur  af  Sandi  niður  í  Svínadal,  en  aðalvegm-inn 
liggur  austur  yfir  Blöndu  og  Svartá  niður  aö  Mælifelli  í 
Skagafirði.  Sunnau  til  á  Stórasandi  er  einstakt  móbergs- 
fjall,  sem  heitir  Krákur  (2687'),  og  vestur  af  honum  er 
Arnarvatnsheiði  (17 — 1800  fet),  þar  er  svipað  landslag 
einsog  sunnan  til  á  Sandi,  melar,  urðir,  klappir,  dældir  og 
bungur,  viðast  er  grjót  mjög  vindnúið  á  yfirborði  og  ísrákir 
sjást  þvi  óviða.  Landslag  er  Ijótt  og  tilbreytingarlaust, 
sauðgróður  er  þó  viöa  mikill  og  sumstaðar  móar  á  köflum. 
þegar  vestur  dregur  fjölgar  vötnum  i  lautunmn.  Hin  helztu 
vötn  munu  siðar  talin,  Arnarvatn  er  þeirra  stærst.  Hallinn 
er  svo  lítill  hér  á  heiöunum,  að  kvislii'nar  úr  vötnunirm. 
renna  allavega  í  króka  og  á  misvixl,  enda  veitir  héðan 
vatni  i  ymsar  áttir,  niður  í  Hvitársiðu  og  Pverárhlíð,  Hrúta- 
fjörð  og  Miðfjörð.  Sunnan  við  Sand  og  Arnarvatnsheiði 
rennur  Norðlingafljút  til  vesturs-suðvesturs  og  milli  þess  og 
Baldjökuls  er  hið  mikla  Hallmundarhraun,  sem  hefir 
runnið  úr  Baldjökli,  fyrir  norðan  Eiriksjökul  niður  i  Geit- 
lönd  og  Hvitársíðu,  i  þvi  er  Surtshellir  (1077 'j.  Norð- 
vestur  af  Eiriksjökli  vestan  við  Norðlingafljót  er  í'orvalds- 
háls  (1355')  og  svo  Arnarvatnshæðir,  mjög  mikil  röð 
af  öldum  og  ásum,  sem  nær  norður  að  Arnarvatni  og  Sandi. 
Norður  af  Arnarvatnsheiöi  tekur  við  Grímstungnah  eiði 
upp  af  Vatnsdal  og  Viðidalstunguheiði  upp  af  Yiðidal, 
en  til  vesturs  liggur  Tvídægra.  Allar  eru  þessar  heiðar 
hvor  annari  líkar  að  eðli  og  útliti,  nema  hvaö  vatnamergðin, 
lausagrjótið  og  gi'óðurinn  vex  eftir  þvi  sem  vestar  dregur. 
A    hinum    viðáttumikhi  norðurheiðum,  norður  og  vestur  af 


190  Aðalhálendi  Islands. 

Eiríksjökli,  sem  eru  12 — 1800  fet  á  hæö,  eru  alstaðar  grá- 
grytishraun  undir,  en  víða  eru  þau  hulin  jökulruðningi  og 
öðru  lausagrjóti,  eða  þá  vötnum  og  mýrum.  Gróður  er 
allmikill  á  öllu  þessu  svæði,  hann  fer  eftir  landslagi  og  jarð- 
vegi,  á  Arnarvatnsheiði  eru  urðir,  holt  og  ásar,  þar  er 
lynggróðui'  mikill  og  kiudahagar,  á  Tvídægru  hverfa  klappa- 
holtin  undir  þykkri  skán  af  lausagrjóti  og  þar  eru  ílóar  og 
m}'rgresi.  Heiðar  þessar  gefa  af  sér  mikil  matföng  fyrir 
Hvitársíðu  og  aðrar  nálægar  bygðir ;  þar  er  afréttur  ágætm-, 
sikmgsveiði  óþrjótandi  í  hinum  óteljandi  vötnum,  fuglatekja 
er  hér  og  allmikil,  rjúpur,  andir  og  álftir  og  fjallagrös  mikil, 
en  grasaferðir  eru  nú  víða  lagðar  niður. 

Tvídægra  liggur  töhivert  lægra  en  Arnarvatnsheiði  og 
er  mikhi  mishæðaminni,  hæöin  á  Tvidægru  yíir  sævarmál 
er  14—1500  fet,  en  á  Arnarvatnsheiði  17—1800  fet.  Á 
Tvídægru  sést  varla  föst  klöpp,  þar  eru  aðeins  lág  urðar- 
holt  og  endalausir  íióar  með  ógrynni  af  vötnum,  tjörnum 
og  poRum  og  er  vesturhhiti  heiðarinnar  nærri  marílatur. 
Tvidægra  er  á  sumrum  einn  með  lökustu  fjallvegum,  þar 
verða  fyrir  manni  fúamóar  með  urð  undir,  fen  og  ótræðismýrar, 
sem  varla  halda  manni,  hvað  þá  heldur  hesti,  götuslitm^ 
sjást  ekki  nema  á  stöku  stað.  A  vetriun  er  gott  að  fara 
yíir  heiðina  gangandi  eða  á  skiðum,  þvi  þá  er  oft  slétt  yíir 
af  fönnum,  vötn  lögð  og  flóar  frosnir.  Gróður  er  á  Tvi- 
dægru  alstaðar  mikill  einsog  i  sveit,  mfrgresi  á  flatlendi, 
en  lyng  og  mosi  á  holtahryggjum.  Með  norðanátt  er  þoku- 
bræla  með  sudda  algeng  á  heiðinni,  leggur  hana  upp  úr 
Miðíirði  og  Hrútaíirði  og  liggur  hún  oft  lengi  yfir  flóunum 
og  vötnunum  þó  bjart  sé  annarsstaðar.  Vötnin  á  Tvidægru 
hafa  verið  sögð  óteljandi,  enda  eru  þau  mjög  mörg  og 
krókótt,  Ulfsvatn  er.þar  stærst,  norður  af  þvi  eru  Urð- 
hæðir  (1590').  sá  holtahryggur  er  einna  hæstur  á  heiðinni. 
Vestur  af  Tvidægru  er  Holtavörðuheiði  (1224')  lang- 
tiðfarnasti  vegurinn  milli  Suðurlands  og  Norðiu-lands,  þar 
er  einsog  skora  i  hálendið  milli  Norðurárdals  og  Hrúta- 
fjarðar,  þar  sleppir  grágrýti,  en  blágrýti  tekur  við.  Vestan 
við    HoltavörðuheiÖi    eru    há    blágrýtisfjöll,    Snæfjöll    og 


Óbj'gðir  og  afréttir. 


191 


Tröllakirkja  o.  íl.,  sem  skilja  hana  frá  Döhun  i  Dala- 
sýshi,  og  eru  áframhald  af  fjallgarði  þeim,  sem  gengm-  niðnr 
meö  Norðurárdal  að  vestan  og  norðan.^) 

Óbygðir  og  afréttir  sunnaii  jökla.  MiUiEiríksjökuls  og 
Geitlandsjökuls  er  djúpt  skarð,  sem  heitir  Flosaskarð  og 
mun  hæð  þess  yfir  sjó  vera  um  2500  fet;  i  skarðinu  eru 
sandar  og  grasleysur  og  jöklar  á  báða  vegu,  en  austast  tvö 
litil  vötn.  Vestan  og  sunnan  við  Flosaskarð  gengur 
Hafrafell,  mikið  fjall,  út  undan  röndinni  á  Geitlandsjökli 
og  þar  f^^rir  neðan  heitir  Geitland  og  eru  þar  hraun,  sem 
komið  hafa  úr  gigum  hjá  Hafrafelli.    f>ar  er  að  neðanveröu 


28.  raynd.     Geitlandsjökull. 


í'órarinn  Þorláksson. 


jarÖvegur  töhiverður  á  hrauninu  og  kvistlendi  gott.  1  forn- 
öld  var  bygö  i  Geitlandi,  sem  getið  er  lun  í  Landnámu  (I 
kap.  21),  en  hún  hefir  eflaust  snemma  lagst  i  eyði  því  í 
elzta  hhitanum  af  Reykholtsmáklaga  (1185)  er  »Geitland 
með  skógi«  taUð  undir  Reykholtskirkju.  Vestur  af  opinu  á 
Flosaskarði  er  aflangt  fell  og  graseyrar  nokkrar  fi^am  með 
því,  þar  heitir  Torfabæli;  Hvítá  kemur  þar  upp  i  krik- 
anum.     I  tungunni  miUi  NorðUngafljóts  og  Hvítár  er  langur 


')  V.  Th.  Uppi  á  heiðum  (Andvari  24.  árg.  1899  bls.  10—50).  Geo- 
grafisk  Tids.skrift  XV.  1899  bls.  3-14. 


192 


Aðalhálendi  íslaui-ls. 


fjallshryggur  og  nyrzt  á  honiim  einkennilega  lagaðnr  tindur, 
sem  sést  langt  að,  hann  heitir  Strútur  (2936')-  Vestm-  af 
suðurhorninu  á  Geitlandsjökli  er  afarmikil  fjallsbunga,  sem 
heitir  Ok  (3786')  hún  er  hiö  efra  þakin  jökli  og  tignarleg 
mjög  i  fjarska ;  suður  úr  dyngju  þessari  gengur  stórt  mó- 
bergsfell,  sem  heitir  Fanntófell.  MiUi  Oks  og  Geitlands- 
jökuls  er  alþektur  fjallvegur,  sem  heitir  Kaldidalur,  það 
er  fremur  þröngt  skarð  og  hrjóstrugt  með  jökhim  á  báða 
vegu,  en  grágrytishryggir  eru  i  botni,  lengstur  þeirra  er 
Langihryggur,  hann  hækkar  er  norður  dregur  og  á 
norðm'enda  hans  er  Kaldidalsvegur  hæstur,  2355  fet.  Vestur 
af    Oki    liggur    annar  vegiu'  niðiu'  í  Re^^kholtsdal  og  heitir 


Þúrarinn  Þorláksson. 
29.  mvnd.     Strútur  séður  frá  Ulfsvatni. 


Fj'rir  Ok,  en  niður  i  Lundareykjadal  liggur  vegur  yfir 
Uxahryggi,  ganga  báðú'  þessú'  vegir  út  frá  aðalveginum, 
sem  liggur  frá  PingvöUum  uppá  Kakladal. 

Hálendið  suður  af  Oki  er  alt  þakið  grágrýtishraunum  og 
1000  til  1300  fet  á  hæð;  móbergsfjöU  allhá  eru  þar  þó  á 
víð  og  dreif.  Upp  i  jaðar  hálendisins  skerast  margir  daUr 
gegnum  blágryti;  hér  er  einmitt  um  dalabotnana  mót  blá- 
grvtism^mdana  og  yngri  gosmyndana,  og  þar  á  takmörk- 
unum  eru  vötn  alldjúp  (Reyðarvatn,  Hvalvatn),  og  nokkur 
móbergsfell  og  tindar.  Þar  eru  Skotmannsfjöll  (1399'), 
í*verfell  fyrir  botninum  á  Lundareykjadal,  Kvigyndis- 
fell    upp    af    Botnsheiði    og    Botnssúlur    (3531')    upp    af 


Obygðir  og  afréttir.  193 

Hvalfirði  (14.  mynd.  bls.  84),  háir  tindar.  sem  sjást  langt 
að,  suður  og  austur  af  þeim  er  Armannsfell  (2234'). 
Austur  af  þessari  fjallaröö  smáhallar  hálendinu  frá  jökli 
niður  að  f'ingvallavatni  og  myndast  þar  breiður  dalur  eða 
geil,  sem  er  þakin  liraunum  að  mikhi  leyti,  sem  sumpart 
hafa  runnið  úi'  Skjaldbreið,  sumpart  úr  gigaröðum  austur 
við  Tindaskaga.  Austan  við  opið  á  Kaldadal  eru  sundur- 
grafin  og  einkennileg  fell,  sem  heita  Hrúðurkarlar,  og 
suðm-  af  þeim  er  hin  forna  elddyngja  Skjaldbreið  (3389'), 
afarmikil  hraunbunga,  sem  nafnið  bendir  á ;  austur  af  henni 
er  hátt  og  mikið  fjall  með  þverhnýptum  móbergshömrum 
alt  i  kring,  það  er  Hlöðufell  (3707'),  og  er  jökull  nokkur 
uppi  á  þvi.  Norður  af  Hlöðufelli  eru  LambahHðar,  en 
suður  af  því  eru  Hlööuvellir  (1590'),  allstórt  en  snögt 
graslendi.  Niður  af  HlöðuvöUum  gengur  langur  og  sundur- 
skorinn  fiallgarður  til  suðvesturs  niðm-  að  bj^gð;  eru  i  fjöll- 
lun  þessum  mörg  örnefni  og  margar  tindaraðir,  vestan  til 
er  Tindaskagi  og  Hrafnabjörg  þar  suður  af,  i  eystri 
röð  er  fjallið  Skriöa  uppi  viö  Hlöðuvelli,  þá  Klukku- 
tindar  og  Kálfstindar  (2700'),  en  i  austustu  röðinni  eru 
Högnhöfði  (3136'),  Rauðafell  og  Pórólfsfell.  Af 
Hlöðuvöllum  gengiu'  Hellisskarð  (1492')  gegnum  fjöll 
þessi  niður  í  Uthliðarhraun,  sem  runnið'  hefir  um  dal  niður 
af  hálendinu,  en  Bjarnarfell  (2085')  er  hinumegin  við 
dalinn.  Austar  hallar  hálendinu  hægt  og  hægt  frá  jöklum 
niður  undir  Biskupstungur  niður  að  Haukadal  og  Geysi. 
Utan  i  röndinni  á  Bláfellsjökli  er  Hagafell  og  liafa  skriö- 
jöklar  klofist  um  það  fell,  en  fyrir  neðan  það  er  Hagavatn; 
austar  í  jökuh'öndinni  eru  Jarlhettur  (3395')  ruð  af  hvöss- 
um  tindum.  Pá  er  viðáttumikið  fjall  á  afréttinum  fyrir 
sunnan  Hvítárvatn,  sem  heitir  Bláfell  (3771'),  og  frá  því 
gengur  Bláfellsháls  upp  i  jökul,  á  honmn  er  Geldinga- 
fell.  Fyrir  austan  Hvitá  eru  heiðalönd  mikil  og  afréttir 
alt  austur  undir  I^jórsá,  upp  af  Hreppum  norður  i  Hofs- 
jökul;  jaðarinn  á  hálendisspildu  þessari  er  allur  sundm*- 
klofinn  hið  neðra  i  dali,  fell  og  fjöll,  en  hiö  efra  eru  víð- 
áttumiklar    hásléttur    með    öldumynduðu  yfirborði,  fjöll  eru 

13 


194  Aðalhálendi  íslands. 

þar  engin  en  lágar  öldur  og  ásabungur  milli  lægða  þeirra, 
sem  árnar  renna  eftir.  Afréttur  þessi  er  mjög  grösugur,  þar 
eru  afarmikil  víðivaxin  beitarlönd  og  sumstaðar  mýrar  með 
góðum  slægjum,  t.  d.  Miklumjrar,  möl  er  undir  í  jarðvegi 
og  sést  óvíða  i  fasta  klöpp,  en  þó  mun  móberg  og  þussa- 
berg  víðast  vera  undir.  Upp  um  afrétt  þenna  hefir  fjrrum 
verið  töluverð  bygð,  sem  nú  er  algjörlega  í  eyði,  þó  sjásfc 
nokkrar  bæjarústir  hér  og  hvar.^)  Austur  undir  Pjórsá  er 
hálendið  hrjóstrugra,  en  þó  eru  þar  grös  viða  við  þver- 
árnar;  þar  er  grágrýti  viða  undir  lausagrjóti  og  það  kemur 


W.  Risiker. 
30.  mynd.     KerlingarfjöU. 


fram  í  þykkum  lögum  á  fjallabrúnunum  við  Pjórsárdal;  sama 
bergtegund  er  eflaust  víða  ofan  til  í  fjalllendinu  upp  af 
Hreppum,  þó  þar  yfirleitt  beri  meira  á  móberginu.  Hálendis- 
spildan  milli  Hvítár  og  Pjórsár  er  12 — ^1800  fet  á  hæð,  víð- 
asfc  hallandi  niður  að  brúnum  bygðafjalla.  A  þessu  svæði 
eru  engin  fjöll  nema  Kerlingarf jöll  (3981'),  þau  eru  rétt 
undir  Hofsjökli  og  bera  hátt  yfir  afréttinn,  svo  þau  sjást 
víðsvegar,  enda  eru  þau  mjög  einkennileg  útlits,  á  þeim  eru 
margir  hvassir  tindar,    gulir  og  bleikrauðir,   og  hjarnskaflar 


1)  Andvari  15,  árg.  1889  bls.  80-83. 


Óbygðir  og  afréttir.  195 

i  lautnnum;  fjöllin  eru  að  miklu  leyti  úr  liparíti,  en  víða 
þykk  móbergslög  ofan  á.  Ur  Kerlingarfjöllum  renna  ár 
bæði  suður  og  norður,  þar  eru  margkvislaðir  dalir  og  gljúfur 
og  margir  stórir  leir-  og  brennisteinshverir  og  önnur  merki 
um  jarðhita.  Norður  af  Kerlingarfjöllum  er  Blágnýpa  í 
rönd  Hofsjökuls,  en  ýms  smáfell  vestur  af  þeim,  og  er  Mos- 
fell  einna  helzt  þeirra.  Austur  af  Kerlingarfjöllum  kvað 
heita  Illahraan,  það  er  enn  ókannað.  Miklu  austar  er 
við  rönd  Hofsjökuls  áfangablettur,  sem  heitir  Nauthagi, 
þar  er  laug,  mýrgresi  töluvert  "og  hvannir,  og  svo  kemur 
Arnarfell  hið  mikla  við  suðausturrönd  jökulsins,  þar 
ikring  renna  margar  jökulkvíslar  i  Pjórsá;  undir  Arnarfelli 
eru  hagar  og  áfangastaður. 

Svæðið  milli  Langjökuls  og  Vatnajökuls  fyrir  sunnan 
Hofsjökul  er  hin  eina  samanhangandi  ílatneskja  á  hálendi 
Islands  sunnan  jökla;  landinu  hallar  hér  alstaðar  frá  jöklum 
niður  undir  Suðurlandsundirlendi  og  niður  að  ánum,  mis- 
hæðir  eru  fáar.  Kjalvegur  og  Sprengisandur  samtengja 
þetta  flatlendi  við  öræfin  norðan  jökla,  en  annars  takmark- 
ast  það  af  jöklum  og  móbergsfjöUum;  hálendið  er  á  þessu 
svæði  töluvert  lægra  en  öræfin  norðan  jökla  (14 — 1800  fet 
yfir  sjó).  Mestur  hluti  þessarar  hálendisspildu  er  afréttarland 
með  allmiklum  gróðrarköflum  hér  og  hvar,  en  grasleysurnar 
aukast  eftir  þvi  sem  ofar  dregur  og  austar,  hraunbreiðurnar 
og  roksandarnir  milli  Köldukvíslar  og  Tungnár  bæta  ekki 
búskapinn.  Lausagrjót  og  jökulruðningur  þekur  svæðið  að 
mikki  leyti,  en  annars  hafa  þessar  afróttir  verið  lítt  kannaðar 
af  fræðimönnum. 

Austanverðu  á  Sprengisandi  eru  dálitlir  hagar  í  Nýja- 
dal  við  Tungnafellsjökul  og  i  Tómásarhaga,  en  annars 
eru  eintómar  grasleysur  kringum  TungnafellsjökuL  Milli 
Pjórsár  og  Köldukvislar  er  Holtamannaafréttur,  hann  er 
hrjóstrugur  og  óvíða  hestahagar,  helztu  áningarstaðir  eru 
Hesttorfa  sunnan  i  Búðarhálsi,  Klif shagavellir  nokkru 
austar  við  Kðldukvísl  og  Illugaver  vestan  við  Sauðafell, 
norðar  tekur  við  Hágönguhraun  og  Köldukvíslar- 
botnar,    leirhvammar    og    flákar    sunnan    til    i  mynninu  á 

18* 


196  Aðalhálendi  Íslands. 

Vonarskarði.  I  tungunni  á  milli  Pjórsár  og  Tungnár  er 
Búðarháls,  mikil  hálsabunga  Svæðið  milli  Köldukvíslar 
og  Tungnár  eru  einhver  hin  Ijótustu  öræíi  á  landi  hér, 
þvínær  algjörlega  gróðrarlaus,  takmarkast  þau  að  norðaustan 
af  undirfjöllum  Vatnajökuls,  að  sunnan  af  Tungnárfjallgarð- 
inum  og  Tungná.  A  þessum  öræfum  er  Pórisvatn  nærri 
Köldukvisl  og  fjöll  nokkur  i  kringum  þaö,  en  i  suðaustur- 
horni  þessarar  landspildu  eru  Veiðivötn,  mikiU  vatnaklasi. 
MiUi  Tungnár  og  Köldukvíslar  frá  Hágöngum,  sem  eru 
tindaröð  sunnan  í  Tungnafellsjökli,   vestan  við  Vonarskarð, 


Þórarinn  Þorláksson. 
31.  mvnd.     Við  Veiðivötn. 


suður  að  Pórisvatni  og  austur  að  Tungnárfjöllum,  er  eitt 
samanhangandi  kolsvart  hraunhaf,  hafa  úr  hraunhafi  þessu 
runnið  kvislir  niðar  á  milli  móbergsrananna  við  Tungná. 
víða  er  hraunið  hulið  roksandi,  gjallmolum  og  vikri,  og 
hvergi  sést  stingandi  strá.  Pegar  sunnar  dregur  að  Tungná 
hverfa  hraunin  víðast  undir  roksandi,  sem  altaf  er  á  hrej^f- 
ingu  við  hvern  vindgust,  en  sumstaðar  eru  þungir  vikur- 
og  gjallsandar.  Við  austurendann  á  f*órisvatni  eru  gróður- 
laus  móbergsfjöll,  sem  köUuð  eru  Botnafjöll  (24 — 2800'), 
og  við  vesturenda  þess  eru  lika  fjöll  og  tindur  einkennilegur, 
sem  sést  langt  að,  hann  heitir  Póristindur;  þar  vestur  af 


Óbygðir  og  afréttir. 


Wi 


fram  með  Köldukvísl  er  allgott  hagapláss,  sem  heitir  Póris- 
tungur.  Við  Veiðivötn  eru  eldgigir  margir  og  stórir. 
hraun  og  gjallsandar  og  smá  móbergsfell  hér  og  hvar;  hjá 
Tjaldvatni,  við  Breiðuvötn,  Skálavatn  og  á  Kvíslum  eru 
hagar  og  mýrgresi  nokkuð,  en  í  kringum  Veiðivötnin  eru 
annars  viðast  gróðrarlaus  öræfi.  Fram  með  Tungná  liggur 
Tungnárfjallgarður,  tindóttur  og  skörðóttur,  alla  leið 
frá  Vatnajökli  suðvestur  að  króknum  á  Tungná  norður  af 
Torfajökli.  Öræfasvæði  þetta  er  á  flatlendi,  nyrzt  við  jökla, 
2000  til  2500  fet  á  hæð  yfir  sjó  og  smálækkar  suður  og 
suðvestur.  Tungnárbotnar  eru  2142  fet  yfir  sjó,  Pórisvatn  1884', 
Tjaldvatn  1874',  Tungná  við  Námskvísl  1814',  Tungná  við 
Póristungur  1466'. 


Þórarinn  Þorláksson. 
mynd.     Loðmundur. 


Austan  við  Tungná  ganga  margir  mjóir  og  skörðóttir 
fjallgarðar  út  undan  Vatnajökli  og  tengja  hálendi  það.  sem 
sá  iökuU  hvílir  á,  við  hálendiskaflann  undir  Mýrdalsjökli, 
Torfajökli  og  Tindfjallajökli;  þessi  hálendistunga,  sem  lengst 
gengur  til  suðvesturs  út  úr  aöalhálendinu,  er  mjög  há,  5.500 
fet  þar  sem  hún  er  hæst,  en  fjalllendi  þetta  er  æðimikið 
sundurgrafið  af  vötnum  og  döhim,  sem  kvíslast  þaðan  í 
allar  áttir.  Heiðalöndin  fyrir  sunnan  Tungriá  suður  undir 
Torfajökul  eru  einu  nafni  kölluð  Landmannaafréttur,  og 
renna  um  hann  tvær  ár,  Námskvísl  og  Helliskvísl  norður  í 
Tungná.     Landslagi   er  þar  svo  háttað,    að  þar  er  fjöldi  af 


198  Aðalhálendi  íslandy. 

smáum,  óreglulega  settum  móbergsfellum,  og  dældir  ýmis- 
lega  lagaöar  á  milli,  þó  er  aðalstefna  fellaraðanna  frá  út- 
suðri  til  landnoröurs,  mörg  eru  þar  vötn  og  smá.  Hæsta 
fjallið  heitir  Loðmundur  (3496'),  þá  er  Herbjarnarfell, 
Tjörfafell,  Sáta  og  Hellisfell,  i  þvi  er  Landmanna- 
hellir.  Par  eru  þrjú  hrafntinnuhraun  merkileg,  brenni- 
steinshverir  og  laugar.  Norðvestur  af  Loðmundi  er  slétta 
norður  að  Tungná,  æði  svipljót,  þakin  hrauni,  vikrum  og 
roksandi,  enginn  er  þar  gróður,  en  sunnan  til  og  austan  eru 
hagar    nokkrir   og    fáeinir    mýrgresisblettir,    hinir  helztu   af 


W.  G.  Collingwood. 
33.  mynd.     Hekla  séð  frá  Fellsmúla. 

Næst  jai-ðskjálftasprunga  myuduð  1896. 

þeim  eru  Laugar  fyrir  vestan  og  Kýlingar  fyrir  austan 
Námskvísl,  og  er  þar  gott  haglendi,  þó  liggja  þessi  héruð 
allhátt  yfir  sjó,  ílatlendi  18 — 1900  fet.  Frá  vesturendanum 
á  Landmanna-afrétti  mega  heita  eintóm  samanhangandi 
hraun  alt  niður  á  Land  og  Rangárvelli,  niður  með  Pjórsá 
eru  jafnhallandi  hraun  og  sandar  niður  í  bygð.  f*ar  fyrir 
austan  eru  Hekhifjöll,  og  mænir  Hekla  (4961')  yfir  þau  öll, 
hún  er  hár  og  langur  fjallshryggur,  er  stefnir  frá  norðaustri 
til  suðvesturs,  en  jafnhliða  henni  ganga  margir  langir  hálsa- 
hryggir    og    eldbrunnar  tindaraðir  þráðbeint  i  sömu  stefnu, 


Óbygöir  og  atréttir.  199 

en  lægðiniar  milli  þeirra  erii  allar  fullar  af  hrannum.  Pessu 
svæði  mun  nánar  lýst  í  eldfjalla-kaflanum.  Af  hálsum  þessum 
má  nefna  Valafell  nyrzt,  Valahnúk,  Krakatind,  Rauðfossa- 
fjöll,  Vatnafjöll,  Graslej^sufjöll,  Trippafjöll,  Hafrafell  o.  m.  íi. 
I  krikanum  vestan  undir  Torfajökli  er  Hrafntinnuh  raun 
(2359')  við  upptök  Markarfljóts,  þar  fyrir  sunnan  er  Laufa- 
fell  og  Laufaleitir,  og  er  þetta  svæði  mjög  hrjóstrugt  og 
alveg  graslaust  enda  liggur  það  hátt  yíir  sjó  (18UU— 2400 
fet)  og  eintóm  öræíi  og  jöklar  i  kring.  Austar  eru  sandar 
og  öræíi  á  Fjallabaksvegi,  hann  liggur  yíir  hálendið  milli 
Torfajökuls  og  Mýrdalsjökuls.  Suður  úr  Torfajökli  ganga 
ýmsir  núpar  og  höfðar  þar  erOfæruhöfði  ogKaldaklof 
og  sunnar  Torfavatn  og  Mælif  ellssandur,  austar 
Meyjastrútur  og  MælifeU.  Vestur  af  Mælifellssandi 
milli  Raugár  eystri  og  Markarfljóts  gengur  fram  hálendis- 
tunga  mikil  og  há,  þar  er  Grænafjall  austast,  en  milli 
efstu  tindanna  liggur  jökull,  og  heitir  þar  Tindfjalla- 
jökull  (5036')  þar  fyrir  utan  smálækkar  hálendistungan  og 
þar  er  fjallið  Príhyrningur  (2126')  merkast;  sunnan  í 
fjönum  þessum  liggur  Fljótshlíð,  niður  undir  Markar- 
fljótsaura,  en  ofarlega  i  dalnum  austanmegin  liggur  Pórs- 
mörk  og  Goðaland  undir  Mýrdalsjökli. 

Vér  munum  þvínæst  leita  þangað,  sem  fyr  var  frá 
horfið,  og  lýsa  nokkuð  öræfunum  milli  Tungnár  og  Skaftár, 
fjallgörðum  þeim,  sem  þar  ganga  frá  norðaustri  til  suð- 
vesturs,  frá  Skaptárjökli  suður  í  Torfajökul ;  meginhluti 
þessara  öræfa  er  ákaflega  hrjóstrugur  og  þvínær  alveg 
gróðrarlaus,  má  svo  heita,  að  þar  komi  aldrei  menn  nó 
skepnur  norðan  til,  Fjallgarðar  þessir  eru  allir  úr  móbergi 
og  mjög  sundurétnir  af  sandroki,  á  þeim  eru  ótal  skringi- 
lega  lagaðir  mórauðir  og  Ijósleitir  tindar,  klettasnasir  og 
bungur,  milli  þeirra  eru  vikradalir  alveg  gróðrarlausir  með 
sífeldu  sandroki  þegar  einhver  vindur  er,  i  fjöllum  þessum 
eru  víða  margkvísluð  vatnslaus  gljúfnr,  sem  ekki  er  rensli 
í,  nema  stuttan  tima  í  vorleysingum.  Nyrzt  ern  aðalfjall- 
garðarnir  þrír  og  er  hinn  anstasti  þeirra  mestur  og  heitir 
Fögrufjöll,    og    er    Sveinstindur  (3187')   syðst  í  þeim, 


200  Aðalhálendi  íslands. 

austan  við  fjöllin  rennur  Skaftá,  en  vestan  við  þau  er 
Langisjór  (2136'),  mjótt  vatn,  þriggja  milna  langt.  Sunnar 
kvislast  fjöUin  mjög  og  eru  þar  ótalmargir  hálsar  og  núpar, 
eggjar  og  tindaraðir,  þar  eru  að  austanverðu  Grænufjöll 
(2869'),  Mórauðavatnshnúkar,  Uxatindar  og  Skæl- 
ingar,  þar  er  Gjátindur  (2955'),  þar  hefstEldgjá,  afar- 
mikil  eldsprunga,  sem  síðar  mun  getið.  Af  ám,  sem  hér 
renna  i  Skaftá,  má  helzt  nefna  Nyrðri  og  Syðri  Ofæru. 
Vestar  í  fjallaklasa  þessum  er  Veðurháls,  Herðubreið, 
Tindafell,  en  syðst  við  Torfaiökul  er  mikið  fjall,  sem 
heitir  Kirkjufell,  þverhnýpt  og  með  svörtum  hömrum, 
austur  af  því  eru  Jökuldalir  (1896'),  þareru  hagar  nokkrir 
og  kvíslar,  er  renna  í  Kirkjufellsós,  sem  fellur  i  Tungná. 
Austur  af  Torfajökli  er  viðáttumikill  fjallaklasi,  sem  heitir 
Svartahnúksf  jöll  og  Bláfjall  austar,  bæði  fyrir  sunnan 
Syðri-Ofæru,  i  krikanum  milli  þeirra  er  Alftavatn.  Undir 
austurenda  Torfajökuls  er  Hitalaug  (2008'),  þar  eru  hagar 
dálitlir;  upp  af  Hitalaug  er  Laugahnúkur  (3047'),  og  er 
hann  einn  af  höfðum  þeim,  sem  ganga  út  undan  Torfajökli, 
hann  er  úr  lípariti  einsog  mestaUur  fjallaklasi  sá,  sem 
jökulinn  hvilir  á.  Par  suður  af  sprettur  upp  Hólmsá  og 
niður  dæld  þá,  sem  hún  rennur  um,  hafa  mikil  hraun  runnið 
úr  Eldgjá.  Pá  tekur  við  Mýrdalsjökull  og  undirfjöll  hans, 
og  verður  honum  sem  öðrum  jöklum  lýst  i  jöklaþættinum. 
Niður  af  Svartahnúksfjöllum  og  Bláfjalli  liggja  heiðar  og 
bygðafjöll  i  Skaftártungu. 

Austan  við  Skaftá  er  Siðumannaafréttur  ofan  frá 
jökli  niðurundir  hálendisbrúnir ;  hálendið  milli  Skaftár  og 
Hveríisfljóts  hallast  frá  jökhim  niður  að  bygð,  en  mörg  eru 
þar  einstök  fell  og  fjallabungur.  Uppi  við  Vatnajökull  er 
hæðin  hérumbil  2000  fet  yfir  sjó,  um  miðjuna  1600  fet,  neðan 
til  1200  fet.  Fram  með  Skaftá  næst  jökli  eru  að  austan- 
verðu  smátindar  og  ásar,  og  þar  er  Tröllhamar  innarlega 
uppi  undir  Skaftárbotnum ;  sunnar  koma  hálsabungur,  sem 
heita  Úlfardalssker  (2320')  og  Hnúta  (1817').  Austan 
við  þessi  fell  er  hið  mikla  hraunhaf,  sem  myndaðist  1783, 
og    rann    úr  4  milna  langri  gígaröð,    sem  gengur  frá  norð- 


Óbygðir  og  afréttir.  201 

austri  til  suðvesturs,  frá  Skaftárjökli  niður  að  Hnútu ;  i  miðri 
gígaröðinni  er  fell,  sem  hefir  klofnað,  það  heitir  Laki  (2719'), 
og  er  eldborgaröðin  stundum  kend  við  það.  Suður  af  Hnútu, 
þar  sem  vesturbugðan  er  mest  á  Skaftá,  eru  á  Landbrots- 
afrétti  ýms  smáfell,  þar  er  Leiðólfsfell  syðst.  Austan  við 
hraunin  er  líka  röð  af  móbergsfeUum.  einnig  frá  landnorðri 
til  útsuðurs,  þar  er  Blængur,  Varmárfell,  Galti  og 
fleiri  fell;  austur  af  þeim  eru  grágrýtishraun  og  grágrýtis- 
•bungur,  Kaldbakur  (2274'),  Geirlandshraun  og  Mikla- 
feH,  móbergsfjall  norður  af  Kaldbak.  Afréttur  þessi  er 
nyrzt  mjög  hrjóstrugur  og  gróðrarlitill,  en  sunnantil  er  viða 
grösugt  og  góð  beitarlönd. 

Milli  Hverfislijóts  og  Skeiðarárjökuls  gengur  hálendis- 
tunga  útundan  Vatnajökli  niður  að  Fljótshverfi;  hún  er 
sundurskorin  af  djúpum  árdökim  frá  norðri  til  suðurs.  Vestan 
á  tungu  þessari  við  Hverfisfljótsdalinn  er  Brattháls  og 
Dalsfjall  þar  suður  af,  þá  er  Brunnárdalur  og  þar  fyrir 
austan  Yxnároddasker  nærrijökli,  en  Harðskafi,  brattur 
núpur,  f ram  að  láglendi ;  nokkru  austar  rennur  Djúpá  niður 
og  milli  hennar  og  Núpsvatna  er  hátt  fjallendi.  í'ar  er 
graslendi  í  Alftárdal  og  hér  og  hvar  í  Rauðabergsheiði,  þar 
fyrir  austan  er  hár  fjallgarður,  sem  heitir  Björn,  hann 
deilir  vötniim  til  beggja  hliða  og  renna  margar  þverár  niður 
af  honum  i  djúpum  gljúfrum.  Björnínn  er  nyrzt  3149  fet  á 
hæð,  en  syðst  2620  fet,  suður  af  honum  er  Hvirfilsdals- 
skarð  (1893')  og  þar  fyrir  neðan  Lómagnúpur  (2445'), 
það  er  geysimikill,  þverbrattur  höfði  eða  múli,  sem  gengur 
út  á  sandana,  sem  þar  eru  ekki  nema  150  fet  yfir  flæðar- 
máli.  Norðaustur  af  Birninum  er  fjalllendi,  sem  heitir 
Hvitároddi  (3018'),  og  þaðan  og  frá  aðalfjallgarðinum 
liggja  brattar  hliðar,  mjög  sundurskornar  af  gljúfrum,  niður 
að  Núpsvötnum,  þar  eru  neðantil  skógartorfur  nokkrar  milli 
gljúfranna  og  heita  þar  Núpsstaðaskógar  bæði  að  austan 
og  vestanverðu  við  Núpsá.  Milli  Núpsár  og  Skeiðarárjökuls 
er  fjalllendi  allstórt,  sem  heitir  Eystrafjan  (1922')  fremst 
á  því  er  Búnki  (1794'),   en  austan  við  það  hnúkaröð,    sem 


202  Landslag  við  Faxaflóa. 

heitir  Súlutindar  (2488'),   og  niður  með   hinni  þverbröttu 

austurhlið     þeirra  hefir     Skeiðarárjökull     fallið     niður     á 
sandana. 


5.    Landslag"  við  Faxaflóa  og:  Breiðafjörð. 

Vestur  úr  aöalhálendi  íslands  ganga  tvær  langar  kvislir 
beggja  megin  við  Faxaflóa,  önnur  út  á  Reykjanes,  hin  út 
á  Snæfellsnes ;  milli  þeirra  ganga  fram  ýmsar  minni  há- 
lendistungur  og  tangar  fram  á  milli  dala  þeirra,  er  hverfa 
frá  Faxaflóa  upp  i  hálendið.  Báðir  eru  fjallgaröar  þessir 
eldbrunnir,  einkum  hinn  syöri,  en  annars  eru  þeir  nokkuð 
ólíkir  að  sköpulagi,  Reykjanesfjallgarðurinu  er  breiður  og 
flatur  að  ofan,  Snæfellsnesfjallgarður  er  lengri,  viðast  mjórri 
og  miklu  hærri  með  tindum,  fellum  og  eggjum  hiö  efra,  en 
múlum  og  kvislum  að  norðan,  ennfremur  er  þar  stór  eld- 
fjallsstrýta  fremst  á  nesinu,  sem  gnæfir  yfir  öll  nálæg  fjöll; 
fjallgarður  þessi  er  16  mílur  á  lengd,  ef  hann  er  talinn  frá 
Bröttubrekku,  11 — 12  frá  Rauðamelslieiði,  en  hálf  til  hálf- 
önnur  mila  á  breidd.  B,eykjanesfiallgarður  talinn  frá  Sogi 
út  fyrir  GrindavikurfjöU  er  10  milna  langur  og  ein  til  tvær 
mílur  á  breidd.  Sjálft  nesið  er  ekki  nema  5 — 6  milur  á 
lengd  frá  Krisuvik,  eftir  því  hvort  mælt  er  út  á  vita  eða 
Garðskaga.  Snæfellsnes  er  frá  mynninu  á  Haffjarðará  til 
Skógarstrandar  4  milur  á  breidd  en  1  ^  2  mila  þar  sem  það 
er  mjóst  milli  Breiðuvíkur  og  Fróðár.  Reykjanesskagi  er 
um  Krisuvik  8^/2  mila  á  breidd,  en  yzta  röndin  frá  vita  til 
Garðskaga  4^  2  mila;  mjóstur  er  hami  milli  Voga  og  Grinda- 
vikur  2  milur. 

Reykjanes.  Skagi  þessi  hefir  i  raun  réttri,  ekki  fremur 
en  margir  aðrir  útskagar  á  Islandi,  sérstakt  nafn,  það  er 
3'zti  oddinn  sem  heitir  Beykjanes,  en  nú  er  það  orðið  algengt 
í  bókum  að  kalla  allan  skagann  þvi  nafni  og  virðist  ekkert 
vera  þvi  til  fyrirstöðu  A  nesi  þessu  hafa  í  fyrndinni  orðið 
afarmikil  eldsumbrot,  svo  þar  er  nærri  alt  land  hulið  hraun- 
um.  Hálendistunga  sú,  sem  gengur  út  á  skagann  nær  ekki 
yfir   nesið  alt,    láglendis-ræmur  eru  þar  bæði  að  sunnan  og 


He^kjanes.  203 

norðan  og  yzt  er  skaginn  á  stóru  svæði  láglendnr;  hálendi 
og  fjöll  taka  ekki  yíir  meir  en  rúman  helming  af  Hatarmáli 
Reykjanessskagans.  011  fjöll  ern  þar  iir  móbergi.  en  viða 
grágrýti  ofan  á,  og  ofan  á  því  aftur  ný  hraun.  Ut  af  há- 
lendiskaflanum  upp  af  Hvalfirði.  sem  fyr  lýstum  vér,  gengur 
mjó  fjalllendisræma,  suður  af  Botnssúlum  og  suðvestur  af 
Armannsfelli,  vestanvert  við  Pingvallavatn  suður  á  Mosfells- 
heiði  og  tengja  þessi  heiðalönd  aðalhálendið  saman  við 
Reykjanes-hálendið.  A  þessum  samskeytum  ganga  fyrst 
blágrýtisfjöll  útundan  móberginu,.  sem  er  i  Súlum,  þar  er 
Múlafjall  niður  að  Hvalfirði,  Kjölur  upp  af  Reynivalla- 
hálsi  og  Skálafell  og  írafell  austan  við  Svínaskarð;  upp 
af  Kjósinni  gengur  dæld  yíir  fjöllin  yíir  í  í*ingvallasveit, 
þar  er  Stíf lisdalur.  Mosfellsheiði  er  bylgjumynduð  há- 
slétta  með  grágrytisklöppum,  holtum  og  jöklaruðningi,  hún 
er  800 — 1200  fet  á  hæð  og  nær  suður  undir  Henglafjöll. 
Hengill  (2457')  er  stórt  móbergsfjall  suðvestur  af  í*ing- 
vallavatni,  hátt  og  bratt  niður  að  vesturheiðum  og  að  norð- 
austan,  en  lægra  að  sjá  að  sunnan,  af  þvi  þar  takmarkast 
það  af  hærri  heiðum  og  hálsum,  uppi  á  fjallinu  eru  Hengla- 
dalir,  þaðan  rennur  Varmá  i  Olfusi,  margar  aðrar  dalskorur 
eru  þar,  og  í  þeim  brennisteinshverir  og  ölkeldur.  Norður 
úr  Hengli  ganga  Dyrfjöll,  tveir  jafnhliða  móbergsranar, 
yíir  þau  liggur  Dyravegur  (1332')  milli  tveggja  þver- 
hnýptra  hamra  á  einum  stað.  Til  austurs  frá  Hengli  eru 
ýmsir  hálsahryggir,  meðal  annars  Ölkelduháls,  og  önnur 
fjöll  fram  með  Grafningi,  syðst  gengur  Ingólf  sf  jall  (1756'), 
sem  afarmikill,  þverhnýptur  höfði  fram  á  láglendið.  Frá 
Hengli  gengur  til  suðvesturs  fjallaröð  meö  ymsum  skörðum 
og  hnúkum,  það  er  norðurbrúnin  á  Reykjanesfjallgarðinum. 
I  kverkinni  sunnan  við  Hengilinn  liggur  Hellisskarð 
(1179')  nærri  Kolviðarhól  uppá  Hellisheiði,  en  nú  hefir  þjóð- 
vegurinn  uppá  heiðina  verið  lagður  nokkru  sunnar,  hjá 
Reykjafelli.  Hellisheiði  er  1150—1250  fet  á  hæð  og  öll 
hulin  hraunum,  þar  sem  vegurinn  liggur  niður  af  henni  í 
Ölfus  heita  Kambar.  Sunnan  á  heiöinni  er  fjall,  sem  heitir 
Skálafell  (1845'),  með  bröttum  hliðum  niöur  að  láglendinu 


)  (íip  li/'yk/nní^s  /V<il<i/uiúAr/ 
SyríM 


\Núp}ilí^<i  rh  á  Is 
XSveÍfhiháls 


)BrennisteÍT)sfíöU. 
\  Grin.dasJifiró 


)ViHlfeU 

\LcaiibaíeU 

C2j  agasluiré 
\Hflliss/iiLrS 


Seh'ofjsJi/mii- 


\HeJriin    /ui 


lUíióll 


iRauðhá/ar 


Herðisarvik 


)  UndirltUJiar 


HaJTiarl}<>r<1r 


\Haifavík  1>.  Th. 

34.  mynd.     HæðahlutföU  á  Reykjanesi. 
Pverskurðir   fra    Selvogi   til   Rauðhóla  og  frá  Herdísarvík  tU  Hafnar- 
fjarðar.   Langskurður  frá  í*ingvallavatni  í  Valahnvík.  Mælikvarði  hæðar 

4  sinnum  stærri  en  mælikvarði  lengdar. 


Reykjanes.  205 

fyrir  sunnan;  norðan  í  Skálafelli  eru  brennisteinshverir,  þar 
heita  Hverahlíðar  (1211')-  Fyrir  vestan  Skálafell  liggur 
annar  vegur  yfir  fjallgarðinn  og  er  kallaður  Lágaskarð 
(861'),  af  þvi  þar  er  alldjúp  dalskora  yfir  heiðina  þvera. 
Vestan  við  Lágaskarð  hækkar  fjallgarðurinn  aftur,  þar  er 
við  norðurbrúnina  Vífilsfell  (2079')  sem  gengur  einsog 
höfði  útúr  fjöllunum,  þar  er  vegur  yfir  Olafsskarð  (12880. 
Uppi  á  fjallgarðinum  eru  hér  eintómar  hraunflatneskjur, 
sem  hallast  suður,  en  einstök  móbergsfell  standa  uppúr 
hraunum,  einsog  t.  d.  Meitill  og  Geitafell  (1620'),  sjálf 
er  hásléttan  á  þessu  svæði  900 — 1400  fet  júr  sjó,  og  tak- 
markast  af  lágum  hlíðarbrúnum  að  sunnan,  og  þar  standa 
undir  hinir  svokölluðu  Hlíðarbæir  i  Olfusi.  A  norðurrönd 
hálendisins  eru  vestur  af  Vífilsfelli  Bláfjöll  (um  2200')  úr 
grágrvti,  og  þar  suður  af  hraunbunga  mikil,  sem  heitir 
Heiðin  há  (2030 'j,  nokkru  vestar  liggur  Grindaskarða- 
vegur  (1638')  yfir  fjöllin  niður  í  Selvog,  en  þar  fja'ir  utan 
tekur  við  að  norðan  brött  fjallshlið,  sem  heitir LangahHð 
(1925'),  uppi  á  þessari  hlíö  liggur  frá  norðaustri  til  suðvest- 
urs  eldbrunninn  fjallshryggur  með  ótal  gigum,  sem  kallaður 
er  Brennisteinsf jöH.  A  þessu  svæði  hallar  hálendinu 
lika  suður,  hérumbil  frá  1800  fetum  til  800  feta,  að  sunnan 
eru  brattar  grágrýtishliðar  upp  af  Selvogi  og  Herdisarvik, 
og  hafa  hraunfossar  fallið  þar  niður  af  hömrunum.  Austur 
af  Selvogi  i  suður  frá  Heiðinni  há  er  hraunbunga  á  lág- 
lendinu,  sem  heitir  Selvogsheiöi  (580').  Yzta  hornið  á 
hálendinu  fyrir  utan  Herdisarvik  heitir  Geitahlið,  þar  er 
stór  gigahrúga  fyrir  neðan. 

Við  Lönguhlíð  skerst  hálendið  i  sundur  af  djúpum  dal 
hjá  Kleifavatni  og  Krisuvík,  en  vestan  við  þá  lægð  er 
Sveifluháls,  skörðóttur  móbergsfjallgarður,  sem  gengur 
frá  suðvestri  til  norðausturs,  þar  eru  jarðhitar  miklir  og 
brennisteinsnámur  nærri  Krisuvík,  en  ekki  er  sjáanlegt  að 
hraun  hafi  runnið  úr  þessum  hálsi.  Par  er  Miðdags- 
hnúkur  (1247')  vestur  af  Kleifavatni.  Norðaustur  af  Sveiflu- 
hálsi  liggja  móbergshjallar  með  ásum  og  hnúskum  norður 
undirKaldá,  eru  þar  kallaðar  Undirhlíðar  ogþarsemþeim 


206  Landslag  við  Faxaflóa. 

sleppir  er  Helgafell  (1090 'j,  einstakt  fjall  iir  móbergi. 
Vestur  af  Sveiíluhálsi  er  annar  dalur,  sem  um  miðjuna  nær 
aðeins  niður  að  600  feta  hæð,  hann  er  aRur  hulinn  hraunum; 
dalur  þessi  skilur  Sveiíiuháls  frá  Núphliðarhálsi  og  eru 
þeir  báðir  jafn-langir  (2  milur),  með  sömu  stefnu  og  svipaðir 
að  útliti;  i  suðuropi  dalsins  er  Ögmundarhraun.  Núp- 
hliðarháls  nær  suður  undir  Selatanga  og  norður  að  Undir- 
hliðum,  hann  er  viðast  12 — 1300  fet  á  hæð,  sumstaðar  ef  til 
vill  nokkuð  hærri;  ofan  á  honum  eru  víðast  tveir  jafnhliða 
hryggir,  með  mörgum  kömbum  og  nybbum,  tindum  og 
skörðum.  Við  háls  þenna  hafa  orðið  mikil  eldsumbrot,  og 
eru  langar  gigaraðir  beggja  megin.  Nyrzti  endinn  á  Núp- 
hliðarhálsi  klýfst  i  sundur  i  tvær  álmur  og  er  eldfjallið 
Trölladyngja  (1269')  á  vestari  álmunni,  þar  gaus  nokkrum 
sinnum  á  14.  öld;  framhald  af  eystri  álmunni  eru  Máfa- 
hliðar,  og  eru  þær  nokkurskonar  hjalli  niður  af  Undir- 
hliðum.  Vestur  af  Trölladyngju  er  Keilir  (1208'),  ein- 
kennileg  móbergsstrýta  einstök,  sem  sést  langt  að.  Par 
fyrir  sunnan  og  vestan  niður  undir  Grindavik  eru  yms  lág 
fjöll  og  hálsar  og  er  Fagradalsfjall  þeirra  helzt,  öU 
undirlendi  og  dældir  eru  hér  þakin  hrauni.  Pað  má  heita 
að  fjallgarðinum  sé  lokið  um  Grindavik,  þvi  þó  dalir  haíi 
gengið  niður  i  hann,  sem  fyr  var  getið,  skera  þeir  hvergi 
hálendið  þvert  niður  að  jafnsléttu  og  ná  vanalega  ekki 
lengra  niður  en  til  3 — 500  feta.  En  þegar  Grindavikur- 
fjöUum  sleppir  taka  við  hraun  og  íiatneskjur,  sem  óvíða  eru 
hærri  en  200  fet,  en  upp  úr  hraunum  standa  nokkrir  mó- 
bergshryggir ;  suóur  af  Njarðvikum,  á  miðjum  skaganum, 
eru  4  fell  Sandfell  (424'j,  Súlur,  Stapaf eil  og  Pórðar- 
fell  (564')  og  syðst  á  Reykjanestá  eru  Sýrfell  (335'), 
Vatnsfell  (172'j  og  Valahnúkur  (153')  i  röð  frá  land- 
norðri  til  útsuðurs,  ennfremur  eru  þar  tvær  hraunbungur 
Skálarfell  (265')  og  Háleyjarbunga  (140'). 

Láglendisræman  sunnan  með  Reykjanesfjallgarðinum 
er  óvíða  meira  en  mila  á  breidd,  sumstaðar  hálf  mila  eða 
minna.  Austast  er  þar,  niður  af  Ingólfsfjalli,  Hellisheiði  og 
Skálafelli,  sveitin  Ölfus,   hún  heyrir  undir  Suðurlandsundir- 


Rej'kjanes.  207 

lendið  mikla  og  mun  henni  Ivst  með  því.  Hérað  þetta 
hefir  fyrrum  alt  legið  í  sjó  og  eru  þar  alstaðar  malarkambar 
fornir  undir  hlíðunum  með  brimsorfnu  grjóti  og  sumstaðar 
sævarhellar.  Litlu  fyrir  vestan  bæinn  Hjalla  taka  við  mikil 
hraun,  sem  haldast  þvínær  óslitin  vestur  fyrir  Selvog  og 
taka  yfir  alt  láglendi,  hafa  þau  í  breiðum  fossum  runnið 
niður  af  heiðunum,  þar  er  Lambafellshraun  mest  að  austan, 
en  svo  taka  við  hraun  úr  Selvogsheiði.  Selvogur  er  all- 
mikið  fiskipláss,  þó  æði  sé  þar  brimasamt  og  skerjótt  fyrir 
landi,  graslendi  er  þar  litið  en  beit  allgóð  i  heiðunum ; 
sandfok  gjörir  mikinn  skaða,  svo  margir  bæir  hafa  komist 
i  eyði.  Þar  er  HHðarvatn  og  sandrif  fyrir  framan  og 
fellur  sjór  inn  í  vatnið  um  ós  hjá  Vogsósum,  en  i  iitsynn- 
ingi  skefur  oft  sand  í  ósinn  svo  hann  fyllist.  Upp  af  vatn- 
inu  eru  snarbrattar  hamrahliðar,  800 — 900  fet  á  hæð,  og 
hafa  fallið  fram  af  þeim  4  hraunfossar,  tveir  hjá  Stakkavík 
og  tveir  hjá  Herdisarvik.  Frá  Geitahliðarenda  og  vestur  að 
Ögmundarhrauni  er  hraunlaus  kafli,  sem  nær  frá  Kleifar- 
vatni  suður  í  sjó  miUi  Sveifluháls  og  Lönguhliðar,  en  undir 
eins  og  Sveifluhálsi  sleppir,  taka  við  eintóm  brunahraun. 
Niður  af  Krisuvik  eru  björg  við  sjóinn  og  i  þeim  nokkur 
fuglatekja.  Fyrir  vestan  Selatanga  gengur  Festarfjall  í 
sjó  fram,  þar  fyrir  vestan  er  Grindavík  verstöð  mikil  og 
standa  bæirnir  i  þorpum,  þar  eru  hrjóstrug  hraun  i  kring; 
í  Grindavik  var  á  17.  öld  verslunarstaður,  en  vond  höfn. 
Frá  Grindavik  eru  eintóm  hraun  út  á  B-eykjauestá,  gigir 
margir  og  gjár  miklar,  á  Valahnúki  stendur  vitinn,  þar  eru 
brennisteins-  og  leirhverir,  og  er  Gunnuhver  þeirra  merk- 
astur.  Norður  af  Sandvik  er  Hafnarberg,  þverhnýpt  björg 
úr  sjó,  en  gróörarlítil  hraun  alstaöar  á  láglendi;  bygðir  eru 
hór  viða  með  ströndu  mjög  af  sér  gengnar  af  sandroki  og 
lyngrifi.  Pk  koma  Hafnir  sunnan  við  Usa  en  svo  Rosm- 
hvalanes  þar  fyrir  norðan;  um  Osana  hverfa  hin  nýju 
hraun  og  eins  um  Rosmhvalanes,  og  eru  þar  uppi  i  iandi 
viðast  sléttir  melar  með  isfáguðum  grágrýtisklöppum  hór 
og  hvar.  Vestan  á  nesinu  er  allmikil  sjómannabygð  og 
hverfi    mörg;    ströndin    Hggur   hér  fyrir  opnu  hafi  og  hefir 


208  Landslag  við  Faxaflóa. 

sjórinn  brotið  mikið  af  henni,  og  fram  með  ströndinni  eru 
þvi  ótal  sker,  ílúöir  og  hólmar  og  fjarar  langt  út.  Yzt  á 
nesinu  er  Garður  og  Leira  að  austanverðu,  þá  gengur 
Hólmsberg  þverhnfpt  í  sjó  fram  inn  að  Keflavík;  fyrir 
austau  Njarðvík  er  Vogastapi  (226')  grágrýtishöfði  þver- 
hnýptur  að  sjó,  en  fyrir  austan  hann  er  alt  hulið  hraunum 
inn  að  Hvaleyri.  Undirlendið  er  hér  viðast  tveggja  mílna 
breitt.  samanhangandi  hraunbreiða  gömul,  sem  kallast  einu 
nafni  Almenningur,  hallast  hraun  þessi  upp  að  Fögru- 
fjöUum,  Trölladyngiu  og  Undirhlíðum  og  hafa  þau  komið 
úr  mörgum  gigum.  Tvö  hraun  yngri  hafa  runnið  ofan  á 
hinum  eldri  i  sjó  fram,  Kapelluhraun  milli  Hvaleyrar  og 
Hraunsbæja,  og  Afstapahraun  úr  Trölladyngju  hefir 
runnið  fram  milli  Hraunbæja  og  Vatnsleysu.  fessi  nýrri 
hraun  eru  mjög  úfin  og  mosavaxin,  en  að  öðru  leyti  gróð- 
urlaus,  eldri  hraunin  eru  miklu  grasgefnari  og  i  þeim  er 
sumstaðar  dálitið  skógarkjarr.  I  hraunum  þessum  er  nærri 
alveg  vatnslaust,  en  allmikið  vatn  kemur  undan  þeim  við 
sjóinn  í  fjörunni  t.  d.  við  Hraunbæina,  sumstaðar  eru  upp- 
sprettur  á  sævarbotni.  Hvergi  er  grasivaxið  undirlendi  og 
alt  er  hraun  heim  að  bæjum,  fiskimannahverfi  eða  þorp  eru 
fram  með  sjónum,  en  eugin  bygð  uppi  í  landinu.  Bj^gð- 
irnar  eru  Vogar,  Vatnsleysuströnd  og  Hraun,  og  þá  gengur 
fram  Hvaleyri  vestan  við  Hafnarfjörð.  Austur  og  suður  af 
Hafnarfirði  er  undirlendi  alt,  inn  með  Eeykjanesfjallgarð- 
inum,  austur  að  Hengli  og  Mosfellsheiði  eintómar  óbygðir, 
mosavaxnir  hraunflákar  með  fáeinum  grágrýtisholtum  og 
móbergshmiskum  innanum.  Af  holtunum  eru  ásarnir  upp 
af  Hafnarfirði  einna  mestir  og  eru  hinir  hæstu  þeirra  3 — 400 
fet  á  hæð,  þar  hefir  Hafnarfjarðarhraun  runnið  niður  á 
Alftanes.  Svæðið  norðan  við  þetta  hraun,  norður  að  Esju 
um  Mosfellsveit  og  út  á  Seltjarnarnes  er  öldumjmdað  land 
með  ótal  holtum,  ásum,  melum,  lægðum  og  hvilftum  og  eru 
sumstaðar  vötn  i  dældunum,  þetta  eru  alt  forn  grágrýtis- 
hraun,  sem  eru  áföst  við  grágrýtið  á  Mosfellsheiði.  Oldu- 
land    þetta  hækkar  smátt  og  smátt  upp  undir  Mosfellsheiði 


Reykjanes.  209 

og  Hengil.^)  Undir  grágrytinu  er  móberg,  sem  kemur  fram 
i  Seljadal,  og  á  nokkrum  öðrum  stööum,  en  blágrýtisfell 
allhá  standa  sumstaðar  upp  í  g^  gnum  grágrýtishraunin  (Grím- 
niannsfell,  Hamrahlíð,  Stórihnúkur  (873'),  Lágafell). 

Reykjanesskaginn  er  i  heild  sinni  mjug  ófriór  og  hrjóstr- 
ugur;  þó  héruð  þessi  mestöll  liggi  tiltölulega  lágt  yfir 
sævarmáli,  veðráttufar  yfirleitt  sé  hlýtt,  eftir  þvi  sem  á  Is- 
landi  gerist,  og  iirkoman  mikil,  þá  er  þó  jurtagróður  lítill  og 
graslendur  mjög  fáar  og  smáar;  mestur  hluti  upplendis  á 
skaganum  má  heita  öræfi  ein.  Jarðmyndun  skagans  er  aðal- 
orsök  þessarar  ófrjósemi,  vatnið  hripar  i  gegnum  hraun  og 
grágrýti,  móberg  og  þussaberg,  sem  alt  eru  mjög  gljúpar 
bergtegundir ;  leir  og  sandmyndanir,  sem  gætu  stöðvað 
vatnið,  eru  þar  mjög  óviða;  á  sumardegi  má  ferðast  heila 
daga  um  öræfin  á  Reykjanesskaga  án  þess  nokkur  vatns- 
læna  eða  pollur  sjáist.  Bæði  fjöU  og  undirlendi  hafa 
eyðimerkursvip,  sem  annars  er  óvanalegur  nærri  ströndum, 
en  algengur  á  miðhálendinu,  þó  er  hér  eðlilega  meiri  jurta- 
gróður,  einkum  af  mosum,  heldur  en  þar  er.  I  vorleysingum 
fyllast  gil  og  gljúfur  af  ólgandi  vatnsstraumum,  sem  fremur 
skemma  en  gera  gagn,  rífa  oft  i  sundur  þann  jarðveg,  sem 
var  farinn  að  myndast  og  breiða  möl  og  hnullungagrjót 
yfir  flatlendið.  Skógarkjarr  er  mjög  óviða,  helzt  i  Almenn- 
ingi  og  Undirhliðum,  lyngmóar  eru  sumstaðar,  en  þeir 
eyðast  af  ágangi  manna  og  skepna,  fólk  rifur  viða  lyng  til 
eldsneytis,  þvi  mó  er  varla  að  fá,  en  þá  blæs  jarðvegur  upp, 
og  hafa  ýmsar  bygðir  eyðst  þar  af  sandfoki.  Myrar  eru 
varla  til  á  sjálfum  Reykjanesskaga,  fram  með  sjó  eru  tún 
við  bæi,  en  hesta  og  kúabeit  er  víðast  örlitil  og  slægjur 
varla  teljandi.  Af  þessu  leiðir  að  kvikfénaður  er  mjOg  fár 
i  samanburði  við  mannfiuldann  og  ibúar  þessara  héraða  hafa 
því  altaf  mest  lifað  á  fiskiveiðum,  og  vermenn  hafa  öld 
eftir   öld  leitað  þangað  á  vertíðinni  úr  fjarlægum  héruðum. 


')  Öskjuhlíð  194',  Lækjaibotnar  ::i;>8',  Kóflluvi'itn  484',  Svínaln  auu 
797',  Kolviðarhóll  835',  Kaldársel  258',  Vífilstaðahlíð  456',  Kaurthúhir 
319',  Seljadalur  513'  o.  s.  frv. 

14 


210  Landslag  við  Faxaflóa. 

Fjöll  fyrir  botni  Faxaflóa.  Norður  af  þeim  héruðum. 
er  siðast  gátum  vér,  liverfa  fram  úr  hálendinu  ýmsar  tungur, 
hálsar  og  fjallamúrar,  hver  núpurinn  af  öðrum  kringum  allan 
botn  Faxaflóa  alt  norður  að  Snæfellsnesfjallgarði,  og  er 
þessi  jaðar  hálendisins  aUur  snndurskorinn  af  dölum,  sem 
ganga  u]3p  frá  láglendunum.  Syðsta  fjallið  og  eitt  hið  stór- 
vaxnasta  er  Esjan  (um  3000  fet)  milli  Mosfellssveitar  og 
Kjósar,  það  fjall  er  ílatt  að  ofan,  en  brattar  hamrahliðar  á 
alla  vegu  með  þverhnýptum  núpum  og  öxkim  SvinaskarÖ 
(1520')  skikir  Esju  frá  hálendinu,  og  vestan  við  það  á  aust- 
urenda  Esjunnar  eru  Ijósleitir  tindar,  sem  heita  Móskarðs- 
hnúkar  (2617');  jmsir  hkitar  Esjuhálendisins  hafa  sérstök 
nöfn  t.  d.  KistufeU  að  sunnan  upp  af  Kollafirði,  Lokufjall 
að  norðvestan  o.  fl. ;  dakr  ganga  og  upp  i  Esjuna  einkum 
að  norðan  frá  bygð  þeirri,  sem  heitir  Kjós,  það  er  djúp 
hvilft  niðúr  á  miki  fjaka,  og  dakr  suður  úr,  upp  af  Kjós- 
iiini  er  lægð  yfir  fjökin  hjá  Stiflisdal,  sem  f^'r  var  getið 
jSTorðan  við  Kjósina  gengur  fram  langur  fjaUshryggur, 
Rey nivallaháls  (873'j,  og  uppi  á  honum  er  Sandfell 
við  þjóðveginn,  einkennileg  móbergsstrýta  ofan  á  blágrytinu 
Niður  að  botninum  á  Hvalfirði  ganga  tveir  þverbrattir 
fjaksnúpar,  Múlafjall  og  Pyrill,  og  tveir  dakr,  Brynju- 
dalur  sunnan  við  Múlafjak,  Botnsdalur  að  norðan,  þaðan 
kggur  Botnsheiði  (1200')  og  Sildarmannagötur  yfir  i 
Skorradal.  Ut  af  f*yrk  er  Pyrilsnes,  hár  klettatangi  og 
Geirshólmi  i  firðinum  fyrir  utan.  Ut  frá  Botnsheiðar- 
fjökum  gengur  hálsahryggur  norðan  fram  með  Hvalfirði,  og 
er  Miðfellsmúli  á  endanum,  yfir  fjakshrygg  þenna  er 
vegur  um  Ferstikluháls  (577')  yfir  i  Svinadal,  og  þaðan 
aftur  vegur  yfir  Draga  (775')  niður  i  SkorradaL  I  Svina- 
dal  eru  þrjú  vötn  og  rennur  Laxá  þaðan  niður  i  Leirár- 
voga.  Suður  af  Miðfeksmúla  er  undirlendi  með  smávötnum, 
og  þar  fyrir  utan  einstakt  fjak  akstórt,  sem  heitir^Akra- 
fjaU  (1160'),  og  Akranes  fram  af  því.  Miki  Svínadals  og 
Skorradals  gengur  aftur  mjór  rani  útúr  hálendinu,  en  fyrir 
utan  Draga  hækkar  hann  snögglega,  og  verður  að  akmiklu 
fjaklendi,    sem    heitir    Skarðsheiði    syðri,    nokkur   hluti 


FjöU  fyrir  botni  Faxaflóa.  211 

hálendis  þessa  er  brött  blágrýtisfjöll  og  norðan  á  þeim  eru 
tvær  mjög  háar  hamrastrvtur,  sem  heita  Skessuhorn  (3305' 
og  3232'),  fyrir  utan  þau  lækka  fjöllin  mjög  og  þar  liggur 
Skarðsheiðarvegur  (1425')  yfir;  framan  í  fjöllum  þessum  eru 
núpar,  sem  heita  Stellir,  Olver  og  Hafnarfjall.  Milli  Skarðs- 
heiöar  og  Leirárvoga  upp  að  mynni  Svínadals  er  undirlendi 
allmikið,  þar  er  Leirár-  og  Melasveit. 

Norðan    við    Hafnarfjall    gengur    inn  Borgarfjörður   og 
opnast    þar   undirlendi  mikið  beggja  megin  fjarðar  og  fram 


m^ 


W.  G.  Colliiigvood. 
35.  mynd.     Skes.suhorn  02;  Skarðsheiði. 
Næst  er  neðri  endi  Skorradalsvatns. 

með  ám  f)eim,  sem  þar  falla  til  sævar;  þar  er  Bor^arfjarðar- 
undirlendi  sunnan  Hvítár  og  Myrar  fyrir  vestan  Hvitá. 
Upp  af  Borgarfjarðarundirlendi  ganga  margir  dalir  upp  í 
hálendið  og  er  Skorradal  ur  þeirra  syðstur,  þá  er  Lunda- 
reykjadalur,  Flókadalur  og  Reykholtsdalur.  Dal- 
irnir  eru  2 — 3  mihia  langir  og  milli  þeirra  ganga  frara  mjóir 
hálsar  600 — 1000  feta  háir,  og  oftast  eru  á  þeim  brattir 
núpar  fremst,  þar  er  Hestháls  norðan  við  mynni  Skorra- 
dals,  Varmalækjarmúli  (lOlO')  uoröau  viö  mynni  Lunda- 
reykjadals,  og  Kroppsmúli  (912'j  milli  Flókadals  og  Reyk- 

14* 


212 


Laiidslag  við  Faxaflóa. 


holtsdals,  þá  er  fjallshryggur  milli  Reykholtsdals  og  Hálsa- 
sveitar,  og  heitir  þar  Ská  iieyjarbunga  (822')-  í*ar  fyrir 
norðan  tekur  við  allbreiður  dalur.  sem  Hvítá  remiur  eftir 
milli  hárra  leirbakka,  og  heitir  bygÖin  Hvitársiða  norðan 
við  ána.  Upp  af  Hvitárdalnum  skerast  dalakvislar  upp  i 
hálendið  að  Kalmanstungu  (695')  og  Geitlandi,  upp  með 
Xorðlingaíljóti,  og  vestast  I*  o  r  v  a  1  d  s  d  a  1  u r.  Hálstunga  skilur 
Hvítársíðu  frá  PverárhHð,  og  milli  hennar  og  Norðurár- 
dals  er  Grjótháls  (768'j.  Norðurá  rdalur  er  nærri  4  milur 
á  lengd  og  gengur  norður  að  Holtavörðuheiði,  þar  er  Forni- 
hvammur    (542').    efsti    bær    áður    en    lagt  er  á  þjóöveginn 


36.  mvnd.     Baula. 


K.  Keilliack. 


norður  til  Hrútafjarðar.  \"estan  við  Norðurárdal  hækka 
fjöllin  aftur.  gengur  þar  allmikill  fjallgarður  til  suðurs  og 
vesturs  og  þar  er  Baula  (2888')  nafnkunnust,  það  er 
einkennilegur.  strytumyndaður  liparíthnúkur,  sem  sést  laugt 
að.  Fjöll  þessi  eru  rönd  á  hálendiskafla  mjög  sundur- 
skornum,  sem  gengur  niður  að  Myrum  og  vestur  að  Hnappa- 
dal,  og  má  heita  að  þar  sé  byrjun  fjallgarðs  þess,  sem 
gengur  út  á  Snæfellsne^.  og  þó  skilur  lægð  um  Rauðamels- 
heiði  hann  frá  hinum  eiginlegu  Snæfellsnesfjöllum.  Há- 
lendiskaíli  þessi  mun  að  meðaltali  vera  um  16 — 1800  fet  á 
hæð,  en  þó  eru  þar  allmörg  fjöll  og  fjallahópar  töluvert 
hærri,    2000    til    2800    fet  á  hæö.     Vestan  við  Baulu  liggur 


Snæfellsnes.  21 B 

vegur  yfir  fjallgarðiuii  til  Dalasýslu  um  Brött  ubrekku  og 
Sökkólfsdal,  en  þar  fyrir  vestan  hefjast  fjöllin  aftur,  þar  er 
(■feldingafell,  Vikrafell  o.  fl  tindar,  i  þeim  fiöllum  er  surtar- 
brandur  upp  af  Hreðavatni  1200  fet  yíir  sjó  og  neðar.  f*á 
kemur  enn  lægð  i  fjöllin  um  Langavatnsdal  (695')  hann 
var  bygður  til  forna  en  er  nú  í  eyði;  norður  úr  honuin 
liggur  vegur  yfir  Sópandaskarð  niður  i  Hörðudal.  Vestur 
af  Langavatnsdal  eru  A'msir  tindar  og  múlar,  Trö  llakirkj  a 
(2693'),  Gjafi  (2391')  o.  fl.,  en  mjög  skerast  fjöllin  þar 
sundur  af  dölum,  bæði  að  sunnan  og  norðan,  og  brattir 
múlar  ganga  milli  dala  niður  að  undirlendinu ;  suður  af 
Langavatnsdal  er  Skarðsheiðivestri  (507'),  þá  kemur 
Sv  arfliólsmúli  (991')  og  nokkru  vestar  gengur  inn  Hit- 
árdalur,  beggja  megin  við  hann  eru  há  fjöll,  tindar  og 
hnúskar.  Vestan  við  dalinn  gengur  fram  liár  múli,  Fagra- 
skógarfjall.  utan  i  austurhliðinni  á  því  fjalli  niður  að 
Hítará  er  einkennilega  lagað  móbergsfell,  sem  heitir  Grettis- 
bæli,  á  því  eru  að  ofan  smátindar  og  oddar  og  gat  i  gegu, 
sem  Grettir  á  að  hafa  búið  í.  Um  miðjan  dalinn  þveran 
er  röð  af  móbergsfellum,  Bæjarfell  hjá  Hítardal.  Hróberg 
og  Valafell  í  miðjum  dalnum.  og  Utlu  ofar  Klifsandur. 
I  Bæiarfelli  eru  margir  einkennilegir  klettar  t  d.  Nafna- 
klettur,  þá  eru  þar  einnig  hellrar  stórir  og  eru  Fjár- 
h  e  1 1  i  r  og  S  ö  n  g h  e  1 1  i  r  þeirra  merkastir.  Ur  Hitardal  er 
vegur  3'iir  i  Selárdal  i  Dalasyslu  og  heitir  Svínabiiigu  r. 
Upp  i  múlann,  sem  heitir  Fagrarskógarfjall  ;ið  austan  gengur 
Kaldárdalur  og  heitir  fjallsöxlin  vestan  við  hann  Kolbeins- 
staðafjall.  Norður  á  þeim  fiöllum  eru  ýmsir  háir  tindar 
t.  d  Helgufell  (2508').  Fyrir  vestan  Kolbeinsstaðafiall  er 
liatlendi  hraunum  þakið  að  raiklu  leyti,  þar  heitir  Hnappa- 
dalur,  þar  upp  af  er  fjallgarðurinn  mikiö  lægri  en  austar  og 
liggur  þar  vegur  um  Rauðamelsheiði  (730')  til  Skógar- 
strandar. 

Snæfellsiies.  Við  Rauðamelsheiði  hefst  hinn  eiginlegi 
Snæfellsnesfiallgarður  i  þrengri  merkingu,  hann  er  úr 
þvi  alstaðar  mjíji-,  tindóttur  og  skörðóttur;  að  sunnan  tak- 
markast  fjallgarðurinn  víÖast  af  beinum  og  bnUtum  hliðum. 


214 


Snæfellsnes. 


en  að  norðan  ganga  út  úr  lionum  Vnisir  angar.  Að  jarð- 
myndnn  er  fjallgarðurinn  margbreytilegri  en  vanalega  gerist 
á  íslandi,  blágrýti  virðist  alstaðar  vera  undirstaða  og  innan 
um  það  eru  mörg  líparítfjöll  og  liparítskellur  og  brikur. 
Ofan  á  þessum  bergtegundum  er  móberg,  þussaberg,  hnull- 
ungaberg  og  grágrýti  sem  skiftast  margvíslega  á  og  svo 
hafa  að  lokum  jarðeldar  viða  brotist  úr  jörðu  síðan  á  isöldu, 
bæði    sunnan    og    norðan    viö    fjallgarðinn,   en  þó  liafa  hin 


?)1.  myncl.     Kirkjufell  og  Stör). 


\V.  (i.  Collingwood. 


hrikalegustu  gos  orðiö  fremst  á  nesinu,  er  Snæfellsjökull 
myndaðist.  Fyrir  vestan  E-auðamelsheiði  eru  háir  tindar  á 
fjallgarðinum,  þar  er  Sáta  (1715');  Skyrtunna  (3015')  og 
Ljósufjöll,  þaðan  gengur  rani  suður  á  undirlendi  og  er 
þar  fremst  HafursfelL  Uppi  á  fjallgarðshryggnum  eru, 
meðal  annara  hárra  tinda,  Jötunsfell  og  Grímsfjall 
(2589')  og  þar  fyrir  vestan  liggur  alfaravegur  yíir  fjallgarðinn 
imi  Kerlingarskarð  (956'),  þar  fyrir  vestan  á  heiðinni 
eru    tvö    vötn    íHraunsfjarðarvatn  og  Baulárvatn)   og  suður 


Snæfellsnes.  215 

af  þeim  Elliðatindur,  upp  af  bænum  Elliða  er  ákaflega 
mikill  hamar  (Elliöahamar)  úr  móbergi,  sem  synist  slúta 
fi'am,  eða  er  að  minsta  kosti  nærri  lóðréttur ;  vestur  af 
Elliðatindum  er  Hólsfjall  (2139')  og  svo  Rauðukúlur 
(2625'),  þá  liggur  Arnardalsskarð  þar  fyrir  utan  yfir  i 
Grundarfjörð.  Fyrir  utan  Arnardalsskarð  eru  Helgrindur 
(um  3000  fet)  og  önnur  há  fjöll  upp  af  Grundarfirði,  gengur 
þar  kvísl  norður  úr  fjallgarðinum,  og  er  Búlandshöfði 
yztur  á  þeim  fjönum.  Vestan  við  mynni  Grundarfjarðar 
eru  einstök  fjöll,  mjög  brött  og  hrikaleg,  þar  er  Mýrar- 
hyrna  og  Kirkjufell  (1555'),  og  eiði  á  milli  mjög  lágt 
(50').  Kirkjufell  er  örmjótt  einsog  saumhögg  að  ofan  og 
þegar  sér  í  enda  þess  af  sjó,  synist  það  einsog  keila,  sjó- 
meun  kalla  það  þvi  »Sukkertoppen« ;  þar  fyrir  utan  er 
Stöðin  (749 'j  eins  og  svört  kista  á  að  líta,  þvi  öll  eru  þessi 
fjöll  mestmegnis  úr  blágryti.  og  kalla  sjómenn  hana  »Lig- 
kisten*.  I^að  er  einkennilegt  við  flest  fiöllmilli  fjarða  norðan 
á  Snæfellsnesi,  að  þau  eru  viðskila  við  aðalfjallgarðinn  og 
djúp  skörð  eða  hvilftir  á  milli,  sem  sumstaðar  ná  nærri 
niÖur  að  flæðarmáli.  Af  þessum  fjöUum  norðan  við  fjall- 
garðinn  má  helzt  nefna  Drápuhliðarfj  all  norður  af 
Grímsfjalli,  það  gengur  eins  og  höfði  fram  á  undirlendið, 
og  er  Ijósleitt,  af  því  líparít  er  aðalefni  þess,  framan  i  þvi 
er  skálmynduð  kvos,  og  heita  þar  Beinadalir.  Pá  má  nefna 
Bjarnarhafnarf jall,  austan  við  Kolgrafarfjörð,  TröH- 
háls  miUi  hans  og  Hraunfjarðar,  og  Setbergsklakk  milli 
Kolgrafarfjarðar  og  Grundarfjarðar,  og  er  þar  lágt  eiði  fyrir 
ofan  (86').  Vestan  við  Búlandshöfða  gengur  vík  inn  i  landið 
og  dalir  upp  af,  og  mjókkar  fjallgarðurinn  þá  mikið.  þar 
Hggur  yfir  fjöUin  Fróðárheiði  og  Kambsskarð  (1463'), 
þar  er  brött  hliö  að  sunnan  og  heitir  Kna  rarhHð,  og  þar 
fyrir  innan  er  Axlarhyrna  einsog  höfði  fram  úr  fjall<^arð- 
inum.  Vestur  af  Kambsskarði  er  Jökulháls  og  þvi  næst  rís 
Snæfellsjökull  einsog  jötun  yfir  uW  nálæg  fjöll;  upp  af 
hálsiiuim  eru  fell  snjólaus  í  jöklinum,  sem  heita  Príhyrn- 
ingar.  Snæf ellsjökul  1  er  4577  fet  á  hæð  og  strytu- 
myndaður  [)egar  liann  sést  að  sunnan;  að  vestan  og  sunnan 


•216 


Snæfellsnes. 


er  hann  líka  brattastur,  en  að  norðan  ganga  allmikil  undir- 
fjöll  út  undan  honrnn;  efst  á  jöklinum  eru  hnúðar.  sem 
kallaðir  eru  Jökulþúfur.  Milli  Húlahóla  og  Beruvikur  fara 
fjull  að  ganga  til  norðvesturs  út  undan  jöklinum,  og  norður 
af  Saxahóli  er  hæsti  fjallsraninn  og  á  honum  Bárðarkista 
og  Hreggnasi.  austar  er  Geldingafell;  niðiu'  af  þessimi 
fjöllum  gengur  hálsarani  með  ýmsum  felkim  niður  að  sjó, 
()g  er  Olafs vikurenni  fremst,  það  er  þverhnýptur  höfði. 
samsettur  af  móbergi  og  hnunungagrjóti,  með  mörgum 
snögum    og    hyrnum,    þar    er    oft    grjótflug  i  rignÍDgum  o-^^ 


38.  myml.     SnæfellsjökuU  trá  ve.stii. 


leysingum.  og  vegurinn  um  fjöruna  fyrir  neöan  getur  verið 
hættulegur  og  hafa  hlotist  mannskaðar  af.  Pegar  kemur  út 
fyrir  Enni  er  undii-lendi  nokkuð  vestan  með  Jökli,  land  er 
þar  víða  flatt  með  holtahrvggjum  á  milii  þar  eru  fiskiþorp 
við  sjóinn,  Keflavík,  Sandur  og  Rif,  en  svo  taka  við  hrauii. 
er  alstaðar  ná  í  sjó  fram  og  standa  sumstaðar  gígaraðir 
uppúr  þemi,  en  hraunbjörg  eru  við  sjóinn  (Svörtuloft).  Suður 
af  jöklinum  eru  Lóndrangar,  sem  mæna  yíir  hin  e^^ðilegu 
hraun  einsog  stórkostleg  bygging  með  tveim  turnum; 
nokkru  fja'ir  snnnan  Lóndranga  er  berg,  sem  heitir  Púfu- 
bjarg  ('Svalþúfa);  upp  af  Stapa  gengur  Stapaf  ell  út  uudan 


Dalir.  217 

Jökulfjallgaröiimm.  það  er  einstakt  fell  úr  móbergi  með 
nybbimi  og  tindmii,  þar  er  Söngliellir  (8l6'j.  F^-rir 
austan  Stapa  eru  sævarklettar  liáir  úr  móbergi  og  hnullunga 
bergi,  þar  heitir  Sölvahamar.  A  nesinu  milli  Breiðu- 
vikur  og  Búða  er  Búðahraun,  það  heíir  runnið  úr  stórmxi 
einstökmn  eldgíg  á  undirlendinu,  sem  heitir  Búðaklettur 
(312')-  Fyrir  innan  Búðir  er  liatlendi  fram  með  fjallgarð- 
inum  inn  Staðarsveit  '2  —  1  mila  á  breidd,  og  er  þar  viðast 
skeljasandur  með  sjó.  Fjöllin  fvrir  ofan  eru  óslitin,  saman- 
hangandi  hlíð  með  smáskörðum  niður  i  brúnirnar,  en  fyrir 
neðan  eru  grasgefnii'  myraliákar  og  slægjur  góðar.  Eftir 
alki  Staðarsveit  austur  undir  Hafursfell  liggur  forn  malar- 
kambur  með  möl  og  brimsorfnu  grjóti  og  heitir  hann  Oldu- 
hryggur,  fyrir  ofan  hann  eru  mýrar  og  margar  tjarnir  og 
stöðuvötn. 

Dalir.  Fyrir  botni  Breiðafjarðar  ganga  euinig  fram 
smátangar  úr  aðalhálendinu,  en  Hestir  eru  þeir  fremur  lágir, 
mest  er  fjallatunga  sú,  sem  skilur  Hvammsfjörð  frá  Gilsfirði, 
og  hún  er  hmghæst.  Upp  frá  Hvammsíirði  gengur  að 
sunnan  og  austan  fjöldi  dala  og  lágir  hálsar  á  miUi,  þessi 
bygðarlög  eru  því  köIhTð  Dalir  og  héraðið  alt  frá  Grljúfurá 
í  Gilsfjarðarbotn  Dalasysla  Sunnan  með  Hvammsfirði 
ölhim  er  undirlendi  og  ganga  dalir  upp  frá  þvi;  skamt 
fyrii"  imian  Alftafjörð  gengur  inn  Stóri  Langidalur  all- 
langt  inn  i  fjöll,  og  eru  ýmsir  tindar  á  brúnunum,  meðal 
annara  Hestur,  þá  kemur  Litli-Laugidalur,  upp  úr 
honum  liggur  vegur  suður  að  Rauðamel.  þar  heita  Flatir 
fyrir  austan  Hest;  bak  viö  dalina  eru  hígar  og  Hatvaxnar 
heiðar;  þá  er  Setbergsháls  (484'),  af  honuni  er  góð  út- 
sjón  yíir  eyjagrúami  i  mynni  Hvaramsfjarðar.  Inn  með 
Skógarströnd  eru  á  undirlendinu  eintóm  khippaholt  og  smá- 
fell,  og  er  austan  til  skcjgarkjarr  víöa  á  holtum  og  mehun 
og  myrasund  á  milli.  Upp  af  Skógarströnd  eru  jafnhallandi 
heiöar  upp  að  Rauðamelsheiði  og  er  fjallgarðuriun  þar  mj(')g 
lágur.  Pegar  innar  dregur  verða  fyrir  manni  ymsar  smáái'. 
sem  hafa  gratið  sér  djúp  gil  í  blágrytið.  Fyrir  austau 
Gljúfará   tekui-    við   H  (n'ðud  a  lur.   þar  fara   fj(')lliu  aftni'  að 


218 


Dalir. 


hækka  og  lanclið  að  frikka.  Viö  suðausturhorn  Hvamms- 
fjarðar  hefir  myndast  allstórt  midirlendi  af  framburði  þriggja 
áa  (Hörðudalsá,  Miðá  og  Haukadalsá)  og  er  þar  búsældar- 
legt  og  gi'ösugir  dalii'  upp  af  sléttlendinu,  þar  heita  Mið- 
dalir.  Fyrir  ofan  hina  grænu  engjafláka  taka  við  múlar 
og  höfðar  og  kvislast  dalirnir  upp  á  milli  þeirra;  bak  við 
dalina  eru  tindótt  f  j  öll.  Pá  ganga  H  a  u  k  a  d  a  1  u  r  og  L  a  x  á  r- 
dalur  langt  austur  i  heiðar  og  er  bygð  eftir  þehn  endi- 
löngum.      Ur    botni    Haukadals    liggur    Haukadalsskarð 


W.  G.  CollinfrwiM.d. 
39.  mynd.     Eyjar  í  mynni  Hvammsfiavðar. 

niður  að  Meknn  í  Hrútafirði.  en  úr  Laxárdal  eru  Sölva- 
m  a  n  n  a  g ö  t  u  r  og  L  a X  á  r  d  a  1  s  h  e  i  ð  i  til  Hrútaf jarðar  og eru  hér 
eigi  meira  en  1 — 2  míkir  milli  bygða.  Heiðarnar  miUiDalasýski 
og  Strandasyski  eru  ekki  háar^),  en  hækka  þó  norður,  þar  er 
B,júpnafell  (2102').  Fyrir  Hvammsfjarðarbotni  er  allbreitt 
undirlendi  upp  að  bæjaröðimii,  sem  er  undir  hlíðunimi  og 
við  dalaopin.  Fyrir  imian  botninn  á  firðinum  verða  fjöllin 
aftur  miklu  hærri  og  kljúfast  af  ymsum  dölum,  er  Svína- 
dalur  þeirra  merkastur  og  dvpstur  og  sker  haini  Klofnings- 


*)  I*ær  eru  enn  ómældar. 


Vestfirðir.  219 

háleiidið  frá  aðalhálendinn ;  um  Svínadal  liggnr  vegur  niður 
i  Saurbæ  og  er  hæö  vatnaskils  á  leiöinni  637  fet  yíir  sjó. 
Klofningshálendið  er  sérstök  fjalllendis-tunga,  sem  margir 
dalir  ganga  upp  í,  en  skera  hana  þó  hvergi  sundur;  dalirnir 
kvíslast  yfirleitt  vit  frá  hæstu  bungunni  og  þar  er  Skegg- 
öxl  (um  2800')  og  Hafratindur  (2940'),  en  yzti  múlinn 
heitir  Klofningur  (1598'j.  Smman  á  nesinu  heita  bygð- 
irnar  Hvammssveit  og  Fellsströnd,  þar  er  fi-am  meö  sjó 
breiður  hjalli  útundan  aðalhálendinu  um  300  fet  á  hæð,  og 
á  hommi  holt  og  mýrasund.  á  hjananum  er  bæjaröð,  en 
önnur  hið  neðra  við  sjóinn.  Kipp  fyrir  innan  Staöarfell 
gengur  dalkvos  niöur  gegnum  berghjallann  að  sjó,  en  hjallinn 
fcekur  sig  upp  aftur  og  helzt  út  fyrir  Ytrafell;  þar  gengur 
niður  Galtardalur,  en  Flekkudalur  er  upp  af  Staðar- 
felli.  Siðan  gengur  undirlendi  út  undan  fjöUunum  og 
mj'udar  allstórt  nes,  sem  Dagveröarnes  stendur  á,  þar  eru 
eintómar  hamraborgir  og  mýrasund  og  landslag  alveg  hið 
sama  einsog  á  eyjunum  fyrir  framan.  Norður  af  Klofningi 
er  hamrahlið  inn  að  Skarði;  fyrir  utan  Skarð  gengur  fram 
múli  lægri  en  aðalfjöllin  einsog  hyrna,  og  dalir  beggja 
megin  Austur  af  Skarði  ganga  BúÖardalur  og  Fagri- 
dalur  imi  í  fjöllin,  sem  eru  hér  upp  af  mjög  há,  en  þar 
fyrir  innan  er  Tjalda  neshlíð  og  vegur  neðan  i  henni  inn 
í  Saurbæ.  I  Saurbæ  er  breitt  undirlendi,  þar  er  dalir 
mætast,  grösugt  mjög  og  fjölbygt;  upp  úr  undirlendinu 
ganga  dalir  og  múlar  á  milli.  Paðan  liggur  vegur  inn 
Svinadal  suður  i  Hvammssveit,  sem  fyr  var  getið.  Inn  i 
hlíÖar  þær,  sem  ganga  frá  Saurbæ  að  Gilsfjarðarbotni,  skerst 
Olafsdalur,  það  er  djúp  dalhvilft  hikt  háum  fjölhim. 


6.    Vestfipðir. 

Island  er  næiTÍ  kHpiö  i  sundur  á  einum  staö,  þar  sem 
Gilsfjörður  og  Bitrufjöi'ðui-  skerast  inn  i'ir  Breiðaíiröi  og 
Húnaílóa  Vestíirðir  mega  heita  sérstakt  huid,  og  hafa  þó 
hið    sama    eðli    og    s(imu    jarðmyndun    einsog    aðrir    hhitar 


220  Vestíirðir. 

landsins,  þeir  eru  minna  liálendi,  sem  er  tengt  viö  aðal- 
hálendið  með  mjóum  tanga.  Eiðið,  sem  tengir  VestfirÖi 
við  meginlandið,  er  ekki  nema  tæp  mila  á  breidd,  og  hæð 
|)ess  (hjá  Krossárvatnij  727  fet  yíir  sjó.  Fyrir  botni  Gils- 
fjarðar  hjá  Kleifum  eru  skeifumyndaðir  hamrastallar,  og 
feUur  Keifaá  þar  niður,  í  henni  er  Gullfoss  (160  fet  á  hæð). 
Lr  Krossárvatni  felkir  Krossá  niður  í  Bitru.  Eins  og  fvr 
heíir  verið  lyst  eru  Vestfirðir  ákailega  vogskornir,  landið  er 
eigi  meira  en  rúmar  170  ferhyrndar  milur,  en  strandlengjan 
nálægt  250  mihim.  Vestfjarðahálendið  heíir  skorist  sundur 
í  pjöthir  af  fjörðum,  víkum  og  dölum.  Pykkum  lögum  af 
blágrýti  er  hlaðið  hverju  ofan  á  annað,  dala-  og  fjarðar- 
rifurnar  skerast  beint  niður  i  gegnum  þau  og  stefna  einsog 
geislar  i  allar  áttir  frá  hæstu  bungunum.  BlágiTtislögin 
liggja  lárétt  eða  lítið  hallandi  gegnum  landshkitann  allan, 
og  firðirnir  hafa  sjaldan  nokkur  áhrif  á  legu  þeirra.  j)eir 
hafa  skorist  gegnum  hin  láréttu  hamrabeki,  án  þess  að  raska 
þeim.  A  milH  fjarðanna  eru  oft  aðeins  örmjóir  kambar  með 
ymsiun  skörðmn,  lægðiun  og  hvilftum.  eru  fjallaálmurnar  þó 
oftast  ílatar  að  ofan,  þar  sem  breiddin  annars  er  nokkur  til 
muna,  en  vatnsrenskð  heíir  m\'ndað  dak  niður  til  beggja 
hliða ;  þegar  uógu  langt  kemur  upp  á  hálendið  hverfa  firð- 
irnir  sjónum  mamia,  og  sjást  eigi  tyv  en  nærri  brúnum. 
Strendur  Vestfjarða  eru  mjög  sæbrattar,  víða  þverhnjpt 
hamrafjök  i  sjó  fram,  midklendi  svo  að  segja  ekkert,  örmjóar 
landræmur  með  sjónum,  sem  sumstaðar  hverfa  og  stuttir 
dakr  upp  þaðan,  botnar  og  hviktir.  Vegir  eru  viða  ikir  og 
torsóttir  og  ferðast  menn  þvi  mikið  á  sjó  eða  þá  fót- 
gangandi. 

Vestfjaröahálendið  er  að  ofan  mjög  hrjóstrugt,  þvinær 
eintómar  auðnu'  og  öræíi.  urðir  og  melar,  blágrytisásar  og 
klappir  og  .snjóskaliar  viða  í  lautum.  gróður  er  þar  þvínær 
engimi.  Meöalhæðin  muu  vera  um  2000  fet,  hæstu  bung- 
urnar  eru  rúm  2800  fet.  hækkar  hálendið  smátt  og  smátt 
upp  að  þehn,  eu  lækkar  viðast  niður  að  strandafjökum,  sem 
oftast  eru  12 — 1800  fet  og  stundum  hærri.  og  eru  alstaðar 
brött    þeim    megin    sem    að    sjó  veit.     Snæknan    kggur  hér 


Vesttiröir.  221 

mikið  lægra  eii  á  aðalhálendi  íslands,  1000—1500  fetnm 
neðar  og  þessvegna  eru  hálieiðar  hér  vestra  engu  gróðrar- 
meiri  en  hin  hæstu  öræfi  við  meginjöklana;  mestur  er  gróð- 
urinn  á  þeim  heiðnm,  sem  vita  mót  suðri  upp  af  Breiða- 
lirði.  en  minstur  á  nyrzta  og  norðaustasta  kjálkanum,  enda 
er  hálendið  þar  oft  um  hásumar  að  mikhi  \ejti  undir  fönnum. 
Syðri  hhiti  hálendisins  upp  af  Barðastrandarsyshi  er  nærri 
mishæðalaus  norður  undir  ísafjörð  og  Dýrafiörð.  en  Gláma 
hvihr  eins  og  fannskjuldur  .á  efstu  hálendisbungunni,  þar  á 
heiðunum  sjást  litlar  grófir  og  lægðir  með  sköílum  hér  og 
hvar;  dalverpi  eru  hvergi  fyT  en  fer  að  draga  niður  að 
fjörðunum.  þar  verða  tláir  dalabotnar  og  hryggir  á  milli, 
sem  ganga  iit  á  nesin.  Hiö  langhæsta  af  þessum  fjalla- 
drögum  eru  fiöllin  norðaustur  af  Kollaíirði.  sem  köUuð  eru 
Reiöbólsfiöll,  þau  viröast  vera  nærri  3000  fet  á  hæð, 
þau  eru  áframhald  af  Gufudalshálsi.  Blágrytislögin  hallast 
á  þessu  svæði  niður  að  Breiðaíirði,  og  verður  landshallinnþeim 
samfara,  en  aftur  er  þverhnypt  niður  að  Arnarfirði ;  þar  eru 
Hornatær  eimia  hæst  fiöU.  Yfirþennahhita  hálendisins  Hggia 
jTHSÍr  vegir,  flestir  þó  slæmir  og  slitrótth',  þar  liggia  Porska- 
fjarðarheiði  og  Kollafiarðarheiði  niður  að  Isafirði  og 
Skálmardalsheiði  úr  Skálmarfirði  niður  í  botn  Isafiaröar. 
Fyrir  ofan  nokkra  firði  i  Barðarstrandarsýshi  liggur  ?ing- 
mannaheiði  og  yfir  Glámu  norðan  til  liggur  vegiu',  sem 
heitir  Glámuvegur,  hann  fara  menn  stmidum  úr  Arnarfirði 
og  Dýrafirði  austur  aö  fiörðunum,  sem  skerast  inn  úr  Diú]i- 
inu.  Sá  hhiti  hálendisins,  sem  liggur  austur  af  Isafiarðar- 
diúpi  upp  af  Ströndum  er  emiþá  hrióstrugri  og  kaldrana- 
legri  og  er  enn  miög  lítið  kannaður;  lieiðar  þessar  hallast 
upp  að  Drangaiökli,  sem  þekur  hæstu  Ininguna  þeim  megin 
og  i  kringum  hann  á  hálendinu  er  grúi  af  fönnum,  sem 
sialdan  eða  aklrei  þiðna.  Undir  eins  og  kemur  upp  fyrir 
fiallabrúnir  á  Hornströndiun  verða  fvrir  manni  alveg  gróður- 
laus  öræfi,  khippir  og  urðarhiallar.  og  hvei'gi  stíngandi  strá. 
HeiÖamai'  ujj])  undir  jriknl  eru  niikinn  hhua  árs  snævi 
þaktar,  á  sumrum  eru  stutt  milHbil  milli  skafla,  og  þar  melar 
og  aurar,  smátiarnir  hér  og  hvar  og  kra^^apoHar.  Skrið- 
jökulstangar    ganga    niður    i    hvern    dal  og  sumir  ná  næni 


222  Vestfirðir. 

niður  aö  sjó.  Loftslag  er  á  Ströudum  miög  hráslagalegt 
og  þokuúðar  og  ójþerrar  oft  á  sumriun,  svo  ekki  er  von  að 
snjóa  leysi  vel  á  fjöllum.  Margar  kvislar  ganga  útúr  þessu 
hálendi,  og  mun  þeim  bráðum  lyst  verða,  mestar  og  hæstar 
eru  þær,  sem  ganga  fram  miUi  Steingrímsfjarðar  og  Reykjar- 
fjarðar  að  austan  og  sú  fjallaálma,  er  gengur  vestur  miUi 
Isafjarðardjúps  og  Jökulfjarða,  Yíir  hálendi  þetta  eru  fáir 
vegir  og  sjaldfarnir;  Steingrimsf  jarðarheiði  liggurniður 
að  Isaíirði  frá  Steingrímsfirði  og  er  löng  og  torsótt,  en 
Trékyllisheiði  (1530')  gengur  frá  sama  íirði  norður  í 
Reykjarfjörð  (Kúvikur)  Frá  Norðurströndum  var  fyrrum 
stundum  farið  yíir  Drangajökul  niður  að  Djúpi.  Norðan  við 
Drangajökul  skerst  nyrzta  kló  Vestfjarða  nærri  frá  megin- 
landi,  þar  er  milli  Hrafnsfjarðar  og  Furufjarðar  eiði  fjall- 
lent,  sem  ekki  er  nema  ^/3  iir  míki  á  breidd,  vegurinn  þar 
yíir  heitir  Skorarheiði  (um  600  fet),  þar  er  aðalleið  Horn- 
strendinga  að  Djúpi. 

Pað  er  aðeins  örmjór  jaðar  fram  með  Vestfjörðum,  sem 
bygður  er,  og  er  hann  víða  sundurslitinn  af  háum  björgum, 
sem  ganga  þverhnypt  i  sjó  fram.  Mest  er  undirlendið,  ef 
svo  má  kalla,  fi'am  með  Breiðaíirði  að  norðan,  og  frá  þeirri 
strönd  ganga  aUmargir  grösugir  dalir  upp  í  hálendið,  en 
iiestir  eru  þeir  stuttir.  Fram  með  ströndu  ganga  fram  ótal 
múlar,  hálsar  og  hj^rnur,  er  skilja  sundur  dali  og  firði,  og 
smnstaðar  eru  allháir  hnúkar  á  hálendisröndinni. 

Norðan  við  Gilsfjarðarbotn  eru  brattar  hliöar  og  svo 
múlar  milli  dala,  þar  er  Snjóf ell  (1807'),  en  vestar  gengur 
inn  Geiradalur,  þar  hefst  flatlendi  nokkuð  inn  að  botni 
Berufjarðar,  þar  eru  tveir  hjallar  miklir  með  brimbörðu 
grjóti  og  öðrum  fornum  sævarmenjum  og  haldast  þeir  inn 
i  Gilsfjarðarbotn;  miUi  Berufjarðar  ogKróksfjarðar  er  Borg- 
arnes  með  tveim  klettahnúöum,  en  Bjartmarssteinn 
fremst  á  nestámii.  Milli  Berui'jarðar  og  Þorskafjarðar  eru 
Vaðalfjöll  (1636'),  breið  og  ávöl  með  klettastrýtu  uppúr. 
í*ar  fram  af  gengur  Reykjanes,  alhnikiU  skagi,  og  tekur 
Reykjanesfjall  yfir  hann  mestallan,  lægð  er  fyrir  ofan 
það   milli  fjarðanna.    Austan  i  Reykjanesi  er  Barmahlíö,. 


Vestíirðir.  228 

fagrar  brekkur  og  hjallar  vaxnir  lyiigi  og  skógi,  þar  fyrir 
utan  er  Barmahrauii  skriðuhrúgur  miklar;  siðan  tekur 
við  grösugt  undirlendi  hjá  Reykhólum  með  raikhim  engjum, 
stendur  bærinn  á  litilli  hólaþyrpingu,  og  sjást  þar  margir 
reykir  úr  hverum  þeim,  sem  þar  eru.  Vestan  við  Reykjanes 
tekur  við  einkennilegt  fjarðasvæði  vestur  undir  Barðaströnd, 
og  er  meira  en  þiiigmannaleið  f^^rir  mynni  þeirra.  Fjarða 
þessara  hefir  áður  verið  lauslega  getið.  Fjarðasveitirnar  eru 
mjög  hrjóstrugar  og  sæbrattar  viðast.  en  bygð  er  þó  við 
ílesta  íirðiua.  Firðirnir  eru  allir  mjóir,  og  há  fjöll  á  báða 
vegu:  er  þar  mjög  skriðuhætt.  enda  eru  þar  víða  afarmiklar 
skriðuhrúgur  i  hlíðanum.  Nesin  miUi  fjarðanna  eru  oft 
hæst  að  framan,  en  lægst  að  ofan  næst  landi,  og  sumstaðar 
eru  !ág  og  örmjó  eiði.  Milli  Gufufjarðar  og  KoUafjarðar  er 
Gufudalsháls  (1224')  þar  út  af  er  Skálaneshyrna  (1281';. 
úr  Kollaiirði  í  Skálmarfjörð  er  Klettliáls  (1020'),  milli 
Skálmarfjarðar  og  Vattarfjarðar  er  Vattarfjall  (1278').  en 
railh'  Skáhnarfjarðar  og  Kerlingarfjarðar  er  hátt  fjallanes. 
bratt  á  alla  vegu,  sem  kallað  er  Múlanes  (c.  1600').  en 
upp  af  þvi  er  örmjótt  eiði,  tæp  200  fet  á  hæð.  Milli  Kjálka- 
fjarðar  og  Vatnsfjarðar  gengur  fram  annað  klettanes,  mikhi 
breiðara,  það  heitir  Hjarðarnes.  þar  er  þó  víða  grösugt 
og  skógivaxið  á  hamrastönunum.  Vatnsfjörður  er  nafn- 
kunnur  i  landnámssögu  Íslands,  þar  dvaldi  Flóki  Vilgerð- 
arson  hinn  fyrsta  vetur  eftir  að  hann  fann  Island,  þar  er 
vatn  og  skógur  mikiU,  upp  á  brúnum  vestur  af  dalnum  eru 
Hornatær,  mjög  brattar  fjallseggjar  einsog  kastalaveggir 
með  skörðum.  Vestan  við  Vatnsfjörð  gengur  fram  hátt  og 
fjöllótt  nes.  á  þvi  er  Lækjarfjali,  Kíkafell  (1785')  og 
Vaðalfjall  (1947'),  inn  i  þetta  hálendisnes  ganga  að  austan 
}Tnsir  smádalir  Œennudahir,  Pverárdalur  og  Lækjardahu'). 
Par  er  nærri  Brjámslæk  sm'tarbrandur  og  steingjörvar 
jurtaleifar ;  að  vestan  gengur  upp  Vaðaldahu'  frá  Hagavaðli. 
Við  Lækjarfjall  hefst  hin  mesta  undirleudisræma,  sem 
til  er  á  norðurströnd  Breiðafjarðar,  nær  hún  nærri  út  undir 
Skorarhliðar,  er  bygðin  kölhið  Baröaströnd,  og  er  3 — 4 
míhir  á  lengd,  en  hvergi  meira  en  fjói-ðungur  mihi  á  breidd. 


224  Vestfirðir. 

Landslag  er  hér  fagurt.  reunsléttar  gruudir  og  saudar  með 
sjónum.  stórar  engjar  og  skógivaxuir  dalir  milli  hárra  uúpa. 
eu  útsjón  yfir  Vestureyjar  á  Breiðafirði.  Tveir  ósar  gauga 
])ar  upp  á  sléttleudið.  Hagavaðall  að  austan,  Haukabergs- 
vaðall  að  vestan.  Uppuudau  Hagavaðli  skerast  upp  i  fjöUiu 
Mórudalur  Aruarbýlisdalur  og  Hagadalur,  eru  þeir  allir 
grösugir  og  í  þeim  skógur.  Upp  af  Haga  er  Hagatafla 
( 1 928 ')•  ^f  Barða ströud  liggur  vegur  um  Fossheiði  uorður 
til  Amarfjarðar.  og  um  Kleifakeiði  (1284')  til  Patreks- 
fjarðar.  Fyrir  utau  Haukabergsvaðal  geugur  fram  hátt  nes 
og  fjöllótt.  1^2—2  mílur  á  breidd;  þar  er  Stálfjan  (2145') 
hæsti  tmdur,  en  þar  suður  af  há  björg  í  sjó  fram,  þar  heita 
Skorarhlí ðar.  Vestur  af  þessum  björgum  er  Rauði- 
sandur,  sléttlendi  og  bygð  i  bogadreguu  viki  miUi  Skorar 
og  Látrabjargs.  Berg  snarbrött  eru  fyrir  ofan  Rauðasand, 
en  bygða  laudið  marflöt  og  mjó  ræma  fyrir  neðan,  slétt- 
lendið  hefir  að  mestu  myndast  af  ægissandi,  einkum  skelja- 
sandi,  sem  sest  hefir  i  vikiua.^)  Par  er  Bæjarós,  stórt  lón 
um  flóð.  en  um  fjöru  eru  þar  miklar  leirur  með  pollum  og 
álum.  Vestur  úr  ósuiun  geugur  laugur  áll  milli  bygðarinnar 
og  rifsins,  og  er  haun  kallaður  Fljót.  Bæirnir  á  Rauða- 
saudi  stauda  uppi  uudir  bergiuu,  og  frá  þeim  er  remislétt 
grasleudi  niður  að  Fliótiuu,  fyrst  myrar,  síðan  harðar  grundir 
næst  sióniun.  Af  Rauðasandi  liggur  Dalsheiði  til  Barða- 
straudar.  Fyrir  utau  Rauðasand  er  Keflavík,  hvilft  i 
bergið  uiður  að  sjó,  þar  f\'rir  utan  byrjar  Látrabjarg 
(1393'),  og  uær  kriugiun  Bjargtanga  i  Látravik,  vegurimi 
þangað  i  Keflavik  heitir  Látraheiði  (1234'),  Bjarginu 
hefir  áður  stuttlega  verið  lýst,  þar  eru  fuglaveiðar  miklar  af 
langviu,  kofu  og  ritu.  I  víkmmm  uorður  af  Bjargtöugum 
er  litiö  undirlendi  og  allar  eru  bygðir  likar  i  lagiuu. 
skvompur  i  bergin,  skornar  uiður  að  sjó,  með  sandiibotni; 
víkur  þessur  hafa  áður  verið  taldar. 

Patreksfjöröur   er  syðstur  af  þeim  mörgu  fjörðum,    sem 


')  Lýsing   á   Rauðasandi    (f)óðóllur  18.  árg,  bls.  162-63,  178-179 
og  19.  árg.  bls.  20-21).     Andvari  XIII.  bls.  105-110. 


Vesttirðir. 


225 


skerast  imi  i  hálendið  frá  útnorðri.  Undirlendi  er  alstaðar 
lítið  við  þessa  firði,  ntan  til  ern  oft  þverlinvpt  björg  i  sjó 
fram,  en  innar  oftast  hallandi  fjallsfótnr  með  gróðri  og 
bæjaröð,  oft  ná  stórar  giljadrúldnr  niðnr  að  sjó,  og  snm- 
staðar  ganga  stuttir  þverdalir  npp  i  fjöllin;  við  botn  fjarð- 
anna  er  sjaldan  nokknrt  nndirlendi  að  mnn,  aðaldalnrimi  er 
fnllnr  af  sjó  og  lokast  af  bröttum  klettabeltum.  Við 
Patreksfjörð  er  suðurhlíðin  ekki  jöfn  brún,  einsog  vant 
er  að  vera,    þar  ganga  inn  ymsir  dalir  og  hálsar  og  liöfðar 


40.  mynd.     Fjöll  við  Bíldudal. 


K.  Keilliack. 


á  milli.  Þar  er  yzt  upp  af  Örlygshöfn  grösugur  dalur, 
og  úr  honum  vegm^  yfir  Hafnarfjall  (1087')  yfir  í  Breiðu- 
vik,  austan  við  vaðalinn  i  Örlygsliöfn  er  Hafnarmúli, 
snarbrattur  og  hvass  að  ofan  einsog  saumhögg,  þá  koma 
Mosdahir,  Vatnsdahir,  Skolladalnr,  Kvigindisdahu'  og  Sauð- 
lauksdalur,  þar  hefir  land  skemst  mj(')g  af  sandfoki. 
Skaginn  norðan  f)aröar  er  hæiii  og  fj()llóttari,  [)ar  gengur 
imi  Raknadalur  og  Miklidalur  upp  af  Vatneyri;  fremst  á 
nesinn  er  hinn  bratti  m'ipur  Tálkni,  han  skilur  Patreksfjörö 
frá  TÁlknafirði;  vegnr  er  milli  fjarðanna  um  Mikladal  (1173'). 

15 


226  Vestíirðir. 

Viö  Tálknafjörð  eru  há  fjöll  á  báða  vegn,  en  nokkrir 
smádalir  og  meiri  bygð  að  norðanverðu,  Selárdalshlíðar 
eru  brattar  hlíðar  mót  haíi  f^aúr  norðan  fjarðarmynnið  og 
beygist  þar  fyrir  hið  stóra  nes,  sem  skilur  Tálknafjörð  frá 
Arnaríirði;  nes  þetta  er  4^2  míla  á  lengd  og  2  mikxr  á 
breidd,  hátt  og  klettótt  og  brattar  hliðar  á  alla  vegu,  en 
alhnargir  smádalir  ganga  þó  hm  að  norðanverðu,  og  eru 
merkastir  af  þeim  Selárdalur,  Bildudalur  og  Otrar- 
dalur.  Frá  Bildudal  liggja  vegir  yfir  fjallið  lun  Tungu- 
heiði  og  Halfdán  (1597').  Við  Suðurfirði  er  sumstaðar 
mjó  undirlendis-ræma,  og  smádaln  upp  af  fjarðabotnunum 
og  í  þeim  viða  skógar;  sumstaðar  er  midirlendi  ekkert  og 
bæirnir  standa  á  skriðuhrúgiun  fyrir  framan  litla  afdali  og 
gilskvompur.  Milli  Geirþjófsfjarðar  og  Borgarfjarðar  er 
breiður  skagi  (míla  á  breidd  og  2^/2  míla  á  lengd),  og  heitir 
yzta  táin  Langanes;  sunnan  á  nesi  þessu  er  brött  hlið,  en 
að  norðan  ganga  uppi  það  tveir  bygðir  dalir,  Mosdalur  og 
Hokinsdalur,  úr  hiinnn  síðarnefnda  er  vegur  um  Steina- 
nesháls  (669')  niður  í  Geirþjófsfjörð,  frá  Dynjanda  liggur 
líka  vegur  niður  að  sama  íirði  yíir  Dynjandaheiði,  en 
þar  er  stórgrýtt  mjög  og  ilt  yíirferðar.  Fjöllin  á  norður- 
ströndu  Aruarfjarðar  eru  úman  til  tökivert  sundurskorin  af 
dökun  og  hvilftmn  með  múlum  og  hnúkum  á  milH,  þar 
Hggur  leið  til  Dýrafjarðar  yíir  Rafnseyrarheiði  (1728'); 
utantil  er  mjög  sæbratt,  hrikaleg  hamrafjöll  að  sjó  fram,  þó 
er  þar  bygð  á  stangH;  miHi  Stapadals  og  Lokinhamra  eru 
þverhnýpt  björg  16 — 1800  feta  há,  og  verða  menn  þar  að 
sneiða  brattar  skriður  eða  klöngrast  yíir  stórgrýti  i  fjörum; 
er  yfirferð  þar  örðug  og  hættuleg,  einkum  á  hinum  svo- 
kakaða  HyHuháls,  og  er  þar  sjaldfarið  með  liesta.  Fyrir 
utan  Lokinhamra  eru  sömu  björgin  fyrir  nesið,  en  þar  má 
fara  eftir  fornum  brimhjaHa;  á  einum  stað  gengur  Sléttanes 
grasivaxið  i  sjó  útundan  hömrunum.  Yzt  á  nesinu  eru  af- 
skektir  bæir,  Svalvogar  og  Höfn,  innanum  ógurlegar  skriðu- 
hrúgur,  en  hrikalegir  múlar  og  hyrnur  fyrir  ofan. 

FjölHn    við  Dýrafjörð  eru  beggja  megin  mjög  grafin 
sundur    og    standa    fram    múlar    og    feH     milH     kvosanna, 


Vestfirðir.  '  227 

innantil  eru  fjöUin  þó  minna  sundiirskorin,  hvilftirnar  eru 
grynnri  og  brúnirnar  oft  óslitnar  langa  leiö;  viða  hafa 
skriður  fallið  í  sjó  fram.  Að  sunnanverðu  eru  helztu  dal- 
kvosirnar,  Keldudahir,  Hraunsdalur  og  Haukadahir,  og  ganga 
fram  björg  á  milli  þeirra,  er  þar  viðast  örðugur  vegur  og 
sumstaðar  kallaðar  »ófærur«.  Að  norðanverðu  er  bygð  mest 
og  undirlendi  um  miðjan  fjörðinn  og  þar  eru  fiöllin  einna 
mest  sundurgraíin  af  dölum.  Einn  dalurinn  liggur  þvers 
i  gegnum  fjölUn  til  Onundarfjarðar  og  heitir  vegurinn  þar 
i  gegnum  Gemluf allsheiði  (749')-  Mýrafell  er  einstakt 
fjaU  í  bygðinni  905  fet  á  hæð,  en  annars  eru  fjöUin  þar 
fyrir  utan  mikið  hærri,  viðast  1800—2000  fet  (OþoU  viö 
Gerðhamra  2151');  frá  Gerðhömrum  Uggur  Klúkuheiði 
(1830')  yfir  í  Valþjófsdal  i  Onundarfirði.  FjalUð  skiftist  þar 
hið  efra  i  álmur  og  rana,  þvi  djúpar  dalskorur  ganga  inn 
úr  öUum  áttum,  þar  er  Porsteinshorn  (1590'),  kambur  milU 
dala  þeirra,  er  ganga  upp  aflngjaldssandi,  það  er  grös- 
ugur  og  aUbreiður  dalur  og  aðeins  sandræma  með  sjónum, 
að  ^bygðinni  Uggja  brött  fjöU  á  báða  vegu;  þar  er  komið 
fyrir  nesið  inn  i  Önundarfjörð.  Þessi  fjörður  er  hvað 
alment  landslag  snertir  mjög  svipaður  Dýrafirði,  þó  hið 
einstaka  sé  óUkt.  Valþjófsdalur  skerst  inn  i  fjöUin  að 
sunnanverðu,  og  norðanfjarðar  éru  margir  smærri  dalir.  Úr 
Önundarfirði  Uggur  Breiðdalsheiði  (1906')  niður  aö 
Skutilsfirði,  og  Klofningsheiði  (1932')  yfir  að  Stað  i 
Súgandafiröi;  af  hæð  heiðanna  sést  að  fjaUgarður  þessi  er 
hár,  viða  um  2000  fet  og  þar  yfir.  Súgandaf jörður  er 
þvengmjór  aUur  hið  innra  og  há  fjöU  báða  vegu,  og  er  þar 
mjög  skriðuhætt.  Að  norðanverðu  ganga  þó  smádaUr  frá 
firðinum,  þar  er  yzt  Selárdalur  og  Uthi  innar  Gilsbrekku- 
dalur,  og  má  fara  um  þá  báða  norður  í  Bolungarvik;  til 
Skutilsfjarðar  er  vegur  úr  fjarðarbotninum  yfir  Botnsheiði 
(1571').  Að  sunnanverðu  er  óslitin  hamrahUð  út  að  höfða 
þeim,  sem  heitir  Spillir,  þar  fyrir  utan  breikkar  fjörðurinn 
og  gengur  þar  upp  aUstór  dalur,  sem  heitir  Staðardalur 
eftir  prestsetrinu  sem  þar  er.  Inn  i  fjöUin  norður  af  mynni 
Súgandafjarðar  ganga  dalkvosir  upp  af  Kefiavik  og  Skálavik. 

15* 


228   '  Vestfirðir. 

en  þar  fyrir  austan  gengar  Stigahlíð  þverhnýpt  i  sjó 
fram,  hamrabjörg  þessi  eru  l^  2  mila  á  lengd  og  yíir  1000 
fet  á  hæö,  og  engin  fjara  undir,  nema  litilfjörlegir  forvaðar 
við  nokkrar  gilskorur.  Fj^rir  innan  Stigahlíð  erBolungar- 
vik,  þaðan  er  mikið  útræði  og  er  þar  stórt  þorp  við  sjóinn 
og  mannraargt  á  vertiðum.  Upp  af  Bokmgarvik  er  undir- 
lendi  nokkuð  og  ganga  tveir  dalir  upp  á  milli  fjallanna,  og 
er  eystri  dalurinn  stærri,  þar  eru  sandar  framan  til  og  vatn 
fyrir  ofan.  Fyrir  innan  Bolungarvik  eru  Oshliðar,  liggur 
vegurinn  þar  hátt  og  sumstaðar  eru  tæpar  götur.  f  ar  næst 
er  Hnifsdalur,  dalverpi  með  íiskimannaþorpi  og  er  þaðan 
skamt  til  Skutilsfjarðar,  hann  takmarkast  af  bröttum  og  háum 
fiallshliðum,  en  upp  af  fjarðarbotninum  er  dálitið  undirlendi 
og  dalverpi;  Isafjarðarkaupstaður  er  bygður  á  tanga,  sem 
gengur  út  í  fjörðinn  frá  vesturhlíðinni,  en  i  hlíðinni 
beint  á  móti  er  djúp  hvilft,  regluleg  skál  niður  frá  brún- 
inni. 

Vestan  við  Skutilsfjörð  gengur  fram  fjöllótt  nes  og 
heitir  Arnarnes  fremst,  þar  er  farið  yíir  Arnardalsháls 
(405')  yfir  i  Alftafjörð.  Sunnanvert  við  Isafjarðardjúp  ganga 
frá  OshHðum  að  Langadalsströnd  sjö  íirðir  alllangir  jafn- 
hliða  til  suðurs,  þeim  hehr  áður  stuttlega  verið  lýst.  Hinir 
vestri  íirðirnir  takmarkast  allir  af  bröttum  fjallahlíðum  og 
eru  nesin  milli  þeirra  örmjó,  er  þar  víða  örðugt  yíirferðar 
á  landi,  enda  verða  hér  flestar  samgöngur  á  sjó,  undirlendi 
er  sumstaðar  þvinær  ekkert,  og  alstaðar  lítið.  Milli  Skötu- 
fjarðar  og  Mjóafjarðar  gengur  fram  allbreitt  nes  (1  — 1^2 
mila  á  breidd;  3  mílur  á  lengd)  og  skerast  ýmsar  víkur  inn 
i  það  að  framan  og  eru  hamratangar  milli  þeirra;  frá  vík- 
unum  ganga  upp  ýmsir  smádahr.  Fjöllin  fram  með  Mjóa- 
firði  eru  fremur  lág  og  grösug,  lyngi  vaxin  á  stöllum, 
þar  er  góður  vegur  og  greiðfær  með  firðinum  viðast  hvar. 
Innarlega  að  vestanverðu  gengur  stór  dalur,  Heydalur. 
upp  frá  firöinum,  þar  er  grösugt  og  skógur  nokkur.  Milli 
Mjóafjarðar  og  ísafjarðar  gengur  fram  annað  nes,  svipað 
hinu  fyrnefnda,  en  nokkuð  minna  (1  mila  á  breidd  og  2^2 — 3 
á  lengd);    framan  í  það  ganga  tveir  smáíirðir  (Vatnsfjörður 


Vestfirðú-.  229 

og  Reykjarfjörður),  á  nesi  þessii  eru  fiöllin  lág  (7 — 800')  og 
að  framan  klappir  og  hamrabelti;  inn  við  botn  Isafjarðar 
hækka  fjöllin  nokkuð,  en  fremur  er  hér  grösugt  i  saman- 
burði  við  það  sem  vestar  er  i  fjörðunum,  og  sumstaðar  eru 
skógarleifar.  I  fjörðum  þessum  er  mikill  jarðhiti  og  laugar 
margar  í  röðum  eftir  fjarðastefnunni. 

Fram  með  Isafirði  og  Ísafjarðardjúpi  að  austanverðu  er 
miklu  meira  undirlendi  en  að  sunnan  og  vestan,  þar  er  lág- 
lendisræma  fram  með  aUri  ströndu  frá  fjarðarbotni  út  undir 
Bjarnanúp,  og  upp  frá  henni  ganga  viða  dalir  allstórir; 
viða  eru  þar  háir  melhjallar  af  lábörðu  grjóti  með  sjó  fram. 
Austurströnd  ísafjarðar  heitir  Langadalsströnd,  þaðan 
ganga  allstórir  dalir  upp  i  heiðarnar,  þar  er  syðst  Gerfi- 
dalur.  þar  er  farið  upp  á  Skálmardalsheiði.  þá  Laugabóls- 
dalur.  þaðan  liggur  vegurinn  um  Kollafjarðarheiði,  og  svo 
Langidalur,  sem  er  dalanna  mestur,  milli  hans  og  Ísa- 
fjarðar  heitir  Kirkjub  ólsháls,  úr  Langadal  er  farin 
Porskafjarðarheiði  suður  i  Barðastrandasýsk^,  en  úr  Lága- 
dal,  sem  er  þverdaku'  út  úr  Langadal,  Hggur  Steingrims- 
fjarðarheiði  til  Strandasýski.  Fyrir  norðan  og  vestan  Kalda- 
lón  kggur  Snæfjallaströnd  út  að  Bjarnaniipi.  þar  er 
undirlendi  nokkuð  og  hjakar  upp  eftir  hkðunum,  mjög  er 
þar  vetrarhart  og  ströndin  oft  kaldranaleg  tilsvndar  á  sumr- 
um,  þvi  langir  skaíiar  kggja  þar  jafnan  i  hkðunum  og 
stundum  niður  undir  sjó.  Hálendistunga  mikil  gengur  hér 
iit  undan  Drangajökk  miki  Kaldalóns  og  Hrafnsfjarðar,  hún 
er  3^ '2  mila  á  lengd  og  2  míhir  á  breidd.  klettótt  mjög  og 
brattar  brúnir  á  báðar  hkðar,  hæðin  er  um  og  ylir  2000  fet, 
en  fjökin  lækka  nokkuð  að  utan  niöur  að  Bjarnanúp,  yztu 
hj^rnunni;  hæzti  tindurinu,  sem  mældur  hefir  verið.  erSnæ- 
fjall  (2414').  Yíir  fjökin  kggur  Dalsheiði  (2104'),  frá 
Unaðsdal  niður  að  Dynjanda  í  Leiruíirði,  örðugur  vegur, 
skaílar  og  urðir  á  vixl,  efst  á  heiðinni  heitir  Kjölur  urð- 
aregg.  sem  stendur  upp  iii'  snjóum.  Yzt  á  nesinu  er  Snæ- 
fjallaheiði  (1383'),  sunnan  i  henni  er  fariö  eftir  löngum 
hialla,  sem  heitk  Reiðhjaki.  Upp  i  fjallatunguna  ganga  að 
norðanverðu    vmsir    dalir    og    er    Staðardalur    mestur,    sem 


230  Yestfirðir. 

gengiir  upp  frá  Stað  í  Grunnavík.  hann  er  grösugur  og 
engjar  fyrir  neðan  hann.  beint  á  móti  Staðardal  er  annar 
dalur  frá  Snæfjallaströnd  og  er  þar  stutt  yíir  fjallgarðinn. 
Inn  af  Grrunnavík  er  höfði  og  lægð  fyrir  ofan,  þar  heitir 
Staðarheiði  (389')  en  Höfðaströnd  fyrir  innan. 

Fram  með  Jökulfjörðum  er  mjög  lítið  undirlendi, 
bygðin  er  i  hallandi  hliðum  og  mynnum  dalverpa,  en  brattir 
núpar  á  milli,  enda  er  hér  mjög  hrjóstrugt  og  strjálbygt. 
Upp  af  Lónafirði  er  Breiðaskarðshnúkur  (2186 'j,  á 
eggjum  þeim,  sem  kvislast  margvislega  milli  dala  á  þessum 
útkjálka.  annars  er  hæð  fjallanna  hér  sjaldan  meh'i  en  16 — 
1800  fet,  en  það  ber  mikið  á  henni.  því  fjöllin  eru  flestöll 
brött  með  hrikalegum  núpum  og  hyrnum  i  sjó  fram.  Hvergi 
er  fósturjörðin  eins  beinaber  einsog  á  þessum  skaga  norðan 
við  Skorarheiði,  eintóm  björg  og  klungur,  gjögur  og  eggjar, 
dalaskvompur  upp  af  vikunum  og  siunstaðar  botnar  og  katlar 
niður  í  bjargbmnirnar,  gróður  er  mjög  lítill  og  kuldalegur. 
sumarið  stutt,  oft  með  úða  og  isaþokum,  en  veturnir  snjóa- 
þungir.  Norðan  við  mynni  Jökulfjarða  beint  á  móti  Stiga- 
hlið  er  Grænahlið,  800 — 1000  feta  há  björg  i  sjó  fram,  1^2 
míla  á  lengd,  og  heitir  yzti  höfðinn  Ritur.  Frá  Sléttu  viö 
Jökulfirði  liggur  Staðarheiði  (838')  niður  í  Aðalvík. 
Aðalvík  er  stærsta  bygðin  á  þessum  kjálka,  og  ganga  upp 
frá  vikinni  ýmsar  dalskorur  milli  núpanna,  og  dálitið  undir- 
lendi  er  syðst  i  vikinni.  Vötn  eru  hér  fyrir  ofan  malar- 
kamba  í  flestum  vikum.  Noröan  við  Aðalvik  er  há  hamra- 
hlíð  á  Straumnesi  og  svo  kemur  Rekavik  bak  Látur,  tekur 
svo  við  hver  vikin  af  annari  með  hyrnum  og  hamra- 
hlíðum  á  milli,  i  kringum  allan  þenna  kjálka  og  er  hver 
vikin  annari  lik;  þeim  hefir  áður  verið  lýst  að  nokkru  (bls. 
96 — 98).  Stórkostlegustu  björgin  liggja  beggja  megin  við  Hafn- 
arbás,  en  inn  af  Kálfatindi  verða  björgin  lægri.  Landferðir 
eru  hér  mjög  örðugar  og  sjóferðir  lika,  þvi  allar  liggja 
vikurnar  fyrir  opnu  hafi  og  viðast  er  ilt  með  lendingar  fyrir 
björgum  og  brimi.  Frá  Hornbæ  liggur  Almenninga- 
skarð  (826')  yfir  bjargið  til  austurs  og  suðurs,  og  svo  liggur 
vegurinn  inn  með  á  bjargbrúninni  um  dalahvilftir  suður  að 


Hornstrandir. 


231 


Bjarnanesi,  og  síðan  raeð  ströndum  fram  yfir  hálsa  og  klungur 
og  fyrir  björg  og  forvaða. 

Yikur  og  firði  á  Hornströndum  hefi  eg  áður  talið, 
upp  af  þeim  ganga  smádalir.  ílestir  stuttir  og  gróðrar- 
litlir.  Hálsamir  og  niiparnir  eru  víðast  12 — 1800  fet  á 
hæð  og  ná  hér  rétt  upp  að  snælinu  en  viöa  má  fara 
yfir  lægri  skörð  þó  það  sé  alloft  tröllavegur.  Smiðju- 
vikurháls  úr  Smiðiuvik  i  Barðsvík  er  lágur  (733  fet) 
en    þá    eru    B  a  r  ð  s  v  í  k  u  r  s  k  ö  r  ð    ( 1 1 35  'J    f vrir   sunnan   vik- 


41.  invud.     Hoi'nstrandir. 


Collingwood. 


ina  miklu  hærri.  en  fjallið  eggþunt  að  ofan.  Fvrir  sunnan 
Furufjörð  ganga  um  stund  allir  fjarðadalir  upp  að  Dranga- 
jökli  og  viðast  liggur  skriðjökull  niður  i  dalabotnana.  Milli 
Furufjarðar  og  Þaralátursfjarðar  er  S vartaskarðsheiði 
(1281'),  en  á  sýslumótum  er  Geirólf  sgnúpur  (1426'),  fyrir 
ofan  hann  er  Siglu  vikurháls  (682').  þá  má  nefnaDranga- 
háls  (1004')  og  Dranga  fram  af  og  < '  f  eigsf  jarðarbrekku 
(775'),  sem  er  afarbrattur  háls  milli  Ingólfsfjarðar  og  Ofeigs- 
fjarðar;  úr  Ofeigsfirði  má  og  fara  yfir  Ofeigsf jarðarf  jall 
(1578')    niður    í    liotninn    á    Eeykjarfirði    syðri.     Fram  með 


232  Vestiir?)ir. 

öllum  þessum  víkum  og  fjörðum  má  hvergi  heita  undir- 
lendi  nema  rétt  i  dalbotniim  og  við  ármynni,  alstaðar  eru 
annars  klappir  og  klettar  og  gróður  litill  en  kjarngóður 
fyrir  sauðfé.  Austan  við  Ingólfsfjörð  er  Krossnes,  fjöllóttur 
skagi,  er  skihir  hann  frá  Trékyllisvík,  en  lágt  eiði  er  fyrir 
ofan  (280 'j.  Við  Trókyllisvik  er  töhivert  undirlendi  og 
höfðar  og  vogar  á  vixl;  sunnan  við  vikina  gengur  fram 
allstórt  nes  með  háum  fjöllum,  er  skihir  hana  frá  Reykjar- 
firði,  þar  er  Örkin  (1984')  eitt  fjalHð;  fremsti  tangi  þessa 
ness  er  þó  lágur  og  sléttur  og  á  honum  vötn  og  tjarnir;  á 
nj^'rzta  horni  nessins  er  einstakt  fjall,  sem  heitir  Reykja- 
neshj'rna,  og  sést  langt  að,  þar  liefir  verið  hákarlaveiði 
og  allmiklar  íiskiveiðar  á  nesinu  frá  Gjögri.  Yíir  nesið 
liggur  vegur  um  háls  frá  E-eykjaríirði  að  Arnesi,  og  lika  má 
fara  út  með  svokallaðri  Kervogshlíð  út  í  Gjögur  vondan 
veg.  Beggja  megin  Reykjarfjarðar  eru  há  og  hrikaleg  fjöll, 
|)ar  eru  að  sunnanverðu  yzt  Kambar,  þverhnýptar  eggjar 
með  súlum  og  nálum  uppúr,  þá  Veiðileysuháls  (701')  og 
svoHáafell  r2482'),  en  upp  af  firðinum  erBúrfell  (2209'). 
Ur  botni  B.eykjarfjarðar  Hggur  Trékyllisheiði  (1530'), 
þriggja  milna  langur  fjallvegur  suður  i  Steingrimsfjörð, 
liggur  hún  yfir  þveran  hálendistanga  þann,  sem  gengur  út 
á  milli  þessara  tveggja  fjarða.  hann  er  mjög  brattur  að 
framan,  viða  með  þverhnýptum  hyrnum  og  björgum  niður 
að  sjó,  þar  er  framan  til  um  miðjuna  Sandfell  (2196')  upp 
af  Kaklbaksvik.  Inn  í  þetta  nes  skerast  tveir  firðir,  Veiði- 
leysa  og  Bjarnarfjörður,  og  ýmsar  smávikur  á  milli  og  er  Kald- 
baksvík  þeirra  merkust,  náttúran  er  á  þessari  strönd  öU 
hrikaleg  og  stórfengleg,  við  Kaldbaksvik  er  Kaldbaks- 
horn  og  gengur  stórkostleg  gjá  (Svansgjá)  upp  i  gegnum 
það  að  norðan.  Ströndin  þar  f^-rir  sunnan  að  Bjarnarfirði 
heitir  Balaströnd,  undirlendi  er  þar  ekkert  nema  örmjór 
fjallsfótur  með  sjónum.  eina  dalverpið,  sem  þar  kveðurnokkuð 
að,  er  Asparvikurdaiur;  æöarvarp  er  dáKtið  á  hólmum 
við  þessa  strönd.  Upp  af  Bjarnarfirði  er  undirlendi  nokkuð 
dalbotninn  flatur  og  mjög  litið  yfir  sævarmáli;  á  heiðinni 
fyrir    sunnan    fjörðinn    eru    mörg  vötn,    þar  er  Bæjarfell 


Norðurlaud.  233 

(1007')  jzt  við  Steingrimsfjörð,  og  lieitir  Selströnd  þar 
fvrir  neðan,  norðan  við  mjmni  Steingrímsfjarðar,  en  Gálma- 
strönd  að  simnan.  Við  Steingrimsf jörð  er  landslag 
víða  sveitarlegt  og  grösugt,  enda  er  þar  töluvert  undirlendi 
og  margir  dalir  ganga  upp  frá  liröinum,  einkum  suður  og 
vestur.  A  norðurströndu  Steingrimsfjarðar  eru  víða  fell  og 
ásar,  klif  og  hamrar,  smánes  og  tangar  og  sumstaðar  litlir 
hólmar  með  æðarvarpi.  Frá  botni  fjarðarins  ganga  tveir 
allstórir  dalir  langt  inn  í  heiðar.  heitir  hinn  nyrðri  Selár- 
dalur,  hinn  syðri  Staðardahir,  þar  er  töhivert  undirlendi  grasi 
vaxið.  Af  hinum  mörgu  dOhim.  sem  ganga  upp  í  fjöllin  að 
sunnanverðu,  má  nefna  Arnköthidal,  Tungudal,  Miðdal  og 
Hej^dal,  úr  þeim  Hggja  ýmsir  vegir  suður  að  Gilsfirði  og 
Króksfirði,  og  er  Bæjarheiði,  úr  Arnköthidal  að  Bæ  í  Króks- 
íirði,  einn  hinn  tiðfarnasti  vegurinn.  Fyrir  sunnan  Gálma- 
strönd  gengur  inn  Kollafjörður,  þar  uppaf  er  meðal 
annara  dala  Mókollsdahir.  euBitruháls  er  farinn  súður  til 
Bitrufjaröar,  er  allbreitt  nes  milH  þeirra  fjarða  og  gengur 
Broddadahir  inn  í  hálsinn  að  utan,  yzt  á  nesinu  eru  stór- 
gerð  klettakhmgur.  Fj^rir  Bitrubotninum  er  töhivert  gras- 
lendi  þar  sem  dalirnir  koma  saman.  Inn  með  Hrútaíirði  er 
allbreið  undirlendisræma  og  lágar  heiðar  fyrir  ofan. 


7.     Landslag-  á  Norðurlandi. 

Um  Norðurland  hggja  útúr  hálendinu  margir  fjalla- 
hryggir  og  heiðakvishr  fram  i  sjó  og  sumstaðar  brattar  há- 
lendistungur,  hærri  en  aðalhálendið  suður  af  þeim.  Inn  á 
milh  fjallanna  ganga  breiðir  og  frjóvsamir  daUr  upp  af 
hverjum  íirði  og  flóa,  og  úr  þeim  aftiir  ótal  kvísHr  og  af- 
dahr,  svo  fjallahryggir  og  heiðar  á  miUi  dalanna  marg- 
skiftast  í  hálsa  og  felL  Austur  að  Bárðardal  er  jarðmyndun 
viöast  eins,  eintóm  blágrýtisfjöll  sundurskorin  og  marg- 
kvishið,  en  austan  við  Bárðardal  taka  við  nyrri  móbergs- 
myndanir  og  gosmenjar  fornar  og  nyjar,  verður  landslag 
þar  því  tölvert  frábrugðið  því,  sem  vestar  er. 


234 


Norðurland. 


Inn  af  Húnaflóa  ganga  margir  dalir  og  snmir  stórir. 
Af  því  Hrútafjörður  gengur  svo  langt  inn  í  landið  er  dal- 
urinn  stuttur  upp  af  honum,  lágur  háls,  Hrútaf  jarðarháls 
(892'),  skilur  hann  frá  Miðfirði,  á  hálsi  þessum  er  svipað 
landslag  einsog  á  öðrum  nálægum  hálsum,  öldumyndað  land 
með  mýraslökkum  og  jökulruðningur  mikill  ofan  á  föstu 
bergi ;  hálsinn  gengur  smálækkandi  út  á  Bálkastaðanes, 
þar  er  Heggstaðaheiði  (453')  utarlega  á  nesinu.  Inn  af 
Miðfirði  er  allbreiður  dalur  og  skiftist  liann  í  þrjá  dali 
Vesturárdal,    Núpsdal    og    Austurárdal,    sem   ganga 


42.  mynd.     Víöidalstjall. 


CoUinswóod. 


alllangt  upp  i  heiðar.  Pá  tekur  við  Miðf  jarðarhá  Is  (507'). 
breið  og  lág  tunga  úr  heiðunum  fyrir  sunnan,  sem  hækkar 
mjög  þegar  út  eftir  dregur  og  myndast  þar  stórt  og  mikið 
fjalllendi  á  Vatnsnesi  með  bröttum  felhim  og  núpum  og 
mörgum  smádöhim,  þar  er  Kárastaðaborg,  Brandafell 
(2371')  og  mörg  önnur  fjöll;  utantil  er  nesið  mjög  hömrótt 
og  gróðrarlítið.  Austur  af  Vatnsnesfiölhmum  og  upp  af 
Húnafirði  er  undirlendi  allstórt  og  kvislast  frá  því  margir 
dalir.  t*ar  eru  næst  sjó  sandar  (Pingeyrasandur)  og  sum- 
staðar  malarhjallar,  en  þá  taka  við  stór  vötn  og  ósar  þeirra 
(Sigríðarstaðavatn,  Vesturhópsvatn,  Hóp,  Húnavatn),  og  siðan 


Hi'inavatnssýsla.  235 

sveitir  með  víðáttumiklum  engjaflákum,  myrum  og  móum 
og  klappaholt  innan  um.  Norður  og  austur  af  Vesturhóps- 
vatni  eru  björg  og  hamrar,  þar  er  meðal  annara  hæða 
Borgarvirki  (692');  fyrir  utan  Hóp  er  roksandur  með 
melhnausum,  en  fyrir  sumian  og  austan  það  eru  engjar  og 
mýrlendi,  fyrir  austan  Húnavatn  austur  að  Blöndu  eru  melar 
og  hnulhingagrjót,  en  svo  holt  og  mýrar  upp  eftir.  Upp 
frá  þessu  láglendi  gengur  vestast  Viðidalur,  sem  íláir  út 
upp  að  heiðum  og  er  fulhir  af  lausagrjóti.  leir,  möl  og  is- 
aklarruðniugi.  upp  af  honum  ganga  daladrög  upp  á  hálendi. 


Zugineyer. 
43.  mvnd.     Vatnsdalshúlar. 


A  hálsunum  austan  við  dalinn  er  Víðidalsf jall  og  er 
norðan  í  því  Ásmundargnúpur  og  íleiri  tindar,  bak  við 
þaö  liggur  (xaflheiði.  f*ar  fyrir  austan  er  Vatnsdalur 
djíipur  dahir,  fagur  og  grösugur.  Vestan  að  Vatnsdal  liggja 
lágir  hálsar,  sem  ganga  útundan  VíðidalsfjalU,  en  austan  við 
daUnn  eru  háar  og  brattar  hamrahliðar  og  heitir  þar  Vatns- 
dalsfjall,  það  er  líka  mikið  hærra  en  heiðarnar  bak  við, 
fjallið  skiftist  eftir  endilöngu  af  Sauðadal  og  heitir  Svína- 
dalsfjall  austan  við  hann.  yzt  á  því  er  Keykjanybba 
(2477').  Hálsar  sem  ganga  suður  af  Svínadalsfjalli  heita 
Axlir,  en  Borgir  þeir  sem  ganga  suður  af  VatnsdalsfjalH ; 


236  Norðurlaii.l. 

vegurinu  fyrir  utan  heitir  Fyrir  Axlir  (1957'j  I  Vatnsdal 
er  flatur  botn  með  fögrum  engjum  niður  að  Flóðinu,  sem 
er  lítið  uppistöðuvatn,  en  þar  fyrir  utan  era  hinir  ein- 
kennilegu  Vatnsdalshólar.  Fyrir  austan  Reykjanybbu 
er  Svinadalur  og  er  vatn  mikið  í  dalnum  (Svínavatn)  og 
liggja  myrar  að  því  á  alla  vegu ;  Svínadalur  er  breitt 
graslendi,  sem  takmarkast  að  vestan"  af  bröttum  hlíðum, 
en  að  austan  fláir  hann  iit  þvi  þar  eru  takmörkin  lágir 
hálsar,  framhakl  af  ásunum  við  Tinda,  sem  ganga  niður 
með  Blöndu.  Sú  á  rennur  eftir  löngum  dal,  sem  er 
rúmar  6  míkir  frá  þvi  áin  kemur  niður  af  hálendinu 
og  niður  að  sjó.  Blöndudalur  er  efst  þröngur  og  hlið- 
arnar  brattar,  gengur  þar  afdakir  upp  i  hálendið  nærri 
jafnhkða  efsta  Blöndudakium  ogl  heitir  Rugludalur. 
Hkðar  Blöndudals  flá  meira  og  meira  út  er  neðar  dregur 
og  eru  mjög  grösugar,  bæirnir  eru  oft  hátt  uppi  i  hkðum. 
Jafnhkða  Blöndudal  og  viðkka  langur  er  Svartárdalur 
og  er  hálsahryggur  akbreiður  miki  þeirra;  mynni  Svartár- 
dals  beygist  til  vesturs  svo  dakrnir  báðir  sameinast  og  heitir 
aðaldakirinn  út  með  Blöndu  úr  því  Langidalur.  Austan 
við  Langadal  eru  há  fjök  en  i  þau  ýms  skörð  (Skarðsskarð 
1316')  yfir  i  Laxárdal,  en  vestan  ár  er  lágur  háls  með  mel- 
hryggjum  og  klapþahokum.  Laxárdalur  gengur  jafn- 
hkða  Laugadal  en  kggur  viðast  2 — 300  fetum  hærra;  í 
honum  eru  myrlendi  akmikil  og  takmarkast  hann  af  sundur- 
skornum  fjakgörðum,  skörðum  og  hnúkum  með  fmsum 
nöfnum.  A  undirlendinu  fyrir  neðan  þessa  dak  miki  ósanna 
á  Laxá  og  Blöndu  eru  melhok  mikil  með  núnu  grjóti  og 
sumstaðar  vötn  og  tjarnir  i  lautunum. 

Fjökin  mikiHúnavatnssyski  og  Skagafjarðar  eru  ákaflega 
sundurskorin  af  margkvisluðum  dökim  og  skörðum,  eru  þar 
ótal  hálsar,  fek  og  núpar,  sem  hér  verða  eigi  takn,  aðakeiðin 
yfír  fjök  þessi  kggur  yfir  Vatnsskarð,  en  margir  eru  þai' 
aðrir  vegir;  ekki  eru  fjök  þessi  sérlega  há.  nema  einstöku 
tindar,  og  bygð  er  þar  víða  í  skörðum  og  afdölum,  þvi 
fjökin  eru  yfirleitt  grösug.  Pað  er  sundurskorin  hálendis- 
spilda,  sem  hér  gengur  fram  miki  Blöndu  og  Hjeraðsvatna 
ak  út  á  Skaga,    en  fjakabálkurinu  nær  þó  ekki  nema  rúm- 


Skagafií)rður.  237 

iega  iit  á  mitt  nesið,  þar  fyrir  ntan  er  láglendi.  Skagi  er 
afarmikið  nes,  2 — 4  mílur  á  breidd  og  6 — 7  mílar  á  lengd. 
Vestan  á  nesinu  heitir  Skagaströnd  og  er  þar  undirlendis- 
ræma  fram  með  sjó  en  fyrir  ofan  eru  fjöUin  skorin  sundur 
i  eintóm  kollótt  smáfell,  undirlendið  liefir  fyrrum  yerið  í 
sjó  og  sjást  malarrindar  yiða  fyrir  ofan  sléttlendið  undir 
hlíðunum.  ikf  fjöUunum  er  Spá  konu  f  ellsborg  (2056') 
•einna  nafnkunnust.  Fyrir  utan  Hof  hætta  fjöllin,  en  yzti 
hluti  skagans  er  láglendi  öldumyndað  með  ótal  grágrýtisholt- 
um,  sundursprungnar  klappir  og  urðir  og  mýra  og  flóasund 
á  milli,  undir  grágrýtinu  kemur  viða  fram  móberg  og  hnull- 
ungaberg  í  hömrum  við  sjóinn,  bæði  að  vestan  við  Fossá 
og  þó  einkum  að  austan,  þar  eru  Ketubjörg  alkunn. 
Upplendið  er  kallað  Skagaheiði  og  sækja  menn  þangað 
slægjur  frá  mörgum  bæjam  viö  sjóinn.  Innst  að  austan- 
verðu  á  nesi  þessu  eru  stórt  og  hátt  fjall,  sem  heitir  Tinda- 
stóU  (Eilifsfjall)  (3372')  og  gengur  Laxárdalur  inn  bak 
við  það  fjall,  en  lágur  háls  liggur  að  honum  að  vestanverðu. 
Tindastóll  er  allbreiður  að  sunnan  en  mjókkar  norður  og  er 
þar  örmjó  egg  efst  og  smátindar  upp  úr.  Hliðarnar  og 
ströndin  austan  undir  Tindastól  heitir  Reyk  j  aströnd. 

Upp  af  Skagafirði  gengur  eitt  hið  mesta  og  grösugasta 
hérað  á  íslandi,  sem  tekur  bæði  yfir  hinn  breiða  aðaldal, 
sem  Hérað-svötnin  renna  eftir,  og  yfir  margar  hliðabj^gðir 
og  dali.  FjöUin  eru  á  báða  vegu  fremur  lág  næst  bygðum 
og  mjög  sundurskorin  af  skörðum  og  dalkvosum,  en  hálsar 
og  bygðafjöll  víða  grösug.  Aðaklalurinn  er  6 — 7  mikir  á 
lengd  og  sumstaðar  1 — U  2  mila  á  breidd,  en  skiftist  efst 
i  tvo  þrönga  dak  Vesturdal  og  Austurdal,  er  Jökuls- 
árnar  renna  eftir  og  koma  þær  saman  neðan  við  hálssporð- 
inn,  er  skiku'  dakna.  Jafnhköa  Héraðsvötnum  að  vestan 
rennur  bergvatnskvisl,  sem  heitir  Svartá,  og  þar  á  miki  er 
Tunguháls,  lágur,  mjór  og  langur  rani  eða  hryggur;  dak 
urinn  niður  með  Svartá  er  grunnur  og  fláir  út  á  viö. 
Pegar  hálsinum  sleppir  verður  undirlendið  mjög  breitt  með 
stórum  og  fögrum  engjaflákum  og  margsett  bæjaröð  beggja 
megin  (Hóknurinn).     Neðst    skiftast  Héraðsvutnin    um   lága 


238  NorðLirland. 

blágrytishálsa,  er  mj'nda  eyju  milli  vatnanna,  sem  er  kölluð 
Hegranes.  Beggja  megin  við  hið  yzta  nef  á  Hegranesi 
ganga  inn  víkur  úr  Skagaíirði  og  er  Sauðárkrókur  við 
hina  vestri;  upp  af  Sauðárkrók  eru  háir  melabakkar 
og  helzt  þaðan  upp  með  bygðinni  breiður  hjalli  af  malar- 
grjóti  og  föstu  blágrýti.  Austur  af  Sauðárkrók  er  fyrir 
botni  víkurinnar  Borgarsandur  og  upp  af  honum 
engjabreiður  upp  að  Miklavatni,  í  það  rennur  Sæmundará 
ofan  af  Vatnsskarði.  Fjöllin  vestanmegin  við  Skagafjarðar- 
undirlendið  eru  lægri  en  að  austan  og  mjög  sundurskorin ; 
neðsta  bygðin  undir  fjöllunum  að  vestanverðu  heitir  Sæ- 
mundarhlíð  alt  til  Vatnsskarðs,  og  skilur  ásahryggur 
(Langholt)  hana  frá  aðalundirlendinu,  sem  hér  er  breiðast 
og  flatast  (Vallhólmurinn)  milli  Hjeraðsvatna  og  Svartár, 
sem  hér  er  kölluð  Húseyjarkvísl.  Par  íyrÍY  sunnan  tekur 
við  Tungusveit,  vestur  og  suður  ganga  þar  ýmsir  dalir 
upp  i  fjöllin,  sem  hér  eru  æði  há,  nafnkunnastur  er  Mæli- 
fellshnúkur  (3476'),  sem  mænir  yíir  önnur  fjöll  og  sést 
langt  að.  Frá  Mælifelli  og  Gilhaga  liggja  vegir  upp  á  há- 
lendið  á  Kjalveg  og  Stórasand,  heitir  þar  fyrst  Litli- 
sandur  (233U')  öldumynduð  heiði  milli  Skagafjarðardala  og 
Svartár  i  Húnavatnssýslu.  Úr  Austurdal  má  fara  yfir  Nýja- 
bæjarfjall  til  Eyjafjarðar.  Austan  Héraðsvatna  heitir 
Blönduhlíð,  fjöllin  fram  með  bygöinni  frá  Hofsstöðum 
inn  eftir  eru  16 — 1800  feta  há,  og  eru  ntan  til  víða  holt 
fram  með  þeim,  en  þegar  dregur  inn  fyrir  Hegranesið  verður 
flatlendið  breitt  og  búsældarlegt  alt  upp  fyvir  Miklabæ  og 
Víðivelli,  þó  hefir  Dalsá  (milli  Akra  og  Flugumýrar)  borið 
fram  mikla  malarbreiðu  þvert  yfir  graslendið.  Upp  af  Flugu- 
mýri  er  hnúkurinn  Glóðafeykir.  Fyrir  sunnan  Silfra- 
staði  gengur  Norðurárdalur  austur  í  fjöllin  og  liggur  úr 
honum  alfaravegur  um  Öxnadalsheiði  (1291')  til  Eyja- 
fjarðar  og  er  þar  djúpt  skarð  i  gegnum  fjallgarðinn. 

Milli  Skagafjarðar  og  Eyjafjarðar  gengur  fram  mikill 
hálendisskagi,  hæstur  af  öllum  skögum  á  íslandi  og  mikið 
hærri  en  aðalhálendið  bak  við.  Nes  þetta  er  6 — 8  mílur  á 
breidd  og  viðlika  langt,  eftir  því  hve  langt  er  talið  upp  í 
land.     Fjöllin   eru  mjög  sundurskorin    af    dökim,    en  hæstu 


Skagaf.iörður.  239 

eggjar  og  tindar  erii  yfir  4000  fet  á  hæð,  og  víða  er  jökull 
á  hinum  efstu  hryggjum.  Hálendistunga  þessi  gengur  eig- 
inlega  lit  undan  Hofsjökli  og  veitir  vötnum  af  henni  norðan 
jökla  bæði  til  Skagafjarðar  og  Eyjafjarðar,  en  skýr  og 
greinileg  verður  hún  fyrst  fyrir  norðan  Vatiiahjalla  og  er 
hæðin  þar  2000  til  2500  fet  yíir  sjó,  lithi  neðar  skerast  inn 
i  hana  alllangir  dalir  að  vestanverðu  úr  E^^jafjarðarbygðinni, 
og  enn  norðar  klffst  hún  í  sundur  um  Norðurárdal  og  Öxna- 
dal,  svo  hæðin  verður  þar  eigi  meiri  en  12 — 1300  fet  á  vörp- 
um,  en  álma  sú,  sem  gengur  til  norðausturs  milli  Oxnadals 
og  Eyjafjarðar,  er  mjög  há,  yíir  4600  fet  og  með  jöklum. 
Fyrir  utan  Oxnadalsheiði  skerast  aftur  inn  dalir  beggja 
megin,  Hörgárdalur  að  austan  en  Hjaltadakir  að  vestan,  og 
er  stutt  á  miUi  botnanna,  en  hryggurinn  samt  hár  er  skilur 
þá.  Síðan  hækkar  hálendistungan  aftur  mjög  mikið,  og  eru 
þar  viða  jöklar,  því  eggjar  og  tindar  eru  3'íir  4000  fet,  en 
fátt  heíir  verið  mælt  af  þeim  fjöllum.  Par  ganga  einnig 
inn  dalir  á  báða  vegu  frá  Eyjafirði  Porvaldsdahir  og  Svarf- 
aðardalur,  en  frá  Skagafirði  Kolbeinsdahir,  Deildardakn*  og 
fleiri.  Að  norðan  ganga  inn  dakr  margir  bæði  upp  af 
Fljótum  og  frá  fjörðum  þeim.  sem  þar  eru. 

Vér  munum  þvinæst  segja  nokkuð  nánar  frá  bygðum 
og  landslagi  á  nesi  þessu  og  byrja  að  vestanverðu.  Fyrir 
utan  Blönduhkð  tekur  við  flatlendi  út  með  sjó,  sem  er  mest 
fyrir  dalamynnunum  s^'ðst,  þar  sem  Hjakadakir  og  Kolku- 
dakir  koma  saman;  þar  eru  hok  og  mýrasund  en  fram  með 
sjónum  úteftir  háir  bakkar.  Hjaltadalur  gengur  til  suð- 
austurs,  er  hérumbil  3'  2  mila  á  lengd  og  skerst  langt  inn  í 
fjöU,  þau  eru  há  beggja  megin  og  sundurskorin  af  afdölum 
og  skörðum,  margir  eru  þar  háir  huúkar,  að  vestanverðu 
t.  d.  Hvammsfell  (3786'),  en  Hólabyrða  er  fjaU  að 
austanverðu.  Upp  úr  dakium  kggur  Hjaltadalsheiði 
niður  i  Hörgárdal,  hár  vegur  og  örðugur,  auk  þess  má  fara 
um  ýms  önnur  skörð  úr  dalnuni  (Afglapaskarð,  Héðinsskörð, 
Hælavegur).  Kolbeinsdalur  gengur  austur  i  fjöUin  og 
er  miklu  styttri,  bunguvaxinn  ás  skikir  dakna  og  árnar  neðan 
til,  og  er  þvergirðing  af  húkim  fyrir  mynni  Hjakadals  norður 


240  Norðurland. 

að  ásnum.  Upp  af  Kolbeinsdal  gengur  Heljardalur  og  þaðan 
Heljardalsheiði  niður  i  Svarfaðardal.  Jafnhliða  Kol- 
beinsdal  ganga  Deildardalur  og  Unadalur  upp  i  fjöllin, 
en  láglendisræma  er  fyrir  ntan  þá  fram  með  sjá,  og  heitir 
bvgðin  þar  fram  með  hliðunum  Oslandshlið,  en  svo  tekur 
við  Höfðaströnd,  þar  gengur  Pórðarhöfði  fram  í  sjó  og 
er  Höfðavatn  bak  við  hann.  Upp  af  dölum  þeim  sem  fyrr 
voru  nefndir  eru  afarháar  fjallseggjar  og  hnúkar  með  jökul- 
fönnum  á  milli,  þar  er  Myrkárjökull  syðst  milli  Hörgár- 
dals  og  Hjaltadals,  þá  kemur  Túnahryggsjökull  norður 
að  Heljardalsheiði,  og  norðvestur  af  honum  eru  Unadals 
og  Deildardalsjöklar.  Jöklar  þessir  eru  margvíslega 
sundurskiftir  af  klettahryggjum,  og  frá  hjarninu  ganga  litlir 
skriðjöklar  niður  i  hina  hæstu  dalabotna.  Annars  má  það 
heita  svo,  að  þetta  mikla  fjalllendi,  með  jöklum  þeim  sem 
þar  eru,  sé  enn  ókannað.  Norðan  við  Unadal  gengur  fjalla- 
rani  allbreiður  út  á  milli  Skagafjarðar  og  Fljóta,  þar  er 
Barnadalsfjall  (2376')-  Fyrir  utan  fórðarhöfða  út  með 
ströndu  eru  á  láglendi  viða  melar  og  leir  og  malarkambar 
við  sjó,  en  fjöllin  fyrir  ofan  sundurgraíin,  gróðrarlitil  og 
skriðurunnin,  þar  heitir  Sléttahlið,  en  þegar  kemur  austur 
f^rrir  fjallahornið  opnast  bygð  sú,  sem  kölluð  erFljót,  þar 
eru  vötn  stór  rétt  við  sjó  og  upp  frá  þeim  undirlendi  nokkuð, 
og  skiftist  það  i  Vestur-  og  Austur-Fljót.  Upp  frá  Vestur- 
Fljótum  gengur  Flókadalur,  en  frá  Austur-Fljótum  Stifla, 
einkennilegur  dalur  og  snotur  með  háum  fjöllum  alt  í  kring; 
þvert  yíir  dalmynnið  er  hólagirðing  2 — 400  feta  há,  og  hefir 
bygðin  liklega  tekið  nafn  af  þessari  stiflu.  Hliðardalur 
vestan  viö  Stíflu  heitir  Tungudalur.  Úr  Stiflu  liggur 
vegur  til  Olafsfjarðar  um  Lágheiði  (1147'),  það  er  djúpt 
skarð  gegnum  fjöllin,  sem  eru  mjög  há  beggja  megin,  þar 
er  Olafsfjarðarfjall  (3273')  að  norðanverðu.  F^^rir  utan 
Fljót  eru  há  fjöll  og  brött  i  sjó  fram,  þar  er  IUviðra- 
hnúkur  (3477');  sýslutakmörk  eru  um  Almenningsnöf  og 
þar  fyrir  norðan  Ulfsdalir.  Til  Siglufjarðar  liggur  úr 
Fljótum  stuttur  en  brattur  fjallvegur  Siglufjarðarskarð. 


Eyjafjörður.  241 

I  Fljótum  er  grösugt  á  sumrum  eu  vetrarríki  er  þar  mikið 
og  snjóþyngsli. 

Norðan  i  skaga  þenna  skerast  Siglufjörður,  Héðins- 
fjörður  og  Olafsfjörður,  luktir  háum  og  bröttum  fjöllum  og 
múlar  og  björg  alstaðar  að  sjó  fram,  undirlendi  er  þar  mjög 
litið,  nema  i  Olafsfirði  er  allgrösngur  dalur  og  engjar  upp 
af  vatninu.  Fi-aman  í  björgunum  milli  Héðinsfjarðar  og 
Olafsfjarðar  eru  dalskvompur  sem  heita  Hvanndalir;  úr 
Olafsfirði  liggur  vegur  um  Eeykjaheiði  (2824')  i  Svarf- 
aðardal  Fj^rir  innan  Olafsfjarðarmúla  er  brött  hlíð  niður 
að  Eyiaíirði,  en  þó  bæir  með  sjónum,  þar  heitir  Upsa- 
strönd;  þá  hverfur  inn  í  landið  stór  dalur  og  grösugur. 
sem  heitir  Svarfaðardalur.  Aðaldalurinn  er  2  mílur  á 
lengd,  en  skiftist  svo  í  tvent  og  heitir  eystri  dahirinn 
Skiðadalur.  t  Svarfaðardal  er  undirlendi  allbreitt  með 
miklum  engjum,  sem  áin  kvislast  um,  en  fjöllin  eru  mjög 
há  beggja  megin,  brúnirnar  sumstaðar  yfir  3000  fet.  Fjall- 
garðurinn  fyrir  austan  Svarfaðardal  er  þó  enn  hærri  um 
miðjuna,  þar  eru  Rimar  4020  fet  á  hæð.  Par  fyrir  austan 
gengur  Porvaldsdalur  beint  til  suðurs  og  sker  hann  háan 
fjallsrana  frá  hálendinu,  sem  á  nokkru  svæði  takmarkar 
Hörgárdal  að  vestan.  Flatlendið  inn  meö  E^^jatirði  milli 
Svarfaðardals  og  Hörgárdals  heitir  Arskógströnd. 

Hörgárdalur  gengur  inn  frá  Eyjafirði  tíl  suðvesturs, 
það  er  mikill  dalur  og  langur,  meira  en  þingmannaleið  inn 
i  botn  og  nærri  hálf  míla  á  breidd  aö  framan.  Engjaslétta 
allmikil  er  utan  til,  en  þó  f^^llist  dakirinn  ofar  mjög  af  lausa- 
grjótshólum  á  pörtum,  og  sumstaðar  eru  klappaholt.  Vestur 
úv  Hörgárdal  ofanverðum  gengur  Barkárdalur  ogMyrk- 
árdalur,  en  suður  úr  honum  gengur  Oxnadalur  sem  er 
3 — 4  milur  á  lengd  og  stærri  en  aðaldakirinn  cftir  að  þeir 
skiftast.  MilH  Eyjafjarðar,  Öxnadals  og  Hörgárdals  gengur 
afarhá  fjallatunga  og  er  yzt  á  henni  Stórihnúkur  (2898'); 
útundan  þeim  fiíiUum  gengur  lágur  háls,  Moldhaugnaháls 
(408')  er  takmarkar  Hörgárdal  að  utan  og  sunnan.  Bygðin 
sunnan  Hörgár  i  hlíðunum  fyrir  utan  Bægisá  heitir  Þela- 
míirk,    en    austan    i    hálsinum    suður    undir    Glerá    lieitir 

16 


242  Norðurland. 

Kræklingahlíð.  A  hálendistungunni  miUi  Eyjafjarðar  og 
Öxnadals  eru  jökulmyndanir  allmiklar,  milli  efstu  eggja  og 
hnúka  er  jökull,  sem  heitir  Vindheimaj  ökull,  upp  úr 
hjarnfönnum  jökuls  þessa  eru  hæstu  tindarnir  Kista(4672') 
og  Strýta  (4612').  Austan  við  þessar  eggjar  gengur 
Glerárdalur  inn  í  fjöllin  og  austan  við  hann  er  annar  hár 
fjallarani  þó  nokkuð  lægri,  þar  eru  Siilur  (3618')  og 
Kerling  (4300').  Upp  frá  botni  Eyjafjarðar  gengur  hin 
breiða  og  fagra  Eyjaf  j  arðarbygð,  þar  hefst  dalur  mikill, 
sem  gengur  nærri  beint  í  suður  og  er  um  7  mílur  á  lengd. 
Ain  rennur  eftir  fögrum  engjasléttum,  sem  beggja  megin 
takmarkast  af  háum  og  tignarlegum  fjönum.  Margir  þver- 
dalir  ganga  út  úr  aðaldahuim,  að  vestanverðu  Skjálgs- 
dalur,  Djúpidalur  og  Villingadalur,  en  að  austan 
Mjaðmárdalur  og  Sölvadalur.  Pegar  dregur  upp  eftir 
Eyjafjarðardalnum  verður  hann  ósléttari  á  köflum,  þar  eru 
víða  hólar  af  isaldarruðningi  einkum  fyrir  opum  afdala;  hjá 
Hólum  er  þvergirðing  af  jökulöldum  yfir  aðaldahnn,  þar  er 
Hólavatn  bak  við,  en  einna  stórgerðastir  eru  Leyningshólar 
fyrir  mynni  Villingadals. 

Ut  með  Eyjaíirði  að  austanverðu  er  óslitin  fjallshlið  út 
að  mynni  Fnjóskadals,  er  myndar  mjótt  skarð  þvers  i  gegn- 
um  fjallgarðinn,  þessi  fjallshryggur  heitir  Vaðlaheiði 
(Járnhryggur  2260'),  þar  er  vegur  úr  fjarðarbotninum  í 
Fnjóskadal  yfir Bildsárskarð  (2043'),  en  þjóðvegurinn  yfir 
Vaðlaheiði  Hggur  nokkuð  norðar.  Neðan  i  hinum  aflíðandi 
vesturhalla  Vaðlaheiðar  niður  að  Eyjaíirði  er  samanhang- 
andi  bygð  út  að  Fnjóská  og  heitir  Svalbarðsstr önd. 
Fyrir  utan  Fnjóskármynni  er  Höfðahverfi,  þar  er  dálítið 
sléttlendi  með  tjörnum  fyrir  ofan  höfða,  sem  skagar  út  í 
fjörðinn.  Fyrir  utan  Höfðahverfi  er  Látraströnd,  þar  eru 
há  fjöU  fyrir  ofan  og  sæbrött  ströndin,  eru  viða  háir  hamrar 
og  klif  fram  með  sjónum,  gil  og  gljúfur  skerast  langt  upp  i 
hliðar  og  götur  liggja  hátt,  undirlendi  er  ekkert  og  hliðar 
brattar  en  þó  grösugar;  strjál  bæjaröð  er  fram  með  alh'i 
ströndinni.  Upp  af  Látraströnd  er  hár  fjallaklasi  og  á  hon- 
um    efst    allmiklar  hjarnfannir,    þar  er  Kaldbakur  (3699') 


Bárðardalur.  243 

nafnkunnasfc  fjall.  Gjögiir  heifcir  yzta  táin  af  fjöUum  þessum 
og  er  Keflavík  austan  við  hanu,  þangað  Hggur  vegur  af 
Látraströnd  yfir  Uxaskarö  (1651')-  Austan  við  fjöll  þessi 
er  lægð  eða  dahir,  'ó  mílna  langur,  sem  uær  úr  Höfðahverfi 
norður  i  Hvalvatnsfjörð,  þar  heitir  Leirdalsheiði  (1023') 
og  eru  þar  snjóugir  fjallahnúkar  beggja  megin  með  ótal 
skörðum  og  kvosum. 

Austan  við  Vaðlaheiði  er  Fnjóskadalur,  sem  gengur 
frá  suðri  til  norðurs  eins  og  Eyjafjarðardakir,  aðaldalurinn 
er  hérumbil  5  míkir  á  lengd  út  að  Dalsmynni,  svo  er 
skarðið  kallað,  sem  gengur  vestur  i  gegnum  fjöllin  til  Eyja- 
fjaröar.  Suður  úr  Fnjóskadal  ganga  þrír  dalir,  lengstur 
þeirra  og  vestastur  er  Bleiksmýrardalur,  en  eystri  dal- 
irnir,  Hjaltadalur  og  Timburvalladalur  eru  hehningi 
styttri.  Lausagrjót  er  afarmikið  í  Fnjóskadal  og  myndar 
háa  hjalla  og  hólaþ^'rpingar,  mestir  eru  hólar  þessir  yzt  i 
dalnum  hjá  Garði  enda  mætast  þar  y'msir  dalir,  sem  jökul- 
ruðningur  hefir  komið  úr.  Flateyjardalur  er  áframhald 
Fnjóskadals  norður  að  sjó  og  eiginlega  sami  dakirinn  þó 
mishæðir  nú  deik  vötnum.  Vegurinn  norður  á  Flateyjardal 
heitir  Flateyjardalsheiði  (644')  svipaður  Leirdalsheiði, 
en  dakirinn  hefir  skorist  dýpra  niður.  Mjög  er  snjóþungt 
á  vetrum  á  þessum  skaga  og  gróður  kyrkingslegur.  Fyrir 
austan  Flateyjardal  eru  mikil  fjöU  og  há,  sem  heita  Víkna- 
fjöll  og  ganga  þverhnýpt  niður  að  sjó  i  Skjálfanda  við  Nátt- 
faravikur,  inn  af  þeim  eru  Kinnarfjöll  vestan  viðBárðar- 
dal  að  neðanverðu,  eru  þau  kka  há  og  brött  og  ná  suður 
að  Ljósavatnsskarði.  Ljósavatnsskarð  (460')  kggur  þvers 
i  gegnum  fjallgarðinn  miki  Fnjóskadals  og  Bárðardals  og 
sker  fjökin  niðar  að  grunni,  um  það  kggur  aðalvegurinn 
austur  i  sýslur.  Norðan  við  skarðið  er  Fornastaðafjall 
(2865'),  en  sunnan  við  það  Háfafell  (2916'). 

Bárðardalur  er  lengsti  dalur  á  landinu,  hann  er  yfir 
14  mílur  á  lengd  fram  i  sjó,  dakirinn  myndar  takmörk  blá- 
grytisfjaka  og  móbergsfjaUa  og  hér  hefjast  fyrst  hrauna-  og 
gosmyndanir  á  Norðurlandi.  Um  efri  hluta  Bárðardals,  þann 
er    í    óbygðum  kggur,  höfum  vér  áður  getið.     Ofarlega  við 

16* 


244  Norðurland. 

bygðina  hefir  i  firndinni  hraun  runniö  ofan  af  hálendi  niður 
i  dalinn,  svo  í  honum  er  hraunbotn  niður  i  Kinn,  ofan  á 
hrauninu  er  þó  viða  þykkur  jarðvegur.  árburður  mikill  og 
graslendi  gott.  Uppi  á  hálendi  er  hæðin  svipuð  beggja 
megin  við  dal  Skjálfandafljóts,  en  þegar  kemur  niður  undir 
bvgð  verður  breyting  á  þessu,  fjöllin  vestanfljóts  eru  þar 
miklu  hærri,  viðast  24 — 2800  fet,  en  austandals  er  Mývatns- 
heiði  12—1300  feta  há  og  Fljótsheiði  aðeins  800—1000  fet. 
Blágrjti  er  í  fjölkmum  vestan  við  Bárðardal  og  grágrýti 
nokkuð  ofan  á  þvi  efst  i  brúnum  enda  er  sú  bergtegund 
alstaðar  undir  möl  og  isaldarruðningi  ofan  á  blágrýtinu 
norðan  jökla;  að  austanverðu  er  móberg  aðalefni  og  grá- 
grýti  ofan  á  því.  Yzta  bygðin  undir  fjallshlíðunum  að 
vestanverðu,  f^^rir  norðan  Ljósavatnsskarð  heitir  Kaldakinn 
niður  að  sjó,  en  hinumegin  takmarkast  dalurinn  af  hálsarana. 
sem  heitir  Fljótsheiði,  frá  sporði  hennar  er  l^/a  mila  að 
sjó,  og  er  þar  sléttlendi  er  dalir  koma  saman  fyrir  botni 
Skjálfanda.  A  því  undirlendi  er  sandur  með  sjó  en  hraun 
hið  efra.  Paðan  gengur  Aðalreykjadalur  milli  Hvamms- 
lieiðar  og  Fljótsheiðar  2  mílur  upp  i  landið  og  er  hann  að 
mikhi  leyti  hraunum  þakinn,  áframhald  hans  heitir  B,ey  kja- 
dalur  og  gengur  hálsatunga  út  á  milli  hans  og  Laxár- 
dals,  þar  er  f  verárheiði  (982');  upp  i  hálsana  gengur 
Pegj  andadalur  að  norðan.  Laxárdalur  er  og  þakimi 
hraunum,  sem  eru  samanhangandi  við  Mývatnshraunin. 
Austan  við  Laxárdal  er  Hólasandur,  en  austur  af  Hvamms- 
heiði  og  Aðah'eykjadal  er  Reykjahverfi.  Milli  Skjálfanda 
og  Axarfjarðar  gengur  fram  Tjörnes,  af  þvi  Skjálfandaflói 
gengur  lengra  inn  er  strönd  þessa  skaga  að  vestanverðu 
nærri  4  mihir,  en  tæpar  2  að  austan.  Tjörnes  er  fremur 
láglent  að  vestanverðu,  en  að  austan  eru  há  fjöll  með  brött- 
um  hliðum  niður  að  Axarfirði.  þar  er  vegur  yfir  Tungu- 
heiði  (1619');  fjöll  þessi  ern  úr  blágrýti,  en  sunnar  eru 
fjöll  úr  móbergi,  meðai  þeirra  er  Búrf  ell  (2420')  einna  merk- 
ast.  Fram  með  láglendisströndinni  að  vestanverðu  eru 
viðast  háir  sævarhamrar  og  leirbakkav. 

Vér  höfum  áður  getið  þess  að  aðalhálendiö  hallast  smátt 


Melrakkaslétta.  245 

og    smátt    fram    meÖ    Jokulsá  niðiu-   að  Axarfirði  og  heitir 
bj^gðin  þar  Kelduhverfi.    Jökulsá  hefir  milli  ósa  siuna  og 
kvisla   myndað  aUmikið  undirlendi,    þar  eru  sandar  og  möl 
víðast,    en  þó  lika  graslendi  og  bæir,    mest  er  bj^gðin  fram 
með    heiðajaðrinum    fyrir  ofan  sandana  og  hefir  áður  verið 
meiri;    hraun    mikil    úr   E.eykjaheiði  liggja  niöur  i  bygðina 
og  er  þar  fjöldi  af  gjám  og  sprungum;   þar  er  Vikingavatn 
vestan    til    og    engjalönd  mikil.  Vestan  við  Axarfjörð  hefst 
hinn    mikli    skagi,    sem    kallaöur  er  Melrakkaslétta    eða 
Slétta  eingöngu:  skaginn  er  5—6  milur  á  lengd  og  4 — 5\/2 
mila   á  breidd,    hann  er  mikið  láglendari  en  hinir  vestlægu 
skagar,  norðurhhitinn  og  miðparturinn  eru  eintómar  gryttar 
sléttur  með  smávötnum  og  mýrasundum,    en  grágrytishraun 
alstaðar  undir,  móbergsfjöll  og  hálsar  eru  beggja  megin  við 
slétturnar    og    eins    fyrk   sunnan  þær.     Austan  við  ósalaud 
Jökulsár  er  sléttlendisræraa  út  með  fjölhmum,  fritt  land  víða 
skógi  vaxið,  og  yfirleitt  er  Axarfjörður  grösug  sveit.  Héraðið 
takmarkast    að  austan  af  móbergshálsum  og  fjöUum  og  eru 
þau  jaðarinn  á  hálendi  þvi,  sem  frá  HólsfjöUum  ganga  út  á 
Sléttu;    fjöU   þessi   eru  fremur  lág,  en  þrii'  tindar  bera  hátt 
yfir    hálsana    i    krmg   TungufeU    (eða    HafrafeUj    (1699'), 
SandfeU    (1715')    og    Pverárhorn    (1716'),    hálsarnir  eru 
að    meðaltaU    6—800    fet.      Yzt    i    sveitinni    norðvestur    frá 
Pverárhorni    gengur    xA.xarnúpur    fram    undir  sjó,    þar  er 
GrettisbæU  framan  i  núpnum.     Fyrir  norðan  Axarnúp  heitir 
Xúpasveit    norður    að    Snartastaðanúpi,    fjöU    og    hálsar 
Uggja    skamt  frá  sjó  og  er  Valþjóf sstaðafjaU  þar  einna 
helzt.     Pá  kemur  dáUtið  hlið  i  fjöUin  og  svo  hefjast  Leir- 
hafiiarfjöll.    2^2  mila  á  lengd.  koUóttir  móbergshálsar  og 
gengur    Snartastaðanúpur    (902')    vestur     undan     þeim 
miðjum.     Fyrir  utan  hálsa  þessa  kemur  hin  eiginlega  Slétta, 
sem  tekur  yfir  yzta  hhita  skagans,  og  ber  hérað  þetta  nafu 
með  réttu,  þvi  það  er  nærri  alveg  mishæðalaust,  smáar  öldur 
eru  varla  teljandi.     A  fiatneskju  þessari  er  alstaðar  grágrýti 
undir,  en  móar  viða  ofan  á  vestan  til,   alstaðar   er  þó  jarð- 
vegur  þunnui-  og  gróðurinn  smávaxinn,  hafís  Uggur  hér  oft 
við    land.    og    súld    og    nepjur  eru  algengar  fram  á  sumar. 


246  Norðurland. 

A  norðvesturhorninu  er  B,auðinúpur  (242')  en  þaðan 
austur  er  ströndin  nesjótt  og  skerjótt  meó  vikum,  lónum  og 
smávötnum ;  á  Austur-Sléttu  eru  víöa  urðir  og  mýrasund 
og  á  austasta  jaðrinum  töluvert  af  holtum  alt  suður  að 
Ormalóni.  í*ar  verður  ströndin  aftur  fjöllótt  og  beygist 
beint  austur  að  Meh'akkanesi.  A  þessu  svæði  gengur  breitt 
hálsaland  fram  að  sjó  með  mörgum  hryggjum,  núpum  og 
tindum  og  helst  það  óslitið  inn  með  Pistilfirði,  suður  að 
Búrfellsheiði.  A  þessum  hálsum  er  Ottarshnúkur  (1455') 
um  miðjuna  vestan  til,  en  Svalbarðshnúkur  (2241')  syðst. 
Aðalvegur  yfir  skagann  milli  bygða  heitir  Axarfjarðar- 
heiði.  og  norður  af  henni,  milli  fjallgarða  þeirra,  sem  fyr 
voru  nefndir.  er  um  miðbik  skagans  einlæg  slétta,  sem 
sýnist  lárétt  einsog  haf  þó  örlitlar  öldur  sé  á  henni  hér  og 
hvar ;  sléttlendi  þetta  er  meir  en  þingmannaleið  á  lengd  og 
2 — 3  mílur  á  breidd. 

Fyrir  botni  Fistilfjarðar  er  allmikið  öldumyndað 
undirlendi  með  hægum  aðliðanda  upp  að  Búrfellsheiði;  þar 
renna  margar  ár  til  sævar  jafnhliða,  en  milli  þeirra  eru 
lireiðar  holtabungur  og  iieiðalöndin  upp  af  bygðinni  eru 
mjög  grösug.  Alandsás  er  einna  hæstur  af  ásunum  milli 
ánna.  Fyrir  austan  Hafralónsá  takmarkast  bygðin  af  saman- 
hangandi  hlíð  úteftir,  það  er  röndin  á  Brekknaheiði  og 
nær  hiin  út  að  LanganesfjöUum.  I  kverkinni  milli  Lóna- 
fjarðar  og  FinnafjarÖar  hefst  Langanes  og  takraarkast  þar 
af  fjallvegi  þeim,  sem  heitir  Gunnólfsvíkurheiði  (644'). 
Sunnan  og  austan  á  Langanesi  eru  há  móbergsfjöU  og  er 
Gunnólf svikurf jall  (2295')  þeirra  hæst,  og  eru  mörg 
önnur  fjöll  lægri  og  hálsar  i  kringum  það.  Ut  undan  fjöll- 
um  þessum  gengur  hálsahjalli  allbreiður  til  norðurs  og 
vesturs,  en  neðar  er  lægri  hjalli,  sem  gengur  í  sjó  fram 
milli  Syðra-Lóns  og  Sauðaness.  F^-rir  utan  fjalllendi  þetta 
er  lægð  þvers  yfir  nesið  hjá  Eiðisvik,  sem  heitir  Eiðis- 
skarð  (159'),  og  skerst  fjallendið  þar  nærri  sundur,  þá  kemur 
Heiðarfjall  (596']  og  svo  Heiöarskarð  (303'),  siðan  er 
Langanes  þar  fyrir  utan  samanhangandi  hálendishella  með 
grágrýtisholtum    og    þverhnýpt  björg  á  alla  vegu  (100 — 250 


Austfirðir.  247 

feta  há);  yzti  oddinii  er  kallaðnr  Fontur.  Suður  af  Langa- 
nesi  heita  Langanesstrandir  fyrir  botni  Bakkaílóa;  upp 
af  þeim  eru  engin  eiginleg  fjöU,  aðeins  heiðar  og  lágir 
hálsar  bunguvaxnir;  ganga  öldúmyndaðir  ásahryggir  fram 
úr  heiðunum  milli  ánna.  Alstaðar  er  hér  mikið  lausagrjót 
ofan  á  svo  klappir  koma  óvíða  fram  nema  við  sjóinn  og  í 
giljum;  blágiyti  er  undir  lausagrjóti  og  á  þessu  svæði  verður 
sú  bergtegund  aftur  aðalefni  fjallanna.  eftir  að  móberg  og 
grágryti  hafa  verið  einráÖ  í  fjallamyndun  frá  því  vestan  við 
Bárðardal.  Langanesstrandir  eru  harðindapláss,  kuldanæð- 
ingar  af  sjó  eru  þar  tíðir  o^  þokur.  Sunnan  við  Bakka- 
fjörð  gengur  fjallatunga  mikil  út  úi'  hálendinu  í  sjó  fram. 
út  af  Hágáng  nyrðri  (2945').  og  eru  þar  björg  með  ströndu. 
Yíir  hálendistungu  þessa  liggur  S  and  víkurheiði  (880') 
utarlega  niður  í  Selárdal. 


8.     Austflrðir. 

A  AustfiOrðum  er  að  mörgu  leyti  likt  landslag  einsog 
á  Vestfjörðum.  vogskorið,  sæbratt,  fjöllótt  og  hömrótt,  þó 
eru  fjöllin  viða  töhivert  hærri  og  oft  með  röðum  af  hvössum 
tindum  og  fjarðafjölliu  skiljast  frá  aðalhálendinu  af  löngum 
döhun.  Lm  af  Vopnafirði  ganga  þrir  allstórir  dalir  langt 
inn  i  land  þar  er  Selárdalur  nyrztur,  hann  er  4 — 5  mihir 
á  lengd  og  eru  i  honum  malarhjallar  miklir  einsog  í  öðrum 
dulum  á  þessu  svæði,  þá  kemur  Vesturárdalur,  hann  er 
styttri,  fláir  hann  mjög  út  á  báðar  hliðar  og  liggja  að 
honum  lágir  hálsar.  í*riðji  dahirinn.  Hof  sdalur.  er  lengstur 
(5 — 6  mihirj,  hann  er  grösugur  og  búsældarlegur,  úr  efsta 
enda  dalsins  gengur  að  austan  Fossdalur,  en  vestur  úr 
Hofsdal  gengu]'  alllangur  dahir,  sem  heitir  Hraunfells- 
dalur,  fyrir  botni  Hofsdals  er  Tunguheiði.  MilU  Hofs- 
dals  og  Jökuldals  gengur  fram  mikil  og  há  fjallatunga,  7 — 8 
míhir  á  lengd  og  2 — 4  mihir  á  breidd;  hæsta  bungan  á 
þessum  fjölhim  heith'  Smjörfjall  (3859'),  þar  fyrir  ofan 
liggur  vegur   til  Jökuldals  j-fir  Smjörvatnsheiði.  en  utar 


248  Austíii-ðir. 

erHellisheiði  og  þar  fyrir  utan  Díafjall  (2272'),  yzt  á 
nesinu  ganga  liáir  múlar  i  sjó  fi'am  einsog  fyr  helir  verið 
getið. 

Fyrir  sunnan  Kollumúla  gengar  inn  Héraðsíiói,  við  hann 
er  láglendi  nokkuð  og  upp  af  þvi  ganga  jafnhliða  til  suð- 
vesturs  tveir  mjög  stórir  og  langir  dalir,  Jökuldalur  og 
Fljótsdahir,  þeir  skilja  fjarðafjalUendið  austíirzka  frá  aðal- 
hálendinu  og  af  þeim  má  fara  um  skörð  og  heiðar  niður  í 
alla  firði,  en  þú  er  fjallgarðurinu  á  milli  svo  hár,  að  hann 
heíir  tökiverð  áhrif  á  veðráttu,  þó  þoka  og  rigning  só  niðri 
i  fjörðum  þá  getur  verið  þurt  og  heiðríkt  uppi  á  Héraði 
og  Jökuldal,  því  hin  háu  fjöll  taka  við  vætunni,  sem  berst 
frá  haíi.  Sunnan  og  austan  i  þeim  fjallgarði,  er  skilur 
Héraðsílóa  og  Vopnafjörð,  er  bygð  sú  sem  köHuð  er  J  ö  k  u  1  s- 
árhlið,  vestan  við  sléttlendið  upp  af  Héraðsflóa  og  við 
mynni  Jökuldals.  Jökuldalur  er  11  míhir  á  lengd,  en 
hvergi  breiðari  en  ^/2  mila  eða  varla  það,  og  þrengist  er  ofar 
dregur,  svo  hinar  aðliðandi  hlíðar  ganga  alveg  niður  að 
ánni,  sem  viða  rennur  í  gljúfri,  i  hliðunum  eru  afarmikil 
malar-  og  sandlög,  er  mynda  hialla  hvern  upp  yíir  öðrum, 
en  gegnum  þetta  lausagrjót  hafa  svo  ár  og  lækir  skorið 
sér  djúpa  grafninga.  I  fjölhTnum  er  sauðgróður  mikill  og 
margir  smádalir  beggja  megin  með  stórsteinóttum  og  straum- 
hörðum  þverám.  Fyrir  dalbotninum  er  Skógafjall,  múli 
fyrir  ofan  Brú,  en  beggja  megin  við  fjallið  eru  lægðir,  að 
sunnanverðu  heldur  Jökuldahir  áfram,  þó  mjór  sé,  langt 
upp  á  óbygðir,  en  norðan  við  Skógafjall  er  Laugarvalla- 
dalur  og  íleiri  afdalir.  Beint  á  móti  Brú  gengur  sunnan 
ár  Hrafnkelsdalur  langt  suður  i  heiðar.  Milli  Jökuldals 
og  Fljótsdalshóraðs  gengur  fram  löng  heiðatunga  10  —  12 
míhir  á  lengd,  hún  er  ofan  til  2 — 3  milur  á  breidd,  en 
mjókkar  mjög  úteftir.  Par  heitir  ofan  til  Fljótsdalsheiði 
(2120'),  hún  er  víðáttumikil  og  á  henni  víða  fúaíióar  og 
holt  á  miUi  og  urmull  af  tjörnum  og  smávötnum  i  lægð- 
unum.  Yzti  endinn  á  hálendistungu  þessari  verður  að  mjóum 
liálssporði,  sem  skilur  Jökulsárhlið  frá  Héraði,  bygöin  við 
háls  þenna  heitir  T u n g a  (Hróarstunga).    Fljótsdalshérað 


Hérað.  249 

er  12  mílna  langur  dalur,  þegar  talið  er  uppi  Fljótsdalsbotn 
og  er  miklu  breiðara  en  Jökuldalur,  sumstabar  meira  en 
tvær  milur  milli  hlíða.  Lagarfljót  liggur  eftir  miðju  hér- 
aðinu,  það  er  djúpur  stöðuvatns  stokkur,  mjög  langur  en 
mjór  og  rennur  á  í  gegnum  það,  prýðir  Hjótið  mjög  bygðina. 
Pví  fer  fjarri  að  Fljótsdalshérað  sé  slétt,  svo  er  það  aðeins 
með  köflum,  ísnúnar  blágrýtisklappir  og  holt  eru  mjög  víða. 
Að  vestanverðu  við  Lagaríijót  er  sveit  sú  sem  heitir  Fell 
fyrir  innan  Hróarstungu,  og  eru  þar  mörg  smáfell  og  ásar, 
en  austan  megin  heita  Vellir,  þar  er  þó  alls  ekki  slétt- 
lendi,  þar  eru  holt  og  hamrabelti  og  ekkert  slétt  nema  litlar 
skákir  með  ánum.  Milli  Ketilsstaða  og  Vallaness  er  hlið  í 
ásaþ^a'pingarnar.  þar  rennur  Grimsá  niður  um  grunnan  og 
breiðan  dal  og  myndast  þar  engjasléttur  upp  af  árósnum. 
Við  endann  á  Leginum  er  undirlendi  grasivaxið  þar  sem 
árnar  koma  saman  úr  tveim  döhim,  þar  er  Fljótsdalur 
hin  nyrðri  dakirinn  og  er  hanu  djúpur  með  bröttum  harara- 
hhðum  beggja  megin,  þar  rennur  Jökulsá,  en  eftir  suður- 
dahium  rennur  Keldná.  Pá  er  Ciilsárdalur  aö  sunnan- 
verðu  skamt  frá  Lagarbotninum  en  svo  eru  út  meö  Fljótinu 
að  sunnanverðu  blágrýtisásar  og  hryggir,  sem  allir  hafa 
áður  verið  skógivaxnir,  en  viðast  er  land  þar  nú  uj^pblásið 
af  heimskulegu  sk(')garriíi,  en  nokkrar  fagrar  skógarleifar  eru 
þó  eftir.  Hallormstaðaháls  skilur  Héraðið  frá  Skrið- 
dal,  sem  Grimsá  rennur  eftir;  aðaldahirinn  klýfst  af  múla, 
og  heitir  Geitdalur  hin  vestri  áhnan,  en  Skriðdalur  áfram 
hin  eystri,  i  honum  eru  hólahrúgur  miklar,  svipaðar  Vatns- 
dalshókim.  fyrii-  framan  Stefánsstaðavatn.  Milli  Skriðdals 
og  botnsins  á  Reyðartirði  eru  mikil  og  há  liparítfjöll,  sundur- 
grafin  af  mörgum  döhim  og  giljum.  Ur  Skriðdal  liggja 
vegir  niður  i  næstu  firði,  Pórdalsheiði  niður  i  botn 
Reyðarfjarðar,  Breiðdalslieiði  (1473')  niður  í  Breiðdal  og 
Oxi  (1670 'j  niður  i  botn  Berufjarðar.  Niður  með  Lagar- 
fljóti  að  vestanverðu,  fyrir  norðan  Velli.  er  Eiðaþinghá 
og  Utmannasveit,  þar  er  orðið  breitt  undirlendi  fyrir 
báóum  dalamynnum  austur  að  JökulsárhHð  og  niður  að 
Héraðslióa.      Næst    iióanum    eru    fyrir    sjónum    ölhun    bláir 


250  Austfirðir. 

sandar  maríiatir,  þar  eru  melhnausar  í  smátorfum  hér  og 
hvar,  en  þegar  dregur  frá  sjó  fer  gróöurinn  að  verða  meiri 
og  sameinast  i  grassléttu,  og  er  þar  alstaðar  ægisandur  undir 
jarðvegi,  en  þar  fj^rir  ofan  koma  blágrytisásar  og  klappaholt 
með  mýrasundum  á  milli.  Selfljót  rennur  jafnhliða  Lagar- 
fljóti  og  í  sjó  syðst  á  Héraðssandi.  Upp  af  láglendinu  á 
Úthéraði  ganga  alstaðar  grýttir  hálsar  út  undan  fjarðafjall- 
garðinum  og  eru  þar  mörg  klettabelti  og  breiðir  stallar  en 
heiðalönd  á  milli.  Vegir  liggja  af  Héraði  niður  i  firðina 
og  eru  þeirra  merkastir  og  tíðfarnastir  Fjarðarheiði  (1992') 
og  Vestdalsheiði  (1849')  til  Seyðisfjarðar;  niður  í  Loð- 
mundarfjörð  liggur  vegur  sem  heitir  Tó,  fremur  iUur  yfir- 
ferðar,  og  annar  vegur  um  Sandaskörð  niður  i  Borgar- 
fjörð,  þá  er  yzt  á  Uthéraði  vegur  umGönguskörð  (1326') 
niður  i  Njarðvik 

Hinn  mikli  fjarðafjallgarðar  takmárkast  sem  fyr  var 
getið  aö  vestan  af  Fljótsdalshéraði  og  Skriðdal  svo  langt 
sem  þeir  dalir  ná,  en  syðst  er  hann  samanhangandi  við 
aðalhálendiö  noröaustur  af  Vatnajökli  og  í*rándarjökli; 
austur  úr  fjallgarðinum  ganga  fjölda  margar  háar  fjalla- 
álmur,  tindaraðir  og  eggjar  út  á  milli  fjarðanna  Höfðinn 
Kögur,  sunnan  við  Héraðsflóa,  er  nyrzti  oddiiin  á  fjall- 
garði  þessum,  sem  helst  óslitimi  og  hérumbil  jafnhár  suður 
undir  Reyðarfjörð,  en  uppi  hann  ganga  frá  fjörðum  og 
vikum  ótal  dalaskvompur  og  botnar,  Yzt,  upp  af  Njarðvík, 
heitaOsfiöU,  þar  suður  af  eru  Dj'rfjöll  (3606'),  þau  draga 
nafn  af  djúpu  skarði  eöa  klofa,  sem  gengur  þvers  yfir  þau 
einsog  hlið  eða  dyr;  fjöU  þessi  eru  mjög  brött  með  hrika- 
legum  hamraveggjum,  en  i  kring  eru  jökulfannir  og  urðir. 
Nokkru  sunnar,  upp  af  Borgarfirði  er  Beinageitar fjall 
(3517').  Ur  Njarðvík  liggja  fyrir  múla  tæpar  götur  i  Njarð- 
vikurskriðum.  Borgarf jörður  er  allstórt  hérað  og 
grösugt  og  há  f]öll  alt  i  kring,-  en  dalurinn  breiður  og  langur; 
austan  við  undirlendið  eru  skörðótt  fjöll,  sem  kvislast  mjög 
sævarmegin,  og  ganga  skörðóttar  eggjar  með  örmjóum  vörp- 
um  út  á  milli  viknanna;  fjöll  þessi  eru  Ijósleit  og  flest  úr 
lípariti,    en    vesturfjöllin    við    Borgarfjörð    ern   úr    blágrýti. 


Austíirðir. 


251 


Dalir  upp  af  víkuniim  eru  allir  skorumyndaðir.  en  livergi 
sjást  þar  í  liparítfjölluniun  hringm^'ndaðar  dalbætur,  einsog 
viðast  eru  i  blágrýtisfjölliun.  Vikurnar  eru  grösugar  á 
sumrum,  en  mjög  er  þar  vetrarþungt  og  einmanalegt.  Sunnan 
við  Borgarfjörð  gengur  hár  fjallgarður  út  undan  Beina- 
geitarfjalli,  sem  skihir  Borgarfjörö  frá  Loðmundarfirði,  tak- 
markar  þami  fjörð  að  norðan  og  gengur  út  að  sjó  við 
Alftavik.     þar    er    Alf tavikurtindur    (1307 'j    nieð     ein- 


!■ 

^ 

«*^»^ 

^&^ 

Al. 

1 

w^^^^^ 

^ 

i* 

hÆmjlá 

S 

R 

m 

^ESi^^^^l 

ll^^^w^^^ 

^^^^H| 

i» 

^ 

^ 

MK^^^í^.-.^^ 

^KtKK^ 

w^ 

H 

Wk 

mm 

.["  ■■;_ . '","  -'J^i  ,  ;^,.,.. 

*»er  -■';- 

1 

^^k 

pr-^- 

■ 

j 

'.SJfr 

.__] 

44.  inyiKl.     Fjöll  við  Seyðisf)(')rð 


CuUÍllííWnud. 


kennilegum  steinmyndunum  Úr  Borgarfirði  Hggja  Kækju- 
skörð  (um  2000')  til  Loömundarfjaröar,  en  þaðan  aftur 
Húsavíkurháls  (1390')  i  Húsavik  og  þaðan  Húsavikur- 
heiði  (1428')  í  Borgarfjörð ;  á  þeirri  heiöi  er  tindurinn 
Hvítserkur.  Héraðið  við  Loðmundarf  j  örð  er  grösugt, 
bygðin  snotur  og  fjallahringurinnbreytilegurogeinkennilegur, 
upp  af  firðinum  ganga  tveir  stórir  dalir  Bárðarstaðadalur 
og  Hraundahir  og  er  Karlfell  hár  múli  milli  þeirra.  Bárð- 
arstaðadalur  er   aðaldalurinn  og  áframhald  fjaröarins.  og 


252  Austfirðir. 

út  úr  honum  gaiiga  smádalir  og  liggja  hinir  dalirnir  allir 
hærra.  og  eru  allhá  þrep  niður  iir  þeim  að  framan.  Fyrir 
m^-nni  á  Hraundal  og  þvers  yíir  undirlendið  eru  urða- 
hraun  mikil,  sem  ná  upp  að  fjalli  þvi  er  heitir  Skúmhöttur. 
Smman  við  Loðmundarfjörð  eru  há  fjöll,  sem  enda  með 
Brimnes  fjalli,  yíir  þau  liggur  Hj  ál  mardalsheiði  (2005') 
niður  að  Se^^ðisfirði  Við  Seyðisfjörð  eru  brött  fjöU  á  báða 
vegu  og  litið  undirlendi  neraa  dalkvosir  með  stölhim  upp 
að  Vestdalsheiði  og  Fjarðarheiði,  miUi  þeirra  er  Bíhóls- 
fjall  (3203')  en  sunnar  Gagnheiðarhnúkiir  (3009'),  þar 
má  fara  um  Gagnheiði  til  Mjóafjarðar  og  er  hryggurinn 
sjálfur  mjór,  en  hjaUar  og  stallar  beggja  megin,  fjallgarð- 
urinn  milli  fjarðanna  er  afarbrattur,  og  heita  þar  að  utan 
Dalafjöll  og  Húsgaflar,  þverhnýptir  fram  i  sjó.  Við  Mjóa- 
fjörð  er  þvinær  ekkert  undirlendi  nema  hlíðahallinn  með 
sjónmri  og  litill  dalbotn,  snarbrött  fjöll  eru  beggja  megin  og 
yfir  suðurfjallgarðinn  er  varla  hægt  að  klöngrast  nema  fyrir 
fótgangandi  menn,  helsta  skarðið  heitir  Hólaskarð.  Upp 
af  íirðinum  er  Mjóafjarða  rheiði  (17—1800').  I  NorÖ- 
firði  er  undirlendi  allmikið  þar  ganga  tveir  dalir  til  suðurs 
Seklahu'  og  Oddsdakir,  en  Fannardahir  inn  af.  Norðan  við 
fjörðinn  eru  snarbrött  fjöll  og  á  þeim  Hof laugartindur 
(2934')  en  Norðf  j  arðarnýpa  múli  yzt  út  i  sjó.  Uppi  á 
fjallgarðmum  fyrir  ofan  dalabotna  er  hér  jökuldyngia,  sem 
heitir  Fönn  Ur  Norðfirði  liggur  vondur  vegur  með  sjó  í 
Hellisfjörð  og  Viðfjörð  utan  i  bröttum  hliðum,  þar  eru 
Norðfjarðarskriður.  Austan  við  Viðfjörð  gengur  fram 
mjótt  nes,  sem  heitir  Barðsnes  og  eru  vikur  þar  suður  af, 
en  múlar  fram  i  sjó  (Gerpir,  Snæfugl),  siðan  beygist  ströndin 
inn  til  Reyðarfjarðar.  Rey ðarf jörður  er  stærstur  fjörður 
eystra,  og  er  allbreiö  undirlendisræma  með  honmn  besgja 
megin,  en  smádalir  skerast  upp  i  fjöllin.  þar  er  þvi  mikil 
bj'gð  með  íirðinum.  Upp  frá  botnum  Eskifjarðar  og  Reyðar- 
fjarðar  eru  ymsir  vegir  um  skörð  i  fiallgarðinum,  en  háir 
fjallahryggir  á  milli,  þaðan  liggja  vegir  um  Eskifjarðar- 
heiði,  Fagradal  og  Þórdalsheiði.  Fagridalur  er  djúpur 
og    sker    fjallgarðinn  sundur.     Milli  Eskifjarðar  og  Reyðar- 


Austfirðir. 


253 


fjarðar  gengur  fram  Hólmatindur.  mikiö  klettafjall,  hátt 
og  bratt.  Sunnan  við  B-eyðarfjörö  er  hár  fjallgarður  og 
skörðóttur;  þar  er  Reyðarfjall  (1893')  utarlega.  en  á 
miðjum  fiallgarðinumLambafell(3458')  og  Hof  fell  (3442'). 
I  Fáskrúðsfirði  er  undirlendi  töluvert  fyrii'  fjarðarbotni 
og  háii-  fjallatindar  beggja  megin,  þar  eru  að  sunnanverðu 
Eyrartindur  (2849'),  Sandfell  (2464')  og  Háöxl  (3395'). 
Stöðvarfjörður  takmarkastlíka  af  tindóttum  fjöllum,  hvöss- 
um  eggjumogdjúpmn  dalkvosum,  og  þarer  lika  nokkuð  undir- 
lendi  upp  af  íirðinum  og  grösugar  hlíðar,  þar  er  Timbur- 


iö.  ni_\ud.     Frá  Austt'jör^uin  (haust). 


gatnatindur  (2701')  að  sunnanverðu.  Út  fyrir  nesið  suður 
í  Breiðdal  er  vegur  um  Stöðvarskriður.  Bygð  sú  sem  heitir 
Breiðdalur  gengur  upp  af  Breiödalsvík.  þar  er  meira  undir- 
lendi  en  alment  gerist  á  Austfjörðum  (1 — P  3  míla  á  breidd), 
víðáttumiklar  grassléttur  fram  með  ánum  og  ganga  upp 
þaðan  tveir  breiðir  dalir  og  mjór  fjallshryggur  á  milli  þeirra  ; 
auk  þess  ganga  þaðan  ymsir  smádalir  til  beggja  hliða.  Upp 
úr  suðurdalnum  liggur  Breiðdal  sheiði,  en  úr  norður- 
dalnum  Stafsheiði,  báðar  til  Skriðdals;  suður  til  Beru- 
f jarðar  er  alf aravegur  um  B  e  r  u  f  j  a  r  ð  a  r  s  k  a  r  ð  (2 1 32 '),  vestur 
af  því  er  Kistufell  (3499')  á  fjallgarðinum.    Berufjörður 


254  Austíirðír. 

takmarkast  af  háiim  og  bröttum  fjölliim.  og  undirlendis- 
ræmurnar  fram  með  firöinum  eru  hrjóstrugar,  einkum  að 
sLinnauverðu;  dalurinn  inn  af  Beraíirði  erstuttur  með  brött 
um,  bogadregnum  hamrastöUum,  en  innarlega  gengur  að 
suniian  langur  dalur,  sem  heitir  Fossárdalur.  upp  fi'á  íirð- 
inum;  klettahaft,  230  feta  hátt,  lokar  dalmjaminu  og  ofar 
eru  í  dalnum  mörg  klettahöft.  hamrar  og  holt.  en  grasíletir 
litlir  á  mil]i.  Utarlega  á  fjöllunum  sunnan  við  Berufjörð  er 
Búlandstindur  (3388'),  hann  er  af  sjó  að  sjá  einsog 
reglulega  ferstrendur  upptyppingur  með  hrikalegum  kletta- 
beltum.  útundan  honum  gengur  láglent  nes  með  hamra- 
hokum  og  brikum  milli  Berufjarðar  og  Hamarsfjarðar  og 
gengur  inn  í  það  Djúpivogur  og  íleiri  vikur.  Upp  af 
Hamarsfirði  gengur  langur  dahu' og  eru  berghöft  og  hóla- 
bungur  i  mynni  hans,  i  dalnum  er  undirlendi  töluvert  og 
beitarlönd  góð  Fjöllin  fyrir  suuDan  Berufjörð  og  við  næstu 
dali  eru  sléttari  að  ofan  en  við  nyrðri  íirðina,  ekki  eins 
margir  tindar  á  eggjunum,  en  þeim  fjölgar  aftur  er  sunnar 
dregur.  F^TÍr  sunnan  Hamarsdal  gengm*  fram  hár  fjall- 
garður  útundan  Prándarjökli,  og  Melrakkanes  þar  fram 
af,  það  er  hrjóstrugt  með  klettaborgum  og  mörgum  hellrum. 
í*á  kemur  Geithellnadalur,  mjög  langur  og  snarbrött 
fjöll  beggja  megin,  klettahöft  eru  viða  yfir  dalinn,  en  gras- 
eyrar  á  milli  og  beitarlönd  góð.  Sunnan  við  Alftafjörð  er 
undirlendi  allmikið  og  ganga  upp  frá  þvi  þrir  dalir,  Hofs- 
dalur,  Flugustaðadaiur  og  Starmýrardalur.  Hofs- 
dakir  er  langur  og  grösugur  og  gengur  uppmeð  Hofsjökli 
að  austan,  norðan  við  dalbotninn  eru  Hrossatindar  og 
einnig  eru  margir  háir  tindar  á  fjallseggjum  þeim,  sem 
ganga  út  undan  Hofsjökli,  þar  er  meðal  annara  Afréttar- 
tindur  (384-2').  Fjallstunga  sú,  sem  gengur  niður  frá  Hofs- 
jökli  til  sævar,  kvislast  margvislega,  og  eru  þar  margir 
smádalir  beggja  megin  og  milli  þeiira  eggjar,  múlar  og 
tindar;  þar  er  Krossanesf  jall  (2270')  utarlega,  en  nokkru 
vestar  liggur  aðalvegurinn  suðm-  til  Lóns  úr  Alftaíirði  og 
heitir  Lónsheiði  (1227')- 

Upp  af  Lónsvik  er  breitt  undirlendi,  sem  margar  ár  og 


Lón.     Hornafjörður.  255 

kvislar  reuna  yfir,  bygðin  i  Lóni  synist  þó  i  fyrsta  áliti 
mjög  eyðileg  þvi  láglendið  er  eintómir  berir  aurar  og  m.n\ 
og  fjallahringurinn  i  kring  gróðurlaus  og  skriðurunninn.  en 
margir  grösugir  smádalir  ganga  frá  undirlendinu  upp  i 
fjöliin,  og  á  fjárbeitiuui  þar  lifir  bygðin  að  miklu  leyti, 
flæðiengi  eru  og  við  Lónafjörð.  Bæjaröðin  er  þvi  tvisett,. 
önnur  röðin  með  sjó,  hin  með  fjöUunum  Aðaldalurinn 
gengur  til  norðvesturs  uppúr  Lóninu  og  rennur  Jökulsá 
eftir  honum,  sá  dalur  kvíslast  i  marga  afdali  og  gljúfur  i 
hálendisröndinni.  og  höfum  vér  fyr  nokkuð  lýst  landslagi 
þar;  merkastur  af  þessum  döhim  er  Viðidalur  (1400'), 
sem  gengur  inn  á  milli  Hofsjökuls  og  Kolhunúla,  og  eru 
hrikaleg  gljúfur  fram  úr  honum;  i  fjalldal  þessum  er  gróður 
tiltöhilega  mikiU  og  hefir  þar  veriö  b^^gð  við  og  við.  011 
fjöll,  sem  liggja  að  Lóninu.  eru  mjög  sundurskorin  og 
tindótt,  að  norðanverðu  er  Eystrahorn  yzta  fiallið.  en  að 
sunnan  Vestrahorn  (2441'),  og  upp  af  þvi  er  Klif  atindur 
(2834').  Vestur  af  Klifatindi  er  djúpt  skarð  gegnum  fjöllin, 
sem  heitir  Almannaskarð  (488'),  og  liggur  um  það  alfara- 
vegur  til  Nesja  i  Hornafirði  Utsjónin  af  Almannaskarði  að 
sunnan  er  nafntoguð,  þaðan  er  hið  mesta  viðsýni  yfir 
blómlega  bygð  i  Nesjum,  yfir  Hornafjörð  með  eyjum  og 
töngum  og  um  suðurrönd  Vatnajökuls  alt  vestur  i  Oræfi, 
hið  efi'a  endalausir  hjarnfiákar,  framundan  þeim  höfðar, 
tindar  og  núpar,  og  skriðjöklar  niður  úr  hverri  skoru,  sem 
fietjast  út  er  þeir  koma  niður  á  undirlendið.  Fyrir  norðan 
og  austan  Nesjabygðina  i  Hornafirði  eru  toppótt  og  sundur- 
skörin  fjöll  mjög  skriðurunnin  og  ganga  ýmsar  dalskorur 
upp  i  þau;  langstærsti  dalurinn  er  Laxárdalur,  sem  gengur 
langt  norður  i  fjöll.  A  fjallgarðinum  milli  xA.lmannaskarðs 
og  Laxárdals  eru  Skálatindar  (2681'),  Háitindur  (2869') 
og  Miðfellstindur  (2645')  en  Endala  usidalur  gengur 
bak  við  þessi  fjöU  upp  úr  Lóni  yfir  i  Laxárdal.  Fj^rir  mynni 
Laxárdals  er  á  sléttu  litið  einstakt  fell,  sem  heitii'  Miðfell 
(382').  Fyrir  vestan  og  norðan  Laxárdal  eru  líka  sundm*- 
grafin  fjöll,  af  hinum  hæstu  tindum  á  þvi  svæði  má  nefna 
Marktind    (2859'),    og  Hrútabotnahamar   (3302')    þaðan 


256  Suðurjaðar  hálendisins 

beint  norður.  Fyrir  neðan  þessi  fjöll  er  grasivaxið  sléttlendi 
fram  með  Hornafirði  og  Hornafjarðarfljótnm,  og  hefst  hér 
nndirlendisræman  með  suðnrströndu  Islands  og  mun  henni 
síðar  lýst. 


9.    Suðupjaðar  hálendisins. 

Eins  og  fxr  var  getið  er  suðausturhluti  hálendisins  þak- 
inn  jökli,  sem  gengur  fram  á  hvern  múla  og  niður  i  hverja 
dalskoru;  það  má  svo  heita  að  allur  jaðar  hálendisins  í 
Austur-Skaftafellssýslu  sé  hulinn  hjarnsnjó  og  skrið- 
jöklum.  það  eru  aðeins  smáhálsar  og  fell.  sem  ganga  út 
undan  jöklinum  og  hlifa  bygðinni  fyrir  ágangi  íss  og  vatna. 
\év  munum  þá  stuttlega  geta  þessara  fjalla  og  taka  þar  til 
er  f^a'  var  frá  horfið.  Upp  af  Hornafjarðarundirlendi  gengur 
Hoffellsdalur  og  er  Setbergsheiði  (2200')  að  austan,  en 
Hoffellsf jall  (2300')  gengur  fram  að  vestan^).  Hinimiegin 
við  það  fjall  falla  niður  vesturkvíslar  Hornafjarðaríijóta.  og  er 
Svínaf ellsf  jall  (1039')  þar  á  söndunum  fyrir  neðan  jökul- 
röndijia.  Pá  gengur  fram  mikill  fjallsrani  fyrir  smman 
íljótin,  og  heitir  yzti  múlinn  Viðborðsfjall  (1689'),  en 
fjöUin  hækka  upp  eftir  og  verða  uppi  við  jökul  yfir  3000 
feta  há.  Pessi  fjallsálma  skilst  af  djúpum  og  þröngimi  dal 
(Kolgrafardal)  frá  brattri  fjallsegg,  sem  heitir  Fláfjall  (3627'), 
þá  gengur  Flájökull  fram  á  sandana,  og  svo  koma  Heina- 
bergsfjöll  r3369')  og  Hafrafell  (3181')  milli  jökla.  Há- 
lendisröndin  er  hér  öll  graíin  i  snjó,  og  fjöll  þessi  eru  að- 
eins  klettahryggir  útundan  hjarninu  og  milli  skriðjökuls- 
straumanna;  uppi  i  jökulröndinni  eru  ymsir  háir  tindar,  og 
er  Humarkló  (4140')  upp  af  HeinabergsfjölJum  einn  hinn 
hæsti.  Suður  af  Heinabergsjökli  niður  við  sanda  er  Skála- 
fellslinúta  (1893')  og  suður  og  vestur  af  henni  ganga  há 
fjöll  á  löngu  svæöi  útundan  jöklinum,  og  aðskilja  þau  Mýra- 


^)  A    16.    og    17.  (Jld  var  alloi't  farin  Fjallasýn  fráHoflelli  í  Fljóts- 
dalsliéraö,  en  .sá  fjallvegur  túkst  af  vegna  jöklr.. 


Austur-Skaftafellssýsla.  257 

jökla  frá  Breiöamerkurjökli  og  lilifa  b^'göinni  í  Suðursveit. 
Suður  af  Skálafellshnútu  gengur  Hestgerðishnúkur(1214') 
og  Borgarhaf narf jall  (1224')  sem  múli  niður  að  sjó,  og 
þar  fyrir  vestan  gengur  inn  Staðardalur,  þá  gengur 
Kálfafellsfjall  með  háum  hömrum  fram  að  undirlendi, 
uppi  á  því  eru  hvassar  eggjar,  sem  kvíslast  ýmislega  upp 
undir  jökul,  eru  á  þeim  margir  tindar,  og  er  Birnudals- 
tindur  (4481')  einna  hæstur.  Vestan  við  Kálfafellsfjall 
gengur  upp  langur,  dalur,  Kálfafellsdalur,  og  eru  suður 
af  honum  há  fjöll  með  bröttum  múlum  niður  að  láglendi, 
þar  er  fyrst  Staðarfjall  (2958'),  svo  Steinadalur  og 
Steinaf  jall  (2324'),  sem  gengur  nærri  niður  að  sjó,  og  eru 
þverhnýptir  hamrar  framan  i  þessum  fjöllum.  Upp  af  Steina- 
fjalli  ganga  háar  og  margkvislaðar  eggjar  upp  að  jökli  og 
eru  beggja  megin  við  þær  ofan  til  miklar  jökulfannir,  þar 
er  Þverártindur  (3347')  og  norður  af  honum  Pverár- 
tindsegg  (4853')  með  mörgum  hnúkum.  A  vesturhorninu 
á  fjalllendinu  við  Suðursveit  er  Fellsf  jall  (2559')  með  snar- 
bröttum  hömrum  að  framan,  og  er  þumi  bjarghella  klofin 
frá  aðalberginu;  upp  af  Fellsfjalli  eru  á  fjölhmum  upp  að 
jökli  margar  eggjar  og  tindar  með  ymsum  nöfnimi;  Veður- 
árdalstindur  (3952')  er  þar  einna  hæstur.  Vestan  við 
Fellsfjall  kemur  BreiðamerkurjökuU  einsog  risavaxinn  hvit- 
grár  skjöldur  niður  á  undirlendið,  og  upp  yfir  hann  mænir 
í  fjarska  Öræfajökull  einsog  miallahvít  sköröótt  egg.  A 
takmörkum  Fellsfjalls  og  Breiðamerkurjökulls  erVeðurár- 
dalur  og  er  þar  beitarland  nokkuð,  þó  jöklar  séu  þar  alt 
í  kring. 

A  svæðinu  frá  Fellsfjalli  vestur  að  Lómagnúp  fá  skrið- 
jöklarnir  alveg  yíirhönd,  fjallanna  gætii-  lítið,  þau  gægjast 
fram  undan  jöklunum  eða  upp  úr  þeim  á  stöku  stað,  en 
snjúlaus  fjöll  eru  hverfandi  í  samanburði  við  fannabreið- 
urnar.  BreiðamerkurjökuU  þekur  fiatlendið  og  hálendis- 
röndina,  af  henni  standa  upp  úr  jökli  aðeins  Esjufjöll 
(4000—4800')  og  Máfabygðir  (4618'),  og  eru  þau  fjöll  þó 
nærri  alveg  hulin  jökli,  þar  sjást  aðeins  snarbrattar  hamra- 
hliðar,    sem    jökuUinn    heíir    ekki    náö  að  festast  á.     Pá  er 

17 


258  Suðurjaðar  hálendis. 

Breiðamerkurf jall  (2958')  miklu  neðar,  umgirfc  af  jöklum 
á  alla  vegu,  og  má  það  teljasfc  fcil  rófcarfjalla  Öræfajökuls. 
Öræfajökull  er  afarmikill  höfði,  sem  gengur  suður  úr 
Vafcnajökli,  er  hann  að  miklu  leyfci  jöklum  hulinn,  en  undir- 
fjöllin  koma  þó  fram  á  milli  skriðjökulstanganna.  Jöklun 
um  í  Oræfum  mun  siðar  lýst  í  jöklaþættinum,  en  eldgosum 
i  eldfjallaþættinum.  Oræfajökull  er  að  framan  óreglulega 
strýtumyndaður  og  efst  á  honum  er  snjóílötur  með  smá- 
tindum  í  kring,  þar  hefir  aðaleldgigurinn  líklega  verið  upp- 
runalega.  Af  hnúkum  þessum  eru  merkastir  Knappur 
(5900')  og  Rótarf jallshnúkur  (5890')  syðst,  enHvanna- 
dalshnúkur  nyrzt,  hann  er  hinn  hæsti  hnúkur  á  Íslandi, 
6752  fet  yfir  sævarmáL  Norður  af  Hvannadalshnúk  lækkar 
jökulinn  aftur  og  myndasfc  hvilffc  milli  Oræi'ajökuls  og  Vafcna- 
jökuls,  sem  kölluð  er  Hermannaskar ð,  4300  fefc  yfir  sjó. 
Ufcundan  Oræfajökli  ganga  margir  höföar.  hryggir  og  múlar. 
en  skriðjökulsfcangar  um  skörðin  milli  þeirra,  að  ausfcanverðu 
erÆrfjall  (1950'),  Kvískersmúli  (2000')  og  VafcnafjaU 
(3044'),  þá  er  að  framan  Sfcaðarfjall  (3847'),  Sfcórhöfði 
(2499')  ogHofsfjall(2371'),  en  að  vestan  Goðaf  j  all  (2075'), 
Rótarfjall  (2913'),  Sandfellsheiði  (2800'),  Svínafells- 
heiði  með  Skarðstindi  (3445'),  Hafrafell  (3742')  og 
Hrútsfjallstindur  (5976')  þar  upp  af,  en  norðvestast  er 
Skaftafellsheiði  með  Kristinarfcindum  (3589').  Vesfcan 
við  Skaffcafellsheiði  gengur  inn  Morsárdalur,  sem  fcak- 
markasfc  hhiumegin  af  allmiklum  fjallaklasa,  er  einu  nafni 
heifcir  Skaffcafellsfjöll  og  eru  þau  uragirt  af  jöklum, 
nema  á  stuttum  spöl  syðst;  norður  við  jökul  eru  þar  háir 
tindar  (Pumall  4077',  Miðfellsfcindur  4558'),  en  suður  að 
söndunum  liggja  hálsar  og  núpar  og  er  Jökulfell  (3458') 
syðsfc  og  í  hliðunum  við  Morsárdal  ausfcur  af  fellinu  er  Bæj- 
arsfcaðarskógur.  Ur  fiöUum  þessum  gengur  fcangi  vestur  í 
Skeiðarárjökul  og  þar  eru  Færines  tindar  (3314').  Milli 
Færiness  og  Súlutinda  hefir  Skeiðarárjökull  fallið  niður  á 
sandana.  Fjalllendum  þeim,  sem  ganga  út  undan  Vatna- 
jökli  milli  Skeiðarárjökuls  og  Hverfisfljóts,  höfum  vér 
áður  lýsfc. 


Vestur-Skaftafellssýsla.  259 

Fyrir  vestan  Hverfisfljót  takmarkast  bygð  á  Síðu  af 
lágiim  fjallshlíðum  suÖur  af  Kaldbak,  og  eru  þær  víðast 
6 — 800  fet  á  hæð,  þar  er  Fossnúpur  (877')  syðst,  fyrir  ofan 
brúnirnar  eru  mjög  grösugar  heiðar,  og  hafa  ýmsar  smáár 
grafið  sér  þar  djúpa  farvegi ;  dalur  skerst  nokkuð  upp  í  há- 
lendisröndina  fram  með  Geirlandsá.  og  þar  fyrir  sunnan  og 
vestan  eru  sömu  heiöar  með  brattri  brún  niður  að  láglendi, 
en  brúnirnar  eru  hér  nokkuð  iægri  (450 — 60U*)  og  heiðarnar 
upp  af  einnig  mjög  grösugar,  enda  eru  þar  margir  bæir 
I>ar  er  Holtsborg  (835')  og  Skálarfjall  (1339'),  og  skilur 
dalskora  það  frá  hálendinu.  Fyrir  vestan  Skaftá  liggur 
bygðin  Skaftártunga  utan  í  hálendisröndinni,  þar  eru 
lágir  hálsar  beggja  megin  við  dal  þann,  er  Tungufljót  reunur 
eftir  og  upp  af  bygðinni  grösugar  og  viðáttumiklar  heiðar 
og  beitarlönd  (Ljótastaðaheiði).  A  vestri  hálsinum  er  utar- 
lega  hnúður,  sem  kallaður  er  Stakkur  (931'),  en  á  eystri 
hálsinum  er  Húsafell  (886')  einna  hæst. 

Mj'rdalsjökull  þekur  að  austanverðu  algjörlega  hálendis- 
tungu  þá,  sem  hann  hvilir  á,  en  einstök  móbergsfell  eru  þó 
i  jökulröndinni;  þar  eru  nyrzt  Einhy rningsf jöll,  tind- 
óttur  fjallarani,  frálaus  jökli,  og  suðvestur  af  þeim  i  jökul- 
röndinni  Öldufell,  en  i  suður  Einhyrningur,  einstakt 
fjali.  bratt  og  söðulbakað;  sunnar  og  austar  í  iökulröndinni 
eru  hálsar  við  Merkigil  og  Sandfell,  en  Atley  og 
Rjúpnafell  eru  einstök  fell  milli  jökuls  og  Hólmsár,  þau 
eru  einkennilega  löguð,  há  að  norðan,  en  hali  suður  úr. 
Suður  af  Kötlujökli  er  einstakt  fjall  á  söndunum,  sem  heitir 
Hafursey  (1855'),  imi  i  það  gengur  Klofgil  að  sirunan  og 
sker  fjallið  nærri  sundur.  En  tæpa  milu  sunnar  er  Hjör- 
leif  shöf  ði  (704').  einstakt  fjall  á  sandinura  nærri  sjó.  Fyrir 
vestan  Mýrdalssand  gengur  mikil  hálendisspilda  útundan 
jöklinum  fram  að  sjó,  austurrönd  hennar  er  brött  niðnr  að 
sandinum,  en  ekki  há  (700  —  1200  fet).  er  þar  Höfðabrekku- 
afréttur  næst  jökli  með  miklum  gljúfragiljura,  en  þar  fyrir 
neðan  grösugar  heiðar  og  beitarlönd,  yzt  er  Höf  ðabrekku- 
f j  all  og  á  þvi  Háfell  (937').  Fyrir  vestan  Höfðabrekku- 
heiðar    skerst    inn   djúpnr  dalur,  Kerlingardalur,  en  þar 

17* 


260  Suðurjaðar  hálendis. 

fyrir  vestan  er  Arnarstakksheiði,  framan  i  henni  eru 
Viknrhamrar  (908'),  snarbrattir  niður  aö  fjöru;  uppaf 
Arnarstakksheiði  er  Heiðardalur  og  í  honum  Heiðarvatn 
(229';.  Upp  af  Vik  gengur  dalskora,  er  skikir  Reynisf  jaU 
(1061')  frá  Amarstakksheiði,  en  út  af  Reynisfjalli,  sem  er 
snarbratt  að  framan,  eru  Reynisdrangar,  en  skamt  þar  fyrir 
vestan  er  Dyrhólaós  og  Dyrhólaey  (382'),  syðsti  höfði  á 
landinu.  Fyrir  vestan  Reynisfjall  dregst  hálendið  frá  sjó 
og  undirlendið  breikkar;  fjöllin  næst  jökli  eru  2000  til  2700 
fet  á  hæð  og  mjög  sundurskorin  af  gljúfrum  með  tindum 
oghömrum.  og  draga  heiðapartarnir  nafn  af  bæjunum  fyrir 


Culliiig  wood. 

46.  raynd.     Hiörleifsliöf  ði. 


neðan;  á  láglendinu  eru  nokkur  einstök  smáfell  og  er 
Pétursey  (905')  þeirra  merkast.  Bygðin  undir  þessum 
fjönum,  er  vér  höfum  talið,  heitir  Mýrdalur  og  er  það 
mjög  grösug  sveit,  þar  sem  jökulsár  ná  eigi  til  að  skemma, 
þó  móbergsfjöllin  séu  brött  er  hér  viða  gróður  upp  á  brúnir. 
I^egar  kemur  vestur  fyrir  Fúlalæk  tekur  við  Eyiafjalla- 
sveit,  eru  fjöllin  upp  af  henni  há,  brött  og  hömrótt,  múlar 
ganga  fi^am  að  láglendi  og  djúpar  dalskorur  og  gljúfur  á 
milli.  Fiöll  þessi  eru  undirfjöll  Eyjafjallajökuls  og  öll  úi' 
móbergi  og  hnulhmgabergi  með  grágrytislögum  innan  um; 
þar  eru  heUrar  margir  og  stórir  og  fagrir  fossar  viða.  Fyrir 
vestan  Skógasand  gengiir  Hr  ú  t  a  f  e  1 1  (1524'),  tindóttur  móbergs- 


Eyjafjöll.     Fljótshlíð. 


261 


rani  framundaii  hálendinu,  en  vestur  meö  dragast  hinar  bröttu 
hlíðar  lengra  frá  sjó,  og  eru  þar  margir  múlar  t.  d. 
Steinafjall  (2582')  og  Seljalandsmúli  (1650'),  hann  er 
yztur  og  þar  beygist  hálendisröndin  norður  og  austur  með 
dal  þeim,  sem  Markarfijót  rennur  eftir.  Hlíðin  fyrh'  sunnan 
Markariijót  undir  Eyjafjallajökli  heitir  Langanes,  og  þar 
uppaf  er  Goðaland,  Pórsmörk  og  Emstrur.  Hlíðin  sunnan 
i  midirfjölhim  Tmdfjallajökuls  heitir  Fljótshlíð,  hún  hefir 
lengi  verið  orðlög  fyrir  fegurð,  þar  er  bæði  grösugt  og  bú- 
sældarlegt,  enda  liggur  sveitin  beint  mót  sólu  og  stingur 
mjög  af  við  hina  gráu,  breiðu  Markarfljótsaura  fyrir  neðan. 
Uthlíðin  er  lág.  aðKðandi  og  klettalaus.  en  sífeld  grasbreiða 


47.  mynd.     Búrfell  viÖ  tjórsiirdal. 


Þiirarinti  Þorlákssoii. 


frá  hliðarbrúnum  niður  að  aurum;  þegar  inn  eftir  dregur 
verður  hlíðin  brattari,  en  er  þú  viðast  græn  uppúr,  svo  taka 
við  múlar  og  móbergssnasir,  djúp  gil  og  margir  fossar, 
Hálsar  ganga  beint  vestur  út  undan  Prihyrningi  að  Hvol- 
hreppi  og  hækka  þeir  til  austurs  upp  undir  Tindfjallajökul; 
norður  af  þeim  taka  við  Hekhihraun  með  þeim  hálsum  og 
fjalladrögum,  sem  þar  ej-u.  Við  t*jórsá  er  hlið  á  hálendis- 
röndinni  einsog  fyr  heiir  verið  getið,  sandar  og  hraun  undir. 
Vestan  við  T-*jórsá,  þar  sem  hún  beygist  til  vesturs,  erBúr- 
fell  (2180' j,  hár  höfði,  snarbrattur  niður  að  híglendi;  upp 
af  því  fjalli  er  hálsaröð  til  norðausturs  með  Pjórsá  og  á 
þeim  Skeljafell  (1332')  og  Stangarfjall  (1457').  Vestur 
af  þessum  fjíillum  gengur  inn  Pjórsárdalur,  míla  á  breidd 


262  Undirlendi. 

að  framan  en  næiTÍ  H  míliir  á  lengd,  hann  er  nú  allur  hul- 
inn  hraunum,  vikrum  og  sandi  og  gróðrarlitill,  en  þar  var 
mikil  bygð  til  forna.  í*ar  eru  í  fjöllum  sprungur  miklar  og 
gjár  og  renna  árnar  sumstaðar  eftir  þeim.  I  dalnum  eru 
tvö  fell,  Rauðukambar  (1026')  og  Reykholt,  en  aö 
vestan  takmarkast  hann  af  lágum  og  sundurgröfnum  hálsum. 
Vestur  af  f  jórsárdal  gengur  hálendisspilda  allmikil  niður 
undir  láglendi  i  Hreppum.  Par  leysist  jaðar  hálendisins  í 
sundur  í  marga  hálsa  og  einstök  fell,  er  þar  tilbreyting 
mikil  í  landslagi,  fell  og  DÚpar,  hamrar  og  tindar,  grasi- 
vaxnir  dalir  og  dældir,  og  er  landið  fagurt  og  búsældarlegt. 
Vestasti  núpurinn  í  fjöllum  þessum  er  Berghylsf jall,  en 
Hagafjall  er  að  austanverðu;  af  smáfenum  austan  Laxár 
má  nefna  Pjórsárholt.  Skaftholt,  Prándarholt  og  Hliðarfjall, 
vestan  Laxár  Langholtsfjall,  Miðfellsfjall  o  fl. ;  í  ölhun  fell- 
unum  er  töhiverður  gróður ;  efni  f jallanna  er  móberg,  þussa- 
berg  og  grágrýti.  Fram  með  Hvítá  og  Tungufljóti  er  aflið- 
andi  halli  af  háleudinu  niður  á  láglendi  í  Biskupstungum, 
vestan  við  heiðahalla  þenna  er  Bjarnarfell,  og  svo  fjöllin 
upp  af  Laugardahium,  sem  fyr  hafa  verið  nefnd.  Austur  af 
Bjarnarfelli  er  Laugaf  jall,  lítið  liparítfiall  einstakt,  og  uudir 
þvi  Geysir  og  margir  aðrir  hverir.  Vestan  við  Laugardal 
og  Grimsnes  og  suður  af  Kálfstindum  er  gömul  eldfjalls- 
bunga  flatvaxin,  sem  heitir  Lyngdalsheiði,  vestur  af  henni 
við  f ingvallavatn  eru  Arnarfell  og  Miðfell,  en  sunnan 
við  hana  Búrfell  (1769')  í  Grímsnesi.  Petta  fjalllendi  skilst 
frá  Reykjanesfjölluuum  af  Sogi,  sem  brýst  út  úr  Pingvalla- 
vatni  gegnum  Dráttarhlíð.  Höfum  vér  þá  stuttlega  yfir- 
farið  bygðafjöll  öU  og  jaðar  hálendisins  kringum  land  alt 
og  snúum  oss  þvinæst  að  láglendinu. 


10.    Undirlendi. 

Fram  með  suðurströndu  Islands  er  láglendisræma  austan 
frá  Vestur-Horni  við  Hornafjörö  vestur  að  Seljalandsmúla 
og  Markarfljótsaurum.     Undirlendi  þetta  er  sumstaðar  mjög 


Nes.     Mýrar.  263 

mjótt,  þvi  hálsanúpar  og  höfðar  ganga  á  stöku  stað  nærri 
fram  að  sjó,  en  það  breikkar  á  köflum  og  verður  að  víð- 
áttumiklum  sandflákum.  sem  jökulárnar  hafa  myndað.  Undir- 
lendi  þetta  hefir  upprunalega  verið  í  sjó,  en  hefir  siðan  mjög 
breyzt  af  ágangi  jökla  og  fljóta. 

I  Hornafirði  er  allmikið  undirlendi  en  sjór  og  jökulvötn 
hylja  þar  meir  en  þriðjung  af  öllu  sléttlendi.  Austan  við 
Hornafjörð,  milli  Almannaskarðs  og  Hornafjarðarfljóta,  er 
bygð  sú,  sem  kölluð  er  Nes,  2^  2  míla  á  lengd  og  tæp  míla 
á  breidd,  þar  sem  hún  er  breiðust,  þau  ná  frá  Hoffelli  niður 
að  sjó  og  milli  fljóta  og  fjallgarðsins.  Nesin  eru  fögur  sveit, 
alt  undirlendi  gi-asivaxið,  skiftast  þar  á  mýrasund  og  töðu- 
gresishólar  og  balar,  óvíða  er  alveg  slétt,  bæirnir  standa  á 
grænum  hóhim,  út  i  firðina  ganga  grasivaxin  nes  með  krók- 
óttum  vogum,  en  eyjum  og  hólmimi  er  dreift  um  sjóinn 
fyrir  framan.  Láglendi  þetta  er  víðast  30 — 60  fet  á  hæð 
frá  flæðarmáli,  hólarnir  50 — 100  fet,  enda  sjást  þess  ýms 
merki  að  undirlendið  hefir  áður  verið  í  sjó,  bæði  malar- 
kambar  forair  og  skeljar.  Vestan  við  Hornafjarðarfljót 
heita  Mýrar.  það  er  viðáttumikið  sléttlendi,  sem  alt  væri 
einn  grasfláki  ef  jukulár  eigi  skemdu.  Sveit  þessi  er  um 
miðjuna  rúm  mila  á  breidd,  frá  jöklum  að  sjó,  en  rúmar  þrjár 
míhir  á  lengd,  undirlendiÖ  er  mjög  lágt  sumstaðar,  ekki  meira  en 
15 — 20  fet  3^fir  flæðarmáli  Austasti  hhitinn  af  Mýrum  ber  nafn 
með  réttu,  þar  er  alt  grænt  og  gi*asivaxið,  eintómar  mýrar  með 
Uthim  og  lágum  klappaholtum  uppúr.  standa  bæir  viða  við 
holtin,  en  túnin  eru  uppá  holtunum;  jökuUeir  og  sandur  er 
alstaðar  undir  jarðvegi,  slægjur  eru  víða  miklar,  en  vetrar- 
beit  fyrir  sauðfé  þvinær  engin,  enda  eru  fjöllin  fyrir  ofan 
nærri  alveg  hulin  jökhim.  Pegar  vestar  dregur  aukast  sand- 
skákirnar  meir  og  meir,  svo  yfirleitt  taka  sandar,  leirur  og 
grafningar  jökulvatnanna  yfir  mjög  mikinn  hluta  sveitar- 
innar,  gi'óðurinn  á  i  stöðugri  baráttu  við  jökulkvislirnar; 
grasblettirnir  eru  einsog  stórar  eyjar  innanum  vatnaklasana 
og  sandana.  Jökulaurar  með  stórgerðri  möl  mynda  breið 
belti  yfir  sveithia  þvera,  austast  er  sandræma  fram  með 
Djúpá,    þá    er  Hólmsársandur  við  Hólmsá  og  Landvatn, 


264  Undírlend'i: 

og  er  hann  næst  jökltim  samanhangandi  við  Heinabergs-^ 
sand,  sem  Heinabei-gsvötn  og  Kolgríma  renna  yfir. 

Hestgerðismúli  sker  láglendið  í' sundiir,  gengur  nærri 
niður  að  sjó,  en  fyrir  vestan  hann  breikkar  undirlendið  aftur 
nokkuð,  þó  það  sé  töluvert  mjórra  en  áður,  háir  múlar 
nálgast  ströndu,  en  állmiklir  dalir  ganga  upp  á  miUi  þeirra 
og  eru  Staðardalur  og  Kálfafellsdalur  þeirra  mestir,  sem  fyr 
var  getiðí  Hérað  þetta  heitir  Suðursveit.  Par  eru  gras- 
lendi ;  vestur  fyrir  Kálfafelísstáð  og  engjar  miklar,  en  svo 
kemur  Steinasan'dur  vestur  undir  Steinafjall,  og  er  hann 
hálf  míla  á  breidd  að  neðan,  en  upp  af  honmn  er  Kálfa- 
fellsdahir,  nærri  alhir  í  aurum  og  sandi;  vestur  með  Steina- 
fjalli  alt  að  Fellsfjalli  og  uppaf  Breiðabólsstaðalóni  eru 
aftur  graslendi  allmikil,  en  svo  taka  við  auðniniar  og  sand- 
arnir  hjá  Breiðamerkurjökli.  Steinafjall  gengur  einsog 
HestgerðismLÚh  nærri  niður  að  sjó. 

Fyrir  vestan  Reynivelli  i  Suðursveit  hefjast  hinir  mikhi 
sandar,  sem  taka  ^rfir  mikið  íiatarmál  i  Skaftafellssýshi  og 
skilja  hverja  bygðina  frá  annari,  svo  þær  verða  einsog  eyjar 
í  sandhaíinu.  Ur  Suðursveit  að  Oræfum  er  yíir  mikinn 
sand  að  fara,  það  er  Breiðamerkursandur,  hann  er  8^/2 
mila  á  lengd  fi^á  Veðurá  i  Kviármýri,  nærri  5  mílur  frá 
Reynivölhim  að  Hnappavöllum,  en  tiltölulega  mjög  mjór, 
því  mikill  hluti  láglendisins  liggur  undir  jökli,  sem  falUÖ 
heíir  fram  og  breiðst  út  einsog  stór  kaka  yfir  sandana. 
Breiðastur  er  sandurinn  milli  jökuls  og  sjóar  að  vestan.  rétt 
fyrir  austan  Kvísker,  þar  er  hann  rúm  hálf  míla  á  breidd; 
v^iöast  er  sandurmn  tæpur  fjórðungur  úr  mílu  og  frá  yzta 
oddi  Breiðamerkurjökuls  eru  ekki  nema  tæpir  200  faðmar 
niður  í  fjöru.  Sandurinn  takmarkast  alla  leið  vestur  að  Kví- 
skerjum  af  óshtnum  skriðjökkim  og  yfir  hann  flæða  mörg 
og  mikil  jökulvötn,  sem  sífelt  eru  að  breytast,  efnið  í  sand- 
inum  er  stórgerð  möl  með  smágjörvum  sandi  innanum. 
Gróður  getur  eigi  haldist  þar  semjökulkvislarnar  flæða  yfir, 
þó  er  á  sandinum  graslendi  nokkuð  austan  við  Breiðá,  sém 
heitir  Nýgræður.  Vestan  við  Breiðamerkursand  gengur 
Kviárjökull  frá  Öræfajökli  niður  á  sandana,  og  eru  við  enda 


Skeiðarársandur..  265' 

hans  afarháar  jökulöldur.  frá  jökliuum  er  aðeins  700  faðma 
vegur  niður  að  sjó.  vestur  af  jökulendauum  er  Kví  ármýri.. 
Yiö'  suðvesturhorn  Kvíárjökuls  er  breið  rás  niöur  frá  jöklin'- 
um,  sandur  með  lausum  bjorgom,  þar  eru  kölhið  Stóru- 
grjót,  haldast  sandar  þaðan  vestur  að  Hnappavöllum  með 
ýmsum  jökulkvíshim,  sem  koma  úr  gljiifi'um  í  undirfjönum 
Öræfajökuls.  en  niður  af  þeim  eru  graslendi  allmikil.  og 
haldast  þau  fram  með  bygðum  í  Oræfum  inn  fyrir  Svína- 
fell,  þó  sandblettir  og  saud.rákir  séu  í  þeim  víða  fram  með 
jökuíkvislunum  og  fj^ir  jöklaendunum,  en  að  neðan  tak- 
markast  þau  alstaðar  af  aurum  og  kvishim  Skeiðarár.  Gras- 
lendi  er  þar  og  nokkuð  í  fjöUunum  neðantil,  einkum  þó  í 
Skaftafellsheiði.  Mórsárdah^r  er  aftur  á  móti  aUur  i  sandi, 
þó  gróöur  sé  i  hhðunum  beggja  megin. 

Skeiðarársandur  er  hinn  víðáttumesti  jöknlsandur 
á  Islandi,  og  tekur  yíir  17  ferh.  milur;  sandurinn  er 
mjóstur  að  ofan  næst  jökli,  og  er  vegurinn  yfir  hann 
þar  frá  Skaftafelli  að  Lómagnúp  rúmlega  3^ '2  mila  (rúmar 
4  mihir  að  Núpsstað).  að  neðan  er  hann  mikhi  breiðari, 
strandlengjan  frá  Knappavallaós  að  Hvaisíki  er  7^/2  mila 
á  lengd.  Ofan  til  er  á  sandinum  næst  jökh  stórgerð 
möl  og  sandur  innanum,  en  efnin  verða  smágeröari  er  neðar 
dregur,  svo  þar  eru  miklar  leirur  og  leðja,  enda  er  þar  ein- 
tómur  vaðall  af  kvíshim  og  uppistöðuvötnum,  sem  ahaf  eru 
að  breytast  og  næst  malarkambi  eru  stór  lón  og  ílæður', 
sem  taka  yíir  mikinn  hhita  af  sandinum,  hafa  vötnin  margar 
rásir  eða  ósa  út  i  gegnum  malarkambinn,  og  hafa  þeir  fyr 
verið  nefndir.  Stórvöfcnin  koma  undan  jöklinum  í  miklum 
elfum.  en  kvislast  svo  neðar  og  fjöklamargar  kvíslir  koma 
upp  úr  sandinum  sjálfum  alllangt  frá  jökli,  af  þessu  leiðir 
að  sandurinn  er  tiltölulega  þur  ofan  til,  en  eintómt  foræði 
hið  neðra.  Frá  jökulsporði  niður  að  sjó  er  sandurinu  mjóstur 
rúmlega  2^  2  míla.  en  breiðastur  í  krikunum  beggja  megin 
við  jökulinn,  um  4  mílur.  Oróður  er  enginn  á  Skeiðarár- 
sandi  sem  heita  má.  litla  hagatægjur  eru  við  og  við  á  mið^ 
sandinum  nærri  ji)kli,  þegai-  hlaup  ekki  eyða  þeim,  og  við 
sjóinn  eru  allviða  strjálir  meltottar.  Við  Skeiðarársand  er 
töluverður    reki    af    timbri    og    brimrotnðum    fiski    og    við 


266  Undirlendi. 

Hvalsíki  selveiði  nokkur,  en  torsótt  er  að  nota  þessi  hhmn- 
indi  sakir  fjarlægðar  frá  bæjum,  hættulegra  stórvatna  og 
blautra  ósa.  Skipströnd  hafa  verið  tið  við  Skeiðarársand 
og  hætta  búin  skipbrotsmönnum,  þó  þeir  komist  i  land, 
fyrir  brims  sakir  og  öræfis.  Nú  hefir  þar  verið  bygt  hæli 
fyrir  skipbrotsmenn,  vestan  til  á  sandinum  á  Kálfafellsmelum 
milli  Nýjaóss  og  Rauðabergsóss.  Af  Stuikmgu  og  öðrum 
fornsögum  sést  að  Skeiðarársandur  og  árnar  þar  hafar  i  forn- 
öld  verið  með  sama  sniði  einsog  nú. 

Vestur  af  Skeiðarársandi  helst  undirlendið  óslitið  hérum- 
bil  með  sömu  breidd  (2^ '2 — 3—4  mikir)  vestur  að  Höfða- 
brekkufjalli,  yíirborð  láglendisins  er  á  þessu  svæði  alstaðar 
þakið  sandi,  þar  sem  brunahraun  hafa  ekki  runnið  yíir,  en 
þau  eru  mjög  viðáttumikil  í  þessum  sveitum;  láglendið  tak- 
markast  að  ofan  alstaðar  af  bröttum  móbergshhðum  og 
núpum,  en  fjöll  þessi  eru  hvergi  mjög  há.  Bygðin  er  al- 
staðar  fram  með  fjöllunum,  eða  þá  nærri  hraunröndum,  þar 
sem  land  heíir  gróið  upp,  af  því  jökulkvíslar  ekki  komast 
að  til  að  spilla  gróðri  þeim,  er  upp  vex.  Undirlendi  þetta 
er  neðan  til  aðeins  40—50  fet  yíir  íiæðarmáli,  en  ofan  til 
næst  fiöllum  100—200  fet. 

Láglendið  fyrir  vestan  Skeiðarársand,  tungan  milli 
Núpsvatna  og  Hveríisíiióts,  heitir  Fliótshverf  i,  fyrir  neðan 
bygðina  eru  sandar  og  aurar  og  jöUulkvislir,  sem  sameinast 
þar  í  lón  og  gliár.  Sveitin  er  miög  sundurgrafin  af  vötnum. 
hafa  ár  og  eldar  i  sameiningu  gengið  svo  hart  að  þessum 
landskika,  að  graslendið  á  sléttu  er  hverfandi  lítið  í  saman- 
burði  við  auðnirnar;  verulegur  gróður  er  hvergi,  nema  fram 
með  hliðunum,  og  litlar  spildur  i  tungunni  milli  Brunnár 
og  Diúpár.  þar  standa  tveir  bæir.  hinir  eru  allir  undir  hlíð- 
inni.  Nýia  hraunið,  sem  myndaðist  1783,  nær  inn  i  Fljóts- 
hvei-íi  að  vestanverðu,  en  þar  fv'rir  austan  eru  gömul  hraun, 
sem  fallið  hafa  í  tveim  kvíslum  niður  af  hálendinu;  þar 
sem  hraun  ekki  siást  ofaniarðar  eru  sandar  og  aurar  úr 
ánum.  Hliðin  fyrir  ofan  er  öll  úr  móbergi  og  þar  fyrir 
ofan  heiðar  og  hálsahryggir,  sem  fyr  heíir  verið  lýst,  þar 
eru  beitarlönd  allgóð. 


Fljótshverfi.     Brunasandur.  267 

Austan  við  Síðufjöllin  niður  með  Hveríisfljóti  hefir  hið 
nýja  Brunahraun  runnið,  og  heitir  Brunasandur  fyrir 
neðan  það.  Sandurinn  er  samsettur  af  vikurdusti,  og  til 
helminga  af  smárri,  lábarinni  möl,  sem  upprunalega  hefir 
verið  árburður  úr  Hverfisfljóti.  því  það  kvíslaðist  um  sand- 
inn  fyrir  gosið  1783.  Par  gat  þá  enginn  gróður  þrifist  og 
þar  var  enginn  bær,  en  þegar  hraunið  kom  rak  það  fljótið 
til  austurs,  og  síðan  sandurinn  losnaði  við  ágang  jökulkvísl- 
anna,  hefir  hann  stórlega  gróið  upp,  svo  hann  er  orðinn 
nærri  allur  eintóm  grasbreiða,.  og  þar  eru  nú  5  eða  6  bæir. 
Undan  hraunröndinni  renna  margir  lækir  og  safnast  þeir 
saman  i  stóra  gljá  eða  lón  neðst  á  sandinum,  uppistöðuvatn 
þetta  stendur  í  sambandi  við  næstu  fljót  og  hefir  útrensli 
uni  Hvalsíki,  Veiðiós  og  Skaftárós.  Neðst  á  Brunasandi, 
þar  sem  gljáin  nú  er,  var  til  forna  bygð  og  melland  mikið, 
sem  hét  Skjaldbreið,  um  þá  sveit  hafa  menn  aðeins  óljósar 
sögur'). 

Bygðin  austan  frá  Hverfisfljóti  vestur  að  Asavatni  undir 
heiðarbrúninni  og  sumstaðar  uppi  á  henni  er  kölluð  Siða, 
en  f^a'ir  sunnan  Skaftá  er  Landbrot  og  Meðalland.  Austur- 
Síðau  er  mjög  fögur,  móbergsfjalla-brúnir  margvíslega 
lagaðar  takmarka  láglendið  að  ofan  og  grængresið  saman- 
hangandi  nær  upp  hlíðarnar  upp  að  hömrum;  víða  falla 
fossar  og  lækjarbunur  fram  af  brúnunum,  en  fyrir  neðan 
er  víðáttumikið  graslendi  og  grænir  balar  kringum  bæina, 
sem  standa  í  smáþorpum  undir  hlíðinni.  Yfirleitt  er  hér 
alstaðar  mikill  gróður  bæði  á  sléttlendi  og  fjöllum,  þar  sem 
hann  fær  að  njóta  sín  fyrir  vötnum.  Upp  með  Geirlandsá 
skerst  dalur  upp  í  hálendisröndina.  en  þar  f^-rir  neðan,  á 
nesi.  sem  myndast  af  Stjórn,  Breiðbalakvísl  og  Skaftá,  er 
Stjórnarsandur.  Frá  Kirkjubæ,  2' 2  míhi  til  vesturs, 
rennur  Skaftá  stöðugt  austur  með  hlíðinni,  en  fyrir  neðan 
hana  eru  eintóm  hraun.  Fyrir  gosið  mikla  1783,  sem  mjög 
breytti  þessum  héruðum,  rann  Skaftá  fjær  hlíðinni,  og 
undir  henni  stóð  röð  af  bæjum  einsog  á  Austur-Síðu,  en  er 


')  í.  Th.  í  Andvara  XIX.  J894  bls.  130-131. 


268  Undirlendi. 

hraunið  þröngvaði  ánni  upp  að  hliðinni  tók  bæina  áf,  svo 
það  varð  eftir  eldinn  að  flytja  þá  upp  á  heiðarbmnina. 
Alhir  efri  hhitinn  af  landspildu  þeirri,  sem  takmarkast  af 
Skaftá,  Landbrotsvötnum  og  Kiiðaflióti,  er  þakinn  hraunum, 
gömlum  og  nýjum,  en  rúmur  þriðjungur  af  ílatarmáUnu, 
neðan  við  hraunin  að  sjó,  eru  sandar.  Gamla  hraunið  heíir 
að  öUum  likindum  komið  iir  Eldgjá  á  Skaftártunguafrétti, 
og  eru  allmiklar  likur  til  þess,  að  það  haíi  runnið  á  10.  öld 
og  breytt  mjög  landslagi  á  þessu  svæði.  Fyrir  gos  þetta 
heíir  Skaftá  runnið  i  mörgum  kvishim  yíir  Meðalland  og 
nokkuð  af  Landbroti  og  þar  þá  verið  óbyggilegt  land  að 
mestu,  fjörður  heíir  ef  til  viU  gengið  inn,  þar  sem  Skaftárós 
nú  er  og  Landbrotsvötn,  upp  undir  Kirkjubæ.  Hraunið  úr 
Eldgjá  rann  svo  yfir  sandana  fyrir  neðan  Síðu  og  fylti 
fjörðinn.  og  hét  land  það,  er  svo  myndaðist  i  fornöld,  Ný- 
komi,  en  nii  Landbrot^j.  Ofan  á  þessu  gamla  lirauni  rann 
svo  Skaftárhraunið  1783  og  þekur  nii  meira  en  helming 
þess,  mest  er  nýja  hraunið  að  vestanverðn  og  svo  fram  með 
Síöunni  næst  Skaftá,  allur  austurhluti  gamla  hraunsins  hefir 
haldist  óbrej^ttur.  Suðvestur  af  hraunbreiðum  þessum,  frá 
hraunbrún  að  sjó  og  vestur  að  Kúðaíljóti,  er  Meðalland, 
þar  eru  graslendur  eigi  alllitlar  fyrir  neðan  hraunin  og 
sumstaðar  dálítið  mýrlendi,  þvi  mikiU  vatnsagi  er  hér  al- 
staðar  undan  hraunbrúnunum,  en  á  hinn  bóginn  eru  stór 
flæmi  nær  sjó  þakin  roksandi;  mega  heita  eyðisandar  al- 
staðar  með  sjó  á  þessu  svæði,  og  eru  þeir  viðast  mila  á 
breidd,  en  bæirnir  eru  fjærri  sjó,  nálægt  hraunum  og  kvísl- 
um  Með  ströndu  heitir  Meðallandssandur.  og  austar 
Sjávarmelar  við  Eldvatnsós  og  Máf abót  milli  Skaftáróss 
og  Veiðióss.  Meðallandið  er  marflatt  og  mjög  sendið,  enda 
er  jarðvegurinn  langt  niður  ekkert  annað  en  eintóm  forn 
roksandslög,  roksandurinn  er  smágjör  svartur  vikursandur; 
sandbyljir  eru  þar  tiðir.  Grasið  er  viðast  gisið  i  Meðallandi 
og    sumstaðar    eru    roksandsþúfur    með    melgresi.      Sveitin 


^)  Um  þetta  hefi  og  ítarlega  skrifað  í  Geogr.  Tidsskrift  XII.  1894 
bk.  219-220. 


Meðallaud.     Landbrot.  269 

verður  stöðugt  fyrir  mikliim  ágangi  bæði  af  sandroki  og 
vötnum  og  er  þvi  fátæk  og  landgæðalitil.  Norður  og  austur 
af  Meðallandi  er  Landbrot,  þar  er  mjög  einkennilegt 
landslag.  að  sunnan  eru  sandar  sem  í  Meðallandi.  og  að 
austan  Landbrotsvötn,  sem  Skaftá  rennur  saman  við.  Hraun- 
röndin  er  há  og  á  lienni  eða  undir  henni  standa  bæirnir 
og  er  alibreitt  graslendi  þar  fyrir  neðan,  milli  hrauns  og 
sanda.  Hið  gámla  Landbrotshraun  er  að  ofan  alsett  hraun- 
hólum,  gjallkeilum  og  hrúgum  með  gigsmynd;  hólar  þessir 
eru  svo  margir  að  vart  verður  töhi  á  komið.  Allmikið 
graslendi  og  hagar  eru  i  hókim  þessum,  emkum  í  dældunum 
miUi  gjallhólanna.  Sumir  hólarnir  eru  holir  að  innan  og 
víða  eru  þar  hellrar.  I  hvilftunum  vestur  af  Landbrots- 
hólunum  koma  upp  margir  lækir  á  takmörkmn  hins  gamla 
og  nýja  hrauns. 

Fyrir  vestan  Kúðafijót  liggur  hinn  mikU  sandíiáki,  sem 
kallaður  er  M  ý  r  d  a  1  s  s  a  n  d  u  r,  liann  nær  norður  með  Hólmsá 
upp  að  EinhyrningsfjöUum  og  takmarkast  að  vestan  af  Myr- 
dalsjökli  og  Höfðabrekkufjalli  og  nær  sjbst  og  vestast  við 
sjó  að  Vikurklettum  i  Mýrdal;  sandurinn  mjókkar  norður 
eftir  og  er  nyrzt  ekki  nema  mila  á  breidd,  en  sunnan  til 
4 — 5  mílur;  lengdin  frá  norðri  til  suðurs  er  5  milur  og 
flatarmáliö  nærri  11  ferh.  mílur.  Austurhlutinn  er  eintómt 
sandorpið  hraun,  en  vestan  til  eru  viðast  á  yíirborði  vikrar, 
sem  Katla  heíir  stráð  yíir  nágrennið;  sandurinn  er  því  kol- 
svartur  á  að  lita,  nema  þar  sem  vatnsrásir  eru,  þar  hefir 
hinn  léttari  vikur  skolast  burtu,  en  jökulkvislarnar  borið 
fram  hnulhmga  og  möl  af  blágrýti  og  móbergi  og  er  þvi 
grár  blær  á  sandinum,  þar  sem  vötn  liafa  runnið.  Vestur- 
hluti  sandsins  er  alveg  gróðrarlaus,  en  austan  til,  þar  sem 
hraan  eru  undir,  eru  gróðrarteygingar  langt  upp  eftir. 
Sandurinn  er  stórgerðastur  næst  jökli,  en  nærri  sjó  er  rok- 
sandur  viða.  Jökulhlaup  úr  Kötlu  hafa  mikil  áhrif  á  sand- 
inn  og  hafa  brej'tt  honum  mjög,  við  gosin  bráðnar  Kötlu- 
jökull  að  nokkru  le^'ti,  mismunandi  eftir  ákafa  gosanna, 
flæðir  þá  jökulvatn  með  stórum  isjökum  um  allan  sandinn, 
hlaupið  ber  með  sér  grjút,  sand  og  vikur  og  dreiflr  þvi  um 


270  Undirlendi. 

alt  sléttlendið,  en  ber  sumt  út  í  sjó,  hlaupin  slétta  yfir  allar 
ójöfnur  og  f^'lla  árfarvegina,  sem  myndast  hafa  milli  gos- 
anna,  og  eftir  hlaupin  verða  jökulvötnin  að  finna  sér  nýja 
végi  og  mynda  nvjar  rásir;  árnar  á  Mýrdalssandi  breytast 
þvi  mjög  við  gosin,  gamlar  kvíslir  hverfa,  en  nýjar  myndast. 
Hæð  Myrdalssands  er  við  rönd  Kötlujökuls  um  500  fet  yfir 
sjó,  fyrir  neðan  Hafursey  250  fet  og  hallast  sandurinn  þaðan 
hægt  og  hægt  að  sjó;  hlauparásin  upp  undir  Kötkijöknl  við 
Hafursey  er  dálitið  bungum^'nduð.  Um  austursandinn  hafa 
i  fornöld  runnið  mikil  hraun.  liklega  á  10.  öld  úr  Eldgjá, 
en  þau  eru  nú  mjög  sandorpin  og  viða  i  kafi  undir  rok- 
sandi,  möl  og  vikrum,  svo  aðeins  bólar  á  hæstu  hraunhólum, 
sumstaðar  er  hraunið  bert  og  á  þvi  margir  gjallhólar  og 
hraunkatlar,  sumstaðar  hefir  allmikill  jarðvegur  myndast  á 
því.  A  suðausturhorni  þessara  sandfláka  er  sveitin  Alfta- 
ver.  það  er  nú  hin  eina  bygð'á  þessu  sléttlendi;  jökulhlaup 
hafa  stundum  runnið  þar  niður,  en  hraunhólar  og  sandöldur 
hafa  hlift  bygðinni  fyrir  gjörsamlegri  eyðileggingu,  lands- 
lagið  hefir  dregið  úi'  afli  iökulhlaupanna,  en  við  hólana  eru 
þó  viða  hrúgiu*  af  grjóti,  sem  jakarnir  hafa  borið.  Alftaver 
sjálft  er  marflatt  og  jarðvegur  mjög  sendinn,  ef  niður  er 
grafið  eru  þar  moldarlög  og  sandlög  á  víxl.  Upp  af  Alfta- 
veri  er  töhiverður  gróður  á  söndum  og  hraunum,  en  nieiri 
hefir  haun  áður  verið,  þvi  margir  bæir  voru  þar  áÖur,  sera 
nú  eru  i  eyði  vegna  sandroks  og  jökulhlaupa.  Vötnin  i 
Alftaveri  hafa  hlift  bygðinni  fyrir  sandroki  og  verið  af- 
rensli  fyrir  jökulhlaup.  bygðin  og  graslendið  er  þar  líka 
mest  á  tanganum  miUi  Skálmar  og  Landbrotsár,  þó  eru 
allstórir  gróðrarblettir  þar  fyrir  utan  og  nokkrir  bæir. 

Öll  líkindi  eru  til  þess  að  Mjrdalssandur  hafi  i  land- 
námstið  að  miklu  leyti  verið  grasivaxinn  og  byggilegur, 
Katla  hefir  þá  eflaust  um  langan  tíma  verið  spök  og  mein- 
laus,  svo  sandarnir  gátu  gróið  upp;  það  er  ekki  fuU  vissa 
fyrir  þvi  að  hún  hafi  farið  að  gjósa  fyr  en  á  12.  öld,  en  úr 
þvi  hafa  jökulhlaup  hvert  eftir  annað  eytt  graslendi  og 
bæjum.  Á  Landnámu  og  öðrum  ritum  sést  að  mikill  hluti 
Mýrdalssands  hefir  bygst  á  10.  öld,  en  þá  kom  fyrsta  áfallið, 


Mýrdalssandur.  271 

er  hrauníióðið  frá  Eldgjá  rann  niður  i  Alftaver.  Molda- 
Gnúpur  »nam  land  milli  Kúðafljóts  og  Eyjarár  og  Álftaver 
allt,  þar  var  þá  vatn  mikið  og  álftveiðar«,  gjörðist  þar 
fjölbygt  áður  eldur  rann  þar  ofan.  Norður  af  Álftaveri  var 
Djmskógahveríi,  en  i  vestur  þaðan,  nærri  sjó.  Lágeyjarhveríi, 
i  báðum  þessum  hverfum  voru  margir  bæir,  sem  nú  eru 
allir  eyddir  fyrir  löngu  af  hlaupum  og  sandroki,  og  eru  þar 
nú  auðnir  einar.  Vestan  til  á  Mýrdalssandi  hafa  að  lik- 
indum  til  forna  einnig  verið  margir  bæir,  sem  nú  eru  horfnir. 
Pess  er  getið  1179  að  i  Höfðárhlaupi  hafi  þá  nýlega  farið 
af  margir  bæir  og  tveir  sem  kirkjur  voru  á;')  sést  af  þessu 
að  mikil  bygð  heíir  þá  verið  vestan  til  á  sandinum. 

Fyrir  vestan  Múlakvisl  er  aðeins  mjó  skák  af  sandi 
railli  fjalls  og  flæðar,  sem  undan  Höfðabrekkufjalli  og  Kerl- 
ingardal  er  10 — ^13  hundruð  faðmar  á  breidd.  undir  Vikur- 
hömrum  aðeins  300  faðmar.  Pessi  sandur  heíir  að  miklu 
lej'ti  myndast  af  jökulhlaupum  á  sögutimanum.  Sagt  er  að 
sjór  hafi  fyrir  Sturhihlaup  1311  náð  upp  að  Hjörleifshöfða, 
sem  nú  er  fjórðung  milu  frá  sjó,  og  fyrir  hlaupið  166»>  gekk 
sjór  rétt  upp  að  Skiphellisneíi  sunnan  i  Höfðabrekkuhálsi, 
sem  nú  er  800  faðma  frá  sjó.  A  landnámstið  gekk  inn 
fjörður  fyrir  vestan  Hjörleifshöfða,  sem  hét  Kerlingarfjörður, 
menn  vita  lítið  um  legu  hans  og  lögun,  en  hann  heíir  þegar 
verið  af  er  Landnáma  var  skrifuð,  þvi  hún  bætir  við  er 
hún  nefnir  fjörðinn:  »þar  er  nú  Höfðársandr".  Höfðá  mun 
vera  sú  á,  sem  nú  er  kölluð  Múlakvisl  og  rennur  niður  með 
Höfðabrekkufjalli,  en  heíir  stundum  runnið  austar. 

Fyrir  vestan  Vikursand  gengur  Reynisfjall  snarbratt 
fram  í  sjó,  en  vestan  við  það  hefst  undirlendið  aftur  og 
graslendi  mikil  með  mörgum  bæjum.  Par  er  upp  af  Dyr- 
hólaós  Osengi  og  bæir  alt  í  kring  og  haldast  þessi  gras- 
lendi  vestur  að  Hafursá  og  Klifanda,  en  þær  ár  hafa 
mjug  skemt  land  það,  er  þær  flæða  yfir.  Þá  er  gras- 
lendi  i  kringum  Pétursey  og  lika  uppi  undir  fjöllunum, 
en  sandrákir  þó  allbreiðar  innanum,  og  með  sjó  eru 
alstaðar  sandar.     Undirlendið  er  á  þessu  svæði  V^ — ^l^  löíla 

')  Biskupasögur  I  bls.  282—283. 


272  Suðurlandsundirlendi, 

á  breidd.  fegar  þessari  bj^gð  sleppir  tekur  viö  Sólheima- 
sandur  austan  við  Jökulsá,  en  Skógasandur  vestan  við  hana. 
Sandar  þessir  hallast  með  breiðu  hveli  báða  vegu  frá  Jökulsá 
og  hækka  smátt  og  smátt  upp  að  endanum  á  Sólheimajukli. 
Sólheimasandur  er  hérumbil  ^4  úr  mílu  á  breidd  frá 
fjalli  til  fjöru  og  um  milu  á  lengd  þegar  lengst  er  talið 
fyrir  ofan  Pétursey_,  á  austurhluta  sandsins  er  vatnsbarin 
möl,  og  þar  eru  margar  grunnar  rásir  eftir  kvislar,  sem  þar 
hafa  runnið,  og  er  viÖa  farið  að  spretta  gras  i  þeim,  sand- 
urinn  fyrir  austan  Húsá^J  er  allur  að  gróa  upp;  vestar  er 
Sólheimasandur  hrjóstrugur  og  töluvert  hærri  ofan  til. 
Skógasandur  er  stærri,  þar  sést  ekki  stingandi  strá  og 
yfirborðið  er  mestmegnis  blágrýtismöl  með  hornóttum  stein- 
um;  stór  björg  liggja  á  víð  og  dreif  á  sandinum.  Utlit  er 
til  að  sandar  þessir  hafi  uppruualega  myndast  af  stórgerðum 
jökulhlaupum. 

Milli  Jökulsár  og  Markarfljóts  liggur  Eyjaf  jallasveit, 
breið.  grasgefin  undirlendisræma  uudir  háum  fjöllum.  Sand- 
arnir  ná  vestur  undir  Hrútafell,  en  svo  tekur  við  grösugt 
sléttlendi  með  bæjaþorpum  bæði  uppi  undir  fjöllunum  og 
niður  við  sjó,  og  nær  það  vestur  að  Holtsós  og  Steinafjalli, 
og  ganga  upp  af  þvi  stuttir  dalir.  Fyrir  vestan  Holtsós 
breikkar  sléttlendið  meir  og  meir  vestur  að  Seljalandsmúla 
og  er  mjög  grösugt,  enda  er  þar  undir  EyjafjöUum  veður- 
sæld  hin  mesta,  þó  stundum  komi  þar  ofsaveður.  Bæjaröðin 
er  tvisett  og  standa  bæirnir  oft  i  stórum  þorpum,  því  mjög 
margbylt  er  á  hverri  jörð.  All  úr  Markarfljóti  hefir  oft  brotist 
æðilangt  austur  með  fjöllunum  og  undan  Eyjafjallajökli 
renna  Irá  og  Holtsá,  og  er  jökulvatn  i  báðum.  A  vetrum 
stiflast  árnar  stundum  og  flæða  yfir  láglendið  og  eru  þá 
bæirnir  einsog  e^^jar  i  hafi,  stundum  stíflast  lika  Holtsós, 
gengur  á  land  og  gerir  skaða.  Fram  með  sjónum  er  allbreið 
sandræma,  Eyjafjallasandur. 

Sudurlaudsundirleudið.  Petta  undirlendi  er  langstærst 
allra  láglenda  á  íslandi,    og  nær  frá  Selvogsheiði  austur  að 


^)  Lítil  á  vestan  við  Ytri-Sólheima. 


Suðurlanelsundirlendi.  273 

Markarfljóti,  ef  Eyjafjallasveit  ekki  er  talin  með.  Stærð 
þessa  uudirlendis  má  auðvitað  reikna  ýmislega,  eftir  því  hve 
langt  er  talið  upp  i  landið,  svo  munað  getur  nokkrum  fer- 
hyrningsmilum;  ahnent  er  stærðin  taUn  70  ferh.  mílur  og 
mun  það  vera  nærri  sanni.  Næst  sjó  er  undirlendið  mjög 
lágt,  sumstaðar  nærri  jafnlágt  sævarfleti,  en  smátt  og  smátt 
hækkar  það  þó  upp  eftir  og  er  á  ofanverðum  Rangárvöllum 
250 — 300  fet  yíir  sjó,  í  Landsveit  og  Hreppum  3—400  fet, 
við  Geysi  370  fet  o.  s.  frv.  Hallinn  er  þó  svo  htill,  að 
hans  gætir  varla  á  svo  langri  leiö,  því  láglendið  er  þar  sem 
það  er  breiðast  um  Flóa.  Grimsnes  og  Biskupstungur  9 — 10 
mikir  á  breidd,  en  hin  mesta  lengd  þess  næst  sjó  er  10 — 11 
mílur.  Neðantil  er  undirlendið  þvínær  mishæðalaust,  en 
siðan  koma  holt  og  ásar,  t.  d.  ofan  til  í  Fióa,  í  Biskups- 
tungum  og  Holtamannahrepp,  standa  þeir  sumstaðar  dreifðir, 
en  sumstaðar  safnast  þeir  í  hæðadrög  og  hálsahryggi.  A 
jöðrum  hálendisins  eru,  einsog  fyr  heíir  verið  getið,  kringum 
undirlendið  mörg  fell  og  núpar,  en  úti  á  þvi  sjálfu.  eru  að- 
eins  örfá  fjölh  Af  einstökum  fellum  eiu  varla  önnur  telj- 
andi,  þegar  HreppafjöUum  sleppir,  en  Hestfjall  (1008')  og 
Mosfell  í  Grimsnesi,  Vörðufell  á  Skeiðum  (1246'),  Gisl- 
holtsfjall  i  Holtum  (507')  og  Skarðsf jall  (1106')  á  Landi, 
smáhálsarnir  og  ásarnir  eru  miklu  lægri.  Neðan  til  á  undir- 
lendinu,  þar  sem  landið  er  lægst,  og  ofar,  þar  sem  vatnið 
ekki  fær  næga  framrás,  eru  mýrar  miklar  og  fen  og  engja- 
ílákar  stórir  og  arðsamir.  Pegar  upp  eftir  dregur  er  oftast 
harðlendara  og  töðugresi  meira  í  úthögum,  næst  fjöllunum 
er  lynggróður  viða  og  góðir  bithagar  fyrir  sauðfé.  I  Flóa 
ei'u  hraun  undir  jarðvegi  og  þó  mýrar  miklar  á  yfirborði, 
af  því  vatn  kemst  eigi  i  gegn  þar  sem  svo  er  láglent,  að 
sjórinn  spyrnir  á  móti;  annars  hripar  vatnið  vanalega  gegn- 
um  hrauniu  þegar  nægilegt  er  undanfæri,  þessvegna  er  oft- 
ast  þurt  vall-lendi  þar  sem  jarðvegur  hvílir  á  hraunum,  svo 
er  t.  d.  viða  á  Skeiðum.  I  austursveitunum  nærri  Heklu 
fyrir  ofan  Pverá  er  jarðvegur  alt  annar  en  vestar,  þar  er 
móhella  og  roksandur  í  jörðu  og  viða  hraun  undir,  mikið 
af    roksandi  þeim  hefir  víst  komið  ofan  af  hálendi  um  hlið 

18 


274  Suðurlandsundirlendi. 

það,  sem  verður  á  fjöllunum  miUi  Heklu  og  Búrfells,  en 
sumt  er  eldfjallaaska  úr  Heklu  og  öðrum  eldfjöllum.  Þar 
sem  svo  hagar  til  að  hraun  og  roksandsmyndanir  skiftast  á. 
sígur  vatnið  i  jörðu  og  grefur  sér  stundum  rásir  neðra,  en 
yfirborðið  er  þurlent  með  jurta-gróðri  eftir  því. 

Suðurlandsundirlendið  hefir  til  forna,  löngu  fjrir  land- 
námstíð,  um  lok  ísaldar,  verið  undir  sjó;  hefir  flói  mikiU 
gengið  inn  i  landið  og  hefir  hann  náð  upp  i  Biskupstungur, 
Hreppa  og  Landsveit;  á  stöku  stað  voru  eyjar  i  flóa  þessum, 
fjöll  þau,  er  einstök  standa  á  láglendinu,  en  múlar  margir 
og  höfðar  sköguðu  út  i  sjóinn  á  alla  vegu.  Menjar  sævar- 
ins  sjást  viða,  skeljar  i  leirlögum  þeim,  sem  myndast  hafa 
af  árburði  jökulánna  út  i  flóann,  hvalbein,  sævarhellar, 
malarkambai'  og  brimstallar  langfc  frá  ströndu.  Kvos  sú, 
sem  Suðm'laiidsundirlendið  er  i,  hefir  að  ölhim  likindum 
myndast  við  landsig,  fjöllin  i  kring  eru  öll  úr  móbergi  með 
grágrýtislögum  innanum  og  ofan  á  og  snúa  bröttum  hliðum 
út  að  undirlendinu,  en  niður  um  skörðin  og  lægðirnar  hafa 
viða  hraun  runnið,  bæði  forn  grágrýtishraun  og  nýrri  blá- 
grýtishraun.  Hið  langmesta  hraun  á  þessu  svæði  er  Veiði- 
vatnahraunið  mikla,  sem  runnið  hefir  niður  milli  Búrfells 
og  Heklu,  breiðst  út  um  Landsveit,  Skeið  og  Flóa  og  runnið 
út  i  sjó  milli  Pjórsár  og  Ölfusár-ósa.  fað  er  svo  fornt  að 
ofan  á  þvi  hefur  m^^ndast  jarðvegur  mikill,  bæði  mýrar  og 
harðvelli  og  viða  eru  á  hramiinu  þykkar  roksands-  og  mó- 
hellumyndanir.  Sprungur  stórar  eru  viða  á  undirlendinu  og 
víða  hverir  og  laugar,  jarðskjálftar  eru  þar  tiðir  og  hafa 
þeir  stundum  verið  svo  harðir,  að  þeir  liafa  gjört  mikið 
tjón.  Graslendi  eru  þar  mjög  viðáttumikil,  bæði  mýrlendi 
og  harðvelli,  snmstaðar  lika  kvistland  og  fjárbeit  góð, 
einkum  i  fjallasveitunum;  láglendi  þetta  er  þéttbýlasti  partur 
íslands,  og  gætu  þar  þó  eflaust  búið  mikið  fleiri  menn,  ef 
jarðræktin  væri  i  fullkomnara  ástandi.  Neðri  b^^gðirnar  eru. 
bezt  lagaðar  fyrir  nautpeningsrækt,  hinar  efri  fyrir  sauð- 
fjárrækt.  Vér  munum  því  næst  stuttlega  geta  uni  landslag 
i  hiiium  helztu  bygðum  á  undirlendinu. 

Fyrir  neðan  Fljótshlið  og  vestan  Ej^jafjallasveit  kvislast 


Rangárvellir.     Land.  275 

Markarfljót  mjög  og  skiftist  i  I^verá,  Affall  og  Ala,  en 
kvíslar  þessar  eru  mjög  miklum  breytingum  undirorpnar 
og  eru  áraskifti  að  því,  hvort  vötnin  leggjast  austur  eða 
vestur.  Kvíslaland  Markarfljóts  heitir  Landeyjar.  þær  eru 
marflatar,  en  mýrlendar,  votlendar  og  láglendar  mjög(neðan  til 
10 — 30  fet  y.  sj.),  þurrir  grasblettir  eru  þar  aðeins  á  stökn 
stað.  Fyrir  ströndu  eru  malarkambar  og  sandar  (Landeyja- 
sandur),  og  fyrir  innan  þá  eru  gljár,  straumlaust  vatn,  sem 
lónar  upp  milli  kvislanna.  Smáger  sandur  er  þar  undir 
jarðvegi.  en  jarðvegur  er  víða  þykkur  og  uudir  honum  mór 
ofan  á  sandinum.  Upp  af  Landeyjum  er  Fljótshlíð  og  Hvol- 
hreppur.  sem  áðar  var  getið,  undir  og  í  hlíðum  fjallatung- 
unnar  út  af  Tindfjallajökli  en  upp  af  Pverá  eru  Rangár- 
vellir  aðalbygðin.  þeir  liggja  milli  Eystri  og  Vestri  Rangár 
upp  í  Hekhihraun.  Sveit  þessi  er  sléttlend  og  undir  jarð- 
vegi  eru  þar  þ^^kkar  móheUumyndanir  og  roksandur  allmikill 
ofan  til  sumstaðar  og  austan  til  næst  Hekluhraunum ;  jarð- 
vegur  er  þar  sendinn  og  harðleudi  viða,  sumstaðar  gróðrar- 
litlir  sandar,  sumstaðar  flatt  kvistlendi,  sumstaðar  grasgefnir 
móar.  Lækir  sjást  þar  varla  á  yfirborði,  þeir  hafa  grafið 
sér  djúpa  farvegi  niður  i  móhelluna  og  kvislast  grófir  þessar 
á  ýmsan  hátt  um  hóraðið,  sumar  eru  vatnslausar  á  sumrum, 
en  fyllast  i  leysingum  á  vetrum  og  á  vorin;  sumstaðar 
haldast  lækirnir  árið  um  kring  og  er  þá  stundum  gras  og 
engi  á  botni  grófanna.  A  Rangárvölhim  er  víða  hellar  í 
jörðu  og  nota  menn  þá  sem  fjárhús  og  ge3''mskihús. 

Milli  Vestri-Rangár  og  Pjórsár  liggja  tvær  sveitir,  Land 
norðan  og  austan  til,  Holt  að  sunnan,  Land  eða  Land- 
sveit  er  hvað  jarðmyndun  snertir  lik  RangárvöUum,  þó  er 
þar  roksandur  mikhi  meiri,  þvi  bygðin  liggur  opin  fyrir 
landnorðanveðrum  innan  af  hálendi,  hraun  eru  þar  alstaðar 
undir  og  móhella  og  roksandur  ofan  á;  þar  er  flatlendi, 
nema  hvað  nokkrar  hæðir  og  ásar  eru  syðst  og  vestast, 
afleiðingar  af  hæðunum  i  Holtunum.  Fyrrum  hefir  þykkur 
grasvegur  legið  yfir  ölhim  hraununum  á  Landi  og  hefir  þar 
víða  verið  skógur,  nú  er  þar  mjög  blásið,  á  stúrum  svæðum 
alveg    niður    i    hraun,    sandrokið    hefir  etið   sig  inn  i  jarð- 

18* 


276  Sviðurlandsundii"leiidi 

vegiiin  í  breiðum  rásiim  og  flegið  liaiin  smátt  og  smátt  af 
hraunmium;  heimskulegt  skógarrif  noröan  til  í  Landsveit  á 
fyrri  öldum  heíir  efiaust  mjög  flýtt  fyrir  eyðileggingunni. 
Mikil  bygð  hefir  eyðst  i  þessari  sveit;  á  19.  öld  urðu  skemd- 
irnar  mestar  á  árunum  1836  og  1880 — 81  og  lögðust  þá 
margir  bæir  í  eyði.  Víðast  á  Landi  er  mjög  slægiulítiö, 
melgresi  vex  þar  víða  i  roksandshóhim  og  skógarkiarr  er 
þar  litilsháttar  ofan  tiL  I  miðri  sveitinni  vestan  til  er 
einstakt  móbergsfjall,  sem  heitir  Skarðsfjall  (1106'),  724: 
fet  á  hæð  jfír  sléttuna,  uppi  i  fjallinu  er  dalverpi  grasi- 
vaxið,  sem  gengur  eftir  því  endilöngu.  Utan  á  Skarðsfjalli 
var  viðast  þykkur  jarðvegur  grasivaxinn  upp  á  brúnir  að 
vestanverðu,  en  hann  raskaðist  mjög  við  jarðskjálftana 
mikhi  1896.  Holt  er  mikið  stærri  sveit,  þar  er  óslétt  ofan 
til  en  slétt  hið  neðra.  Par  eru  á  stórum  svæðum  langh'  og 
óreghilegir  hryggir  af  ásum  og  klappaholtum,  en  grasgefin 
mýrlendi  í  lægðunum  á  milli.  Mestar  eru  hæðirnar  að  vestan 
og  norðan  upp  með  Pjórsá  upp  i  Gislholtsfjall,  og  eru 
þær  til  norðausturs  áfastar  við  Kambsheiði,  sem  Hka  er 
holtasafn  víðáttumikið  með  greinum  og  áhnum  i  ýmsar  áttir, 
uppi  á  holtunum  eru  viða  móar,  smávötn  og  tjarnir  eru  helzt 
norðvestan  til;  liinn  holtótti  miðhhiti  þessa  héraðs  liggur 
tiltölulega  hátt  yfir  sjó  (Marteinstunga  439').  Austan  til  i 
Holtum,  þegar  nær  dregur  Rangá,  er  þurlendara,  enda  er 
þar  móhella  mikil  undir  jarðvegi  og  móberg,  en  í  vestari 
holtunum  er  viðast  blágrýti.  Syðsti  hluti  Holtanna  Hggur 
mjög  lágt  og  eru  þar  engjar  stórar  einsog  t.  d.  hin  nafn- 
kunna,  víðáttumikla  Safamýri. 

MilH  Pjórsár  og  Hvitár  er  önnur  röð  af  sveitum, 
Hreppar,  Skeið  og  Flói;  þar  hagar  svipað  til  einsog  austan 
f  jórsár,  þar  er  yfirleitt  þurlendi  ofan  til  en  mýrlendi  hið 
neðra,  Vér  höfum  fyr  getið  um  landslag  1  Hreppum,  þar 
sem  láglendi  og  hálendi  mætast  og  heiðajaðarmn  greinist 
sundur  í  mörg  fell  og  ása,  sléttlendi  eru  þar  i  þeim  sveitum 
nokkur  neðan  til  og  vestanmegin,  einkum  fram  með  ánum, 
og  svo  grasivaxnar  dældir  og  dalir  milli  fellanna;  grösugur 
dalur    er    fram  með  Kálfá  og  stórar  engjar  þar  sem  Minni- 


Skeið.    Flói.  277 

Laxá  fellur  i  Hvitá.  Niður  af  Hreppum  er  mjótt  sléttlendi 
milli  ánna,  viöast  mila  á  breidd,  en  2 — 3  milur  á  lengd,  og 
er  þar  kallað  Skeið.  A  þvi  svæði  er  viðast  þurlendi,  harð- 
vellismóar,  þó  eru  þar  mjrasund  eigi  alllitil  snmstaðar. 
Skeiðin  mega  heita  samanhangandi  flatneskja;  hólar  eru  þar 
þvinær  engir;  hraun  eru  alstaðar  undir  og  víða  eru  þar 
stórar  sprungur  fornar  og  nyjar;  jarðvegur  er  þykkur  ofan 
á  hrauninu,  þjfður  og  grasgefinn,  bæirnir  á  við  og  dreif 
nm  sléttuna.  ViÖ  vesturkrókinn  á  Hvitá  er  einstakt  fjall 
allstórt,  sem  heitir  Vörðufell,  bratt  og  úr  móbergi,  upp  á 
þvi  er  vatn.  Milli  ósanna  á  Ölfusá  og  Þjórsá  er  Flói,  það 
hérað  er,  einsog  nafnið  bendir  á,  að  mikhi  le^'ti  mýrlendi, 
AHur  hinn  neðri  Flói  er  marflöt  grasslétta  og  bæirnir  einsog 
þúfur  á  við  og  dreif  upp  úr  íiötinni,  þar  eru  iiraun  undir 
jarðvegi  og  ná  þau  nt  i  sjó,  og  koma  fram  i  skerjunum 
fyrir  utan.  Pó  grassvörður  sé  blautur  eru  viða  lausir  hraun- 
steinar  innanum  liann  og  stutt  niður  að  hrauni.  I  vætutíö 
er  mjög  ilt  að  fara  um  Flóann  sakir  blej^tu.  og  stundum 
fiæðir  Ölfusá  yfir  stór  svæði  þegar  isstiflur  koma  i  hana. 
Xæst  sjó  er  sandræma  allbreið  og  malarkambur  fyrir  utan 
og  hlifir  hann  ásamt  skergarðinum  láglendinu  fyrir  innan, 
strundin  horfir  við  opnn  hafi  og  er  hér  mjög  brimasamt, 
stundum  hafa  sævarflóð  gert  mikinn  skaða  neðst  i  Flóa. 
Austan  til  og  ofan  til  i  Flóa  eru  allmargir  hólar  og  holt  og 
eru  þau  áframhald  ásanna,  sem  eru  austan  Pjórsár  i  Holt- 
unum.  Syðsti  endi  holta  þessara  i  Flóa  er  Hróarsholts- 
klettar  (260'),  en  hin  efri  holt  heita  ýmsum  nöfnum,  t.  d. 
Gneistastaðaholt,  Miklholt,  Ölvesholt.  Oddgeirshólar  o.  m.  fl. 
Vestan  við  ása  þessa  rennur  Hróarsholtslækur,  en  að  austan- 
verðu  ná  ásarnir  að  f  jórsá  milli  Pjótanda  og  Egilsstaða, 
hefir  Pjórsá  þar  orðið  að  grafa  sér  gljúfur  gegnum  all- 
breiðan  blágrýtisþröskuld. 

Fyrir  vestan  Hvitá  eru  Biskupstungur  og  Grimsnes  og 
svo  Ölfus  hinumegin  við  Ölfusá  vestur  af  Flóa.  Biskups- 
tungur  taka  yfir  landspiklurnar  milli  Hvitár  og  Brúarár, 
og  uær  sveitin  u])p  á  aðliðanda  hálendisins  norður  af  Geysir 
og  niður  í  ároddana  hjá  Skálholti.  Tungufljót  rennur  niður 
miðja    sveitina    og   skiftir  henni  i  tvent.     Tungur  eru  gras- 


278  Suðurlandsundirlendi. 

gefnar  og  mýrlendar,  en  ekki  sléttar  nema  á  köíium,  þar 
eru  holt  og  ásar  margir,  og  mýrar  í  lautunum.  I  eystri 
tungunni  fyrir  neðan  Bræðratungu  eru  rennisléttar  engjar, 
en  ofar  eru  smáhæðir  og  hólar,  eins  er  nesið  milli  Brúarár 
og  Hvítár  niður  af  Skálholti  rennislétt,  en  annars  er  vestri 
tungau  víðast  óslétt,  smáir  holtahryggir  með  myrasundum  á 
milli;  mest  kveður  að  ásum  þessum  að  austanverðu  næst 
Tungufijóti,  þar  er  holtaröð  norður  með  fljótinu,  Laugaás, 
Reykholt  og  Selmúli  hæztur.  MiUi  Brúarár,  Hvítár  og 
Sogs,  fyrir  vestan  og  sunnan  Biskupstungur  er  viðáttumikið 
hérað,  sem  heitir  Grímsnes,  vestan  og  norðan  að  þessari 
sveit  liggur  Lyngdalsheiði  og  fjöllin  við  Laugardal.  Nyrzt 
i  sveitinni,  undir  hálendinu  heitir  Laugardalur,  þar  eru 
skógivaxnar  hhðar  og  fagurt  útsýni  yíir  grösugt  sléttlendi, 
ár  og  vötn  og  eru  þar  hverir  margir.  Að  vestanverðu  i 
Grímsnesi  eru  víða  skógivaxin  hraun,  en  að  austan  og 
norðan  mfrlendi  mikil  og  grassléttur;  syðst  er  land  fremur 
óslétt  og  hæðótt  fram  með  Hvitá,  þar  eru  smáásar  og  holt 
úr  blágrýti  og  móbergi  og  austast  Hestfjall  (1008')  en  norðan 
við  það  Hestvatn.  Ofarlega  i  miðju  Grimsnesi  austur  við 
Brúará  er  Mosfell,  eiiistakt  fell  á  sléttlendinu ;  þar  norður 
og  vestur  af  eru  Apavatn  og  Laugarvatn.  Upp  með  Sogi 
gengur  dahir  allmikill  til  sveitar  þeirrar,  sem  kölluð  er 
Grafningur,  og  tengir  hana  þannig  við  Suðurlandsundir- 
lendið.  Grafningur  liggur  sunnan  við  Pingvallavatn,  þar 
er  lítið  um  myrlendi,  en  hálsar  margir  og  lynggróður  í 
hlíðum,  bæirnir  standa  í  dalverpum  liestir  nærri  vatninu. 
Undirlendið  er  hér  yíirleitt  litið,  mest  við  suðvesturhorn 
Pingvallavatns,  þar  sem  heita  Nesjavellir,  þar  gengur  breiöur 
dalur  inn  milli  Grafningsfjalla  og  Dyrfjalla  alveg  sléttur  i 
botni,  en  sléttan  er  mestöll  hulin  hrauni,  en  þó  grasivaxnir 
vellir  fyrir  sunnan.  Sogdalurinn  takmarkast  af  lágum  hálsum 
að  vestan  en  af  skógivöxnum  hraunum  að  austan  og  sjást 
þess  mörg  merki  ímalarkambar,  skeljar  og  leirbakkar)  að 
sjór  heíir  til  forna  náð  langt  upp  í  dalinn. 

Vestasta  bygðin  á  Suðurlandsundirlendinu  heitir  Olfus. 
hún  takmarkast  að  sumian  af  sjó  og  Ölfusárósum,  að  vestan 


Olfus.  279 

af  Selvogsheiði,  að  norðan  af  fjallshlíðum  Rejkjanesfjall- 
garðs,  að  austan  af  Olfusá.  og  nær  nokkur  hhiti  sveitarinnar 
upp  með  Ingólfsfjalli  að  austanverðu.  Vestast  í  Ölfusi  taka 
hraunflóð  mikil  yhr  alt  láglendi,  og  eru  þar  auðnn  hið  efra 
og  sandar  viö  sjó  fi'á  mynni  Ölfusár  út  fyrir  Porlákshöfn. 
Uppi  undir  hlíðinni  er  bæjaröð,  Hliðarbæir,  sem  fyr  voru 
nefndir,  þar  er  sauðgróður  góður  og  landshættir  aðrir  en 
austar  i  sveitinni.  Austur  af  hraunbæjimum  fynr  neðan 
Lágaskarð  taka  við  graslendisflákar  miklir,  og  eru  þeir  ein 
af  hinum  fegurstu  og  iiötustu  grassléttum  á  Islandi;  þar  eru 
engi  ágæt  og  slægjur  óþrjótandi,  en  stundum  all-blautt, 
einkum  i  henni  svokönuðu  For  milU  Arnarbælis  og  Bæja- 
þorps;  hallinn  á  engjasléttum  þessum  er  mjög  litill,  svo 
sumstaðar  neðantil  í  Olfusi  má  sjá  mun  á  vatni  i  mýrum  og 
lækjum  þegar  stórstreymt  er.  Undir  grassverði  er  alstaðar 
ægisandur  og  sést  hann  i  ölhim  rásum ;  alt  Ölfusið  eru  upp- 
grónar  gamlar  ej'rar  og  sævarbotn,  enda  sjást  þess  viða 
merki  að  héraðið  fyrrum  hefir  verið  i  sjó.  Niður  um  þessa 
grassléttu  lilykkjast  Varmá,  sem  kemur  úr  Hengladöhim,  eu 
vatn  úr  Forinni  safnast  i  Garðsá.  A  sjálfu  ílatlendinu  miðju 
standa  engir  bæir.  þar  er  of  blautt,  þeir  eru  utan  við  mýr- 
arnar,  sumpart  nærri  fjallahlíðunum,  sumpart  á  ásum  og 
húhim  austan  til.  Holt  þessi  liggja  í  röð  hérumbil  frá  norð- 
austri  til  suðvesturs,  eru  sum  úr  blágrvti,  sum  úr  móbergi. 
A  holtum  þessum  eru  margir  bæir,  nokkrir  eru  undir  hlíðum 
Ingólfsfjalls.  Reykjafjalls  og  Gnúpafialls  en  fiestir  fyrir 
vestan  Varmá  standa  í  þorpum  eða  hverfum,  kippkorn  fyrir 
neðan  fjöUin  (Bæjaþorp,  Hjallahverfi,  Hraunhverfi).  Olfusá 
rennur  niður  með  sveitinni  að  austan  og  eru  ósar  hennar 
mi()g  breiðir,  og  yfir  þá  að  sjá  sem  fjörður  væri,  eyrar  eru 
þar  miklar  og  vatnið  grunt,  en  svo  dragast  úsarnir  saman 
að  útfallinu  hjá  Ose3''rarnesi,  og  er  þar  fyrir  ströndu  ferskt 
vatn  á  yfirborði  sævar  alllangt  út.') 


')  Bjarni  Sæmundssou  raældi  1896  sævarseltu  vi^  Eyrarbakka  og 
toilákshíifn  og  var  lu'in  aðeins  26,n2  og  20,2  P^'O  niille  (Andvari  XXII, 
bis.  151). 


280  Borgarfjörður. 

BorgarJ^jöröur  og  Mýrar.  Upp  af  Faxaflóa  milli  Skarðs- 
lieiðar  syðri  og  Snæfellsnesfjalla  liggur  láglendi  allstórt,  20 
ferh.  mílur,  og  gengur  þannig  næst  Suðurlandsundirlendinu 
að  stærð.  Pað  skerst  æðimikið  upp  i  hálendið  og  upp  frá 
þvi  ganga  margir  dalii'  með  hálsum  og  núpum  á  milli. 
Eystri  hluti  þessa  láglendis  fyrir  sunnan  Hvitá  er  mikið 
minni,  og  eru  sveitirnar  þar  i  daglegu  tali  kallaðar  Borgar- 
fjörður,  en  vestri  hlutinn  Myrar.  Borgarfjarðar-undir- 
lendið  nær  frá  Skarðsheiði  að  Hvitá  og  upp  að  ölhmi  dala- 
m^'nnum  og  núpuuum  milli  þeirra.  I  dalam^mnunum  eru 
víðast  isnúm  klappaholt,  en  þar  fyrir  neðan  eru  melar  með 
lábörðu  grjóti  og  svo  viðlend  graslendi  og  mýraflákar;  uppúr 
mýrunum  eru  mörg  blágrýtisholt  og  ásar,  sem  til  forna  hafa 
viða  verið  skógivaxnir,  sumstaðar  eru  ásarnir  dreifðir,  sum- 
staðar  i  hópum.  Undir  grassverði  eru  viða  þykkar  leir- 
myndanir,  sem  koma  fram  i  háiun  bökkum  við  árnar,  þykkna 
leirbakkarnir  þvi  meir  sem  ofar  dregur,  einkum  upp  með 
Hvítá.  Vestasti  hlutinn  af  íiatlendi  þessu  heitir  Andakill, 
en  ofar  er  héraðið  milli  Grimsár  og  Flókadalsár  vanalega 
kallað  Bæjarsveit,  i  báðum  þessum  sveitum  eru  engjar 
miklar  og  slægjur.  Syðsti  dalurinn,  sem  gengur  upp  frá 
þessu  undirlendi  er  Skorradalur,  hann  er  rúmar  þrjár 
milur  á  lengd  og  i  honum  stórt  og  langt  vatn;  fyrir  utan 
vatnið  er  berghaft  isnúið  og  fyrir  neðan  það  stórar  mel- 
öldur,  en  við  báða  vatnsendana  eru  grassléttm'  og  hb'ðamar 
beggja  megin  skógivaxnar.  Næsti  dahir  heitir  Lunda- 
rej'kjadalur  (Syðri  Rej^kjadahir),  hann  er  ennþá  lengri, 
nærri  fjórar  milur,  en  er  viðast  mjór  og  nær  upp  undir  Uxa- 
hryggi,  Pverfell  stendur  fyrir  dalbotninum ;  þar  eru  laugar 
margar  og  hverir;  fyrir  utan  dahnynnið  eru  marflatir  melar, 
sem  heita  Varmalækjarmelar.  Flókadalur  er  styttri  (2^/2 
míla)  hann  er  tiltöhilega  breiður,  fláir  út  á  báða  vegu,  og 
er  efri  hluti  dalsins  jafnhallandi  upp  á  hálendi,  Dalbotninn 
er  ekki  sléttur,  þvi  röð  af  háum  melholtum  er  eftir  miðjum 
dalnum  og  skiftir  honum  i  tvent,  rennur  Flóka  i  syðri 
dældinni    en    Geirsá    i    hinni    m^ðri,    i    lægðum    á    hrygg 


Mýrasýsla.  281 

þessum  eru  fjögur  lítil  vötu,  og  i  dalnum  eru  3  bæjaraðir, 
ein  á  hryggnum  og  tvær  í  árdölunum.  I  mynni  Flókadals 
eru  blágrýtishjallar  miklir  og  hafa  áruar  oröiö  aö  grafa  sér 
gljúfur  geguum  þá  með  mörgum  fossum  og  liávöðum. 
Reykholtsdalur  (Nyrðri  Reykjadalur)  er  2 — 3  mílur  á 
lengd,  hann  hefir  skorist  dýpra  niöur  en  hinir  dalirnir,  er 
breiöur  í  botninu,  flatur  og  grösugur,  þar  er  mikiU  árburður 
og  leir  undir  jarðvegi,  sem  er  mjög  þykkur,  áin  skerst  í 
ótal  kröppum  hlykkjum  og  bugðum  gegnum  moldar-  og 
leirlögin,  þar  er  mikill  fjöldi  af  hverum  og  laugum.  Sunnan 
við  dalinn  er  samanhangandi  hlíð,  þó  eigi  há,  en  hálsa- 
kúpur  aflíðandi  að  norðanverðu.  Upp  úr  Reykholtsdal  eru 
jafnafliðandi,  lágar  hæðir  yíir  í  Hvitárdalinn,  svo  eiginlega 
er  dalurinn  opinn  i  báða  enda.  Bygðm  upp  af  Reykholts- 
dal  og  fyrir  norðan  hálsana  heitir  Hálsasveit,  og  liggur 
hún  að  mestu  leyti  i  liiiium  eiginlega  Hvítárdal,  þaö  er 
breiður  og  mikiU  dalur  með  töluverðu  undirlendi,  þó  hann 
i  daglegu  tali  ekki  beri  sérstakt  uafn.  Fyrir  vestan  Hvitá 
verður  undirlendið  miklu  viðáttumeira,  og  er  aðalsléttan 
einu  nafni  kölkið  Mýrar.  Sléttlendi  þetta  takmarkast  að 
suunan  og  austan  af  Borgaríirði  og  Hvitá,  að  norðanverðu 
af  jmsum  fjallamúhim,  sem  fyr  hafa  verið  nefndir,  milli 
Norðurárdals  og  Hnappadals;  að  vestan  er  með  ströndu  út- 
^rynni  mikið  og  fjörur.  Við  Haffjarðará  sameinast  Mýra- 
láglendið  undirlendisræmu  þeirri,  sem  gengur  út  Snæfellsnes 
að  sunnan  og  skilur  fjallgarðimi  frá  sjó.  Af  dölum  þeim, 
sem  ganga  upp  frá  undirlendi  þessu,  eru  Hnappadahir, 
Hitárdakir  og  Norðurárdakir  mestir.  Niður  af  Norðurár- 
dal  er  Stafholtstungur,  um  þær  renna  Norðurá  og  Pverá 
í  Hvitá.  Myraundirlendið  er  ákaflega  votlent,  einkum  vestan 
til,  og  mjög  lágt  yfir  sjó,  þar  eru  sumstaðar  sökkvandi  fen 
og  foræði  og  iU  mjög  yfirferðar,  oft  laugar  krókaleiðir  milli 
bæja.  Austantil  og  nær  fjölkim  eru  allmargir  holta-  og 
ásahrvggir  með  m_ýrasundum  á  milli,  en  vestar  fækkar  þeim 
og  flóamir  verða  stærri.  Bæirnir  standa  viðast  á  holtunum 
og    sumstaðar    eru  þau  vaxin  kjarrskógi.     Hraunspyjur  hafa 


282  Fljót  og  ár. 

víða  frá  fjölliim  runnið  niður  á  láglendið,  en  sumar  hafa 
koraið  frá  gígum  á  jafnsléttu;  taka  hraun  þessi  yfir  all- 
mikil  svæði  norðan  til  á  Mvrum. 


V.    Fljót  og  ár. 

Meö  því  aö  loftslag  á  íslandi  er  mjög  saggasamt  og 
úrkoman  mikil,  eru  árnar  margar  og  stórar,  miklu  vatns- 
meiri  sumar  en  við  mætti  búast  i  svo  lithi  landi.  Hinir 
þykku  iöklar,  sem  þekja  stóra  íiáka  á  hálendiuu,  eru 
nokkurskonar  forðabúr,  ótæmandi  og  sifelt  veitandi  vatni  til 
allra  hliða.  Jökulbungurnar  draga  til  sin  vætu  úr  loftinu, 
jökuh-andirnar  síga  niður  og  bráðna,  en  altaf  bætist  jafn- 
mikið  ofan  á;  þvínær  allar  stórár  á  íslandi  spretta  up}3 
undan  jökhim,  þó  margar  þeirra  aukist  mjög  af  bergvatni, 
sem  í  þær  rennur  neðar.  A  hálendinu  fyrir  ofan  2500  feta 
hæð  eru  bergvatnsár  tiltöhilega  fáar,  en  þær  verða  íieiri  og 
íleiri  er  neðar  dregur.  Einsog  fyr  heíið  verið  lýst  er  hinn 
efri  hhiti  hálendisins  utan  jökhi  þakinn  hraunum,  urðum, 
niöl  og  roksandi,  og  mikill  hhiti  úrkomunnar  hverfur  í  hinn 
lausa  jarðveg,  en  neðar,  i  lægðum,  dalabotnum  og  hliðum 
koma  fram  ótal  uppsprettur  milli  laga  og  sameinast  svo  i 
læki  og  ár;  neðar  á  hálendinu  og  á  heiðum  milli  dala  eru 
viða  stórir  mvraflákar,  sem  halda  i  sér  vatni,  og  eiga  margar 
ár  þar  uppruna  sinn;  á  flötum  heiðum  er  afrensli  oft  litið 
í  tiltöhi  við  vatnsmegnið,  þar  myndast  þá  tjarnir  og  vötn  i 
myraflákunum  og  lækir  og  smáár  hlykkjast  i  ýmsar  áttir, 
með  timanum  grafa  sumar  árnar  sig  niður  og  ræsa  fram 
myrar  og  tjarnir.  Engin  jarðmyndun  gleypir  eins  íljótt 
vatnið  í  sig  einsog  hraunin,  regnið  hverfur  gjörsamlega  í 
jörðu  og  á  stórum  hraunbreiðum  er  oft  algjörlega  vatns- 
laust.  nema  þar  sem  bráðnar  undan  sköflum,  svo  er  t.  d.  í 
Odáðahrauni,    Hekluhraunum.    á    Rej'kjanesskaga  og  víðar. 


I 


Fljób  og  ár.  283 

Við  hraimbrúnirnar  kemur  svo  vatnið  fram  í  ótal  upp- 
sprettum,  og  er  þar  orðið  hreint  og  tært,  aUur  sori  heíir 
siast  úr  því.  Sumstaðar,  þar  sem  afrensli  ekki  er  nóg, 
kemur  hið  tæra  vatn  fram  í  djúpum  hraungjám  einsog  t.  d. 
við  Þingvelli,  og  er  vatiiið  þar  eflaust  komið  ofan  frá  jökli 
undir  hraunum.  Jökulleðjan  úr  jökulvatninu  verður  eftir  í 
hraununiun,  hohu'  þess  fjdlast  smátt  og  smátt  með  leir, 
sumstaðar  svo  ört,  að  hraunin  hafa  gróið  upp  á  stuttum 
tíma,  einsog  t.  d.  á  köíium  i  Meðallandi  og  Landbroti  Hin 
mikki  grásteinshraun  á  hálendi  og  láglendi,  sem  oftast  eru 
þakin  möl  og  uröum,  eru  lika  oft  vatnslaus  á  stórum  köfium, 
úrkoman  sigur  lika  gegnum  þau  og  vatnið  stöðvast  ekl|i 
fyr  en  á  mótum,  þar  sem  leirefni  iiggja,  er  vatnið  ekki 
kemst  í  gegnum.  Eins  staðnæmist  vatnið  oft  í  hlíðum,  þar 
sem  móberg  eða  gjalllög  liggja  milli  blágrýtisstrengja,  og 
koma  fi'am  á  mótunum  ótal  uppsprettur,  oft  í  beinni  röð  og 
bendir  dýjamosinn  á  þær  i  fjarska. 

Uppsprettur,  sem  koma  nokkuð  djúpt  úr  jörðu  svo 
loftslagsbreytingar  hafa  eigi  áhrif  á  þær,  hafa  vanalega  sama 
hita  árið  um  kring  og  eru  kallaðar  kaldavermsl  (kalda- 
versl),  hiti  þeirra  er  oftast  jafnhár  meðalhita  ársins  á  þeim 
stað,  og  halda  þær  honum  á  öllum  árstimum,  þó  eru  þær 
stundum  kaldari  nokkuð  þegar  þær  koma  hátt  úr  fjölhim 
ofan  frá  jökulhvörfum  eða  jökhim.  Mönnum  finnast  shkar 
uppsprettur  kaldari  á  sumrum,  af  þvi  að  lofthitinn  þá  er 
meiri,  en  heitari  á  vetrum,  af  þvi  að  loftliitinn  þá  er  minni. 
Heitar  uppsprettur  og  liverir  koma  miklu  dypra  úr  jörðu, 
og  mun  þeh'ra  siðar  getið.^) 


')  Jónas  Hallgvím.s9on  atliugaði  1837  hitann  í  30  kaldaverslis-upp- 
sprettum  í  Rangárvallasýslu,  einkum  í  Fljótshlíð  og  undir  EyjaíjöUum, 
hitinn  var  frá  Pi^l^—i^lJ'B,.,  meðalliiti  dálítið  undir  i"  R.,  uppsprettur 
hjá  Keldum  voru  óvanalega  kaldar,  aðeins  1"  R.,  í  gjánum  á  í*ing- 
VíJllum  var  meðalhiti  vatnsins  3"  R..  og  eins  í  uppgiinguauga  í  Oxará, 
j)ó  7"  hiti  væri  í  árvatninu  sjálfu,  sem  yíir  uppsprettuna  rann.  (Ud- 
drag  af  Studiosus  J.  Hallgrimssons  Dagbog  fert  paa  en  natur- 
videnskabelig  Rejse  i  Island  1837.  H.  Kroyers  Naturhistoriske  Tids- 
skrift  II,  bls.  262—268). 


284  Fljót  og  ár. 

Lengstn  árnar  á  Islandi  renna  til  sævar  eftir  halla 
landsins,  fyrir  sunnan  til  suðvesturs,  fyrir  norðan  til  norð- 
urs,  og  fylgja  um  leið  sprungustefnum  jarðlaganna.  Upp- 
tök  sín  eiga  allar  stórár  undan  jöklum  á  2000  til  2800  feta 
hæð  yfir  sjó;  á  þeirri  hæð  liggja  skriöjökulstakmörk  á 
hálendinu;  þær  spretta  allar  upp  i  móbergshéruðum,  og  eru 
liklega  í  sinu  núverandi  ástandi  miklu  yngri  en  hinar  stuttu 
ár,  sem  grafið  hafa  hina  djiipu  dali  í  blágrýtinu.  í*^ó  berg- 
tegundin  sé  miklu  mA'kri  hafa  árnar  í  móberginu,  einsog  fyr 
hefir  verið  getið,  ennþá  ekki  náð  að  mynda  dali,  með  þvi 
þær  hafa  ekki  orðið  til  með  þeirri  stefnu,  sem  þær  nú  hafa, 
fyr  en  eftir  ísöldu.  Par  sem  stórárnar  renna  út  úr  móberg- 
inu  hafa  þær  oft  hitt  fyrir  sér  gamla  blágiTtisdali  og  renna 
eftir  þeim.  Sumar  hinar  stærstu  ár  t.  d.  Pjórsá  og  Jökulsá 
á  Fjöllum  hafa  þó  hvergi  hitt  gamla  dali,  og  hafa  heldur 
eigi  sjálfar  myndað  dali  sem  teljandi  sé.  Jökulsá  rennur 
um  flatneskjur  með  jöfnum  halla,  alla  leið  frá  Vatnajökli 
niður  i  Axarfjörð,  fellur  aðeins  á  stuttum  spöl  í  gljúfri  fyrir 
neðan  Dettifoss,  en  það  gliúfur  er  líklega  upprunalega 
sprunga.  í^jórsá  rennur  lika  með  jöfnum  halla  niÖur  há- 
lendið  ofan  af  Sprengisandi  í  sjó  fram,  og  er  varla  hægt  að 
segja,  að  hún  nokkursstaðar  renni  i  dal,  þó  hún  hafi  mjmdað 
dálitil  gljúfur  á  stöku  stað  (t.  d.  hjá  Pjótanda),  eins  er  um 
margar  aðrar  ár,  sem  siðar  verða  taldar.  Brotlinur  jarðar- 
skorpunnar  hafa  haft  töluverð  áhrif  á  stefnu  fljótanna  um 
miöbik  laudsins;  þóþau  sjaldan  fylgi  þeim  beinlínis  einsog  t  d. 
Skjálfandafljót,  þá  er  eðlilegt  að  aðaJstefnur  fjalla,  sem 
stjórnast  af  sprungum  jarðarskorpunnar,  hafi  áhrif  á  rensli 
vatnsins,  sem  alstaðar  leitar  niður  i  lægðir  þær,  sem  það 
finnur  íyriv  sér. 

Vatnið  í  ánum  á  tslandi  er  annaðhvort  bergvatn  eða 
jökulvatn.  I  löngum  jökulám  er  vatnið  vanalega  blá- 
hvitt  einsog  undam^enning  eða  mjólkurblanda,  af  þvi  margar 
bergvatnskvíslir  hafa  runuið  i  þær  á  langri  leið,  en  í  stuttum 
jökulám  er  oft  tiltöhilega  meiri  jökulleir,  svo  þær  eru 
mjólkurlitar;  stundum  getur  jökulkorgurinn  verið  svo  mikiU 


I 


Jökulár.  285 

að  þær  verða  skolmórauðar.^j  Litblærinn  á  vatninu  getur 
breyzt  daglega  eftir  le^'singum  jöklanna,  jökuUeðjan  i  ánum 
er  meiri  á  sumrum  en  vetrum  og  jökulkvislirnar  eru  tærari 
og  minni  morgun  en  kvöld,  vegna  kuldans  á  nóttunni,  en 
því  hærra  sem  sólin  rís,  þvi  meir  bræðir  hún  jökulimi.  Við 
áhrif  næturfrosta  á  vatnsmegnið  verða  menn  lielzt  varir  á 
stuttum  iökulkvíshtm,  sem  oft  i  hitasumrum  eru  ófærar  eða 
litt  færar  nema  snemma  á  morgnana.  Arferöi  kalt  og  heitt, 
þurt  og  vott,  heíir  mikil  áhrif  á  vatnsmegin  ánna:  i 
hitum  og  þurviðrum  eru  bergvatnsár  allar  litlar,  en 
jökulár  ólmast  þá  mjög  og  ílæða  langt  yíir  vanalega  far- 
vegi.  Með  þvi  að  vatnsmegin  jökulánna  er  komið  undir 
leysiugu  snjós  og  jökla,  þá  er  stærð  þeirra  mjög  breytileg, 
bæði  dag  frá  degi  og  ár  frá  ári.  Sumar  jökulkvislar  iiverfa 
á  vetrum,  en  verða  á  sumrum  að  stórum  elfum,  sem  geta 
gert  mikiini  farartálma.  Pví  miður  eiga  menn  enn  nærri 
engar  athuganir  um  vatnsmegin  og  leðjuefni  i  islenzkum 
ám,  og  mundi  það  þó  hafa  verklega  og  visindalega  þýð- 
ingu  ef  slikt  væri  rannsakað.-)     Skriðjöklar  á  íslandi  ganga 


1)  Sökum  þess  að  bergtegundir  undir  jöklum  á  íslandi  eru  svo 
nijúkar,  er  miklu  meiri  jökullitur  á  íslenzkum  ám  eu  á  jökulám  í 
útlöndum.  Laudnámsmenn  uudruöust  mjög  lit  jökulánna,  þeir  Skalla- 
grímur  köUuðu  fliót  það,  er  rennur  út  í  Borgarfjörð  Hvítá,  »því  at 
þeir  förunautar  höfðu  eigi  sét  í'yrr  vötn  þau,  er  ór  jöklum  höfðu 
fallit.  fótti  þeim  áin  undarlega  lit«  (Egilssaga  kap.  28.  Rvík.  1892 
bls.  73). 

^)  Pegar  A.  Helland  ferðaðist  á  íslandi  1881  gerði  hann  úætlun 
um  vatnsmegin  og  jökulleðju  í  ám  þeim,  er  renna  frá  Vatnajukli, 
komst  hann  að  þeirri  niðurstöðu,  að  frá  jöklinum  rynni  á  sunuirdegi 
145  miUj.  tenings-metrar  af  vatni  og  í  því  væri  112  þús.  smálestir  af 
leðju.  Hann  ætlar  að  frá  Vatnajökli  renni  árlega  20  þús.  millj.  tenings- 
metrar  af  vatni  (4  eða  5  sinnum  meira  en  alt  fingvallavatn)  með  15 
miUj.  smálestum  af  leðju.  fessi  leðja  öll  orðin  að  steiui  yrði  5^^ 
millj.  ten.  m.  eða  teningsmyndað  fjall  176  metrar  eða  661  fet  á  hvem 
kant.  fessi  reikuingur  getur  eðlilega  ekki  verið  nákvæmur,  til  þess 
að  fá  fulla  vissu  þyrfti  að  niæla  vatn  og  leðju  í  öllum  áninu  daglega 
á  nótt  og  degi  í  nokkur  ár ;  en  tölurnar  eru  þó  eitthvað  í  áttiua  og 
leðjuburðurinn  er  varla  mikið  minni.  Nví  er  það  sem  árnar  bera  af 
sandi.  möl  og  grjóti  miklu  meira,  og  við  það  bætist  allur  Iramakstur 
skriðjöklanna;  sést  af  því  hvíh'k  kynstur  af  steinefnum  ísleu/kir  jíWílar 


286  Fljót  og  ár. 

flestir  yíir  mjúkar  bergteguudir  móberg,  þussaberg  og  hnull- 
uugaberg  með  millilögum  af  grágryti  og  blágrýti,  þeir  eiga 
því  mjög  hægt  með  að  vinna  bergið  og  jökulárnar  færa 
þvi  með  sér  daglega  og  árlega  ákaHega  mikið  af  grjóti, 
möl,  leir  og  leðju,  jökulár  fjlla  þvi  íirði,  sem  þær  renna  í, 
smátt  og  smátt  með  árburði.  Fram  með  jökhmum  eru  lika 
alstaðar  víðáttumiklir  sandar,  sem  mestmegnis  hafa  myndast 
af  árburði. 

Jökulárnar  eru  langmestar  og  einkennilegastar  sunnan 
við  Vatnajökul,  um  sandana  renna  ótal  kvíslar,  sem  altaf 
eru  að  breytast.  Af  því  árnar  bera  svo  mikla  möl  með  sér 
kvíslast  þær  ákaílega  mikið  á  tiatlendi.  Nærri  uppsprett- 
unum  við  skriðjöklana  er  halli  ánna  mestur  og  straumurinn 
harðastur,  þar  bera  þær  með  sér  svo  mikið  af  stórgerðri 
möl  úr  jökkmiun  og  jökulöldunum,  að  þær  ráða  eigi  við 
sinn  eigin  árburö,  þegar  landið  neðar  verður  íiatara  og 
straumurinn  minni:  árnar  stifla  þvi  sjálfa  sig  með  mölinni, 
sem  þær  bera,  vatnsmestu  kvislarnar  brjóta  sér  þó  rás,  mæta 
nýjum  hindrunum,  skiftast,  sameinast  öðrum  kvislum,  grafa 
sér  nj^ja  farvegi,  kvíslast  aftur.  o.  s.  fv.  Sökum  hinnar 
stöðugu  baráttu  vatnsins  við  árburðinn  kvíslast  jökul- 
lækir  og  jökulár  mjög  á  söndum,  ílæða  stundum  yíir  og 
grafa  sér  stundum  stokka.  Mikil  jökulíliót  breiða  sig  yíir 
stór  svæði  og  eru  oft  örðug  yfirferðar  sökum  straumhörku, 
vatnsmegins  og  sandble^^tu  og  verður  oft  að  fara  i  mörgum 
krókum  yfir  þau,  til  þess  að  finna  brot  og  velja  vöð.^) 

Jökulár  eru  oftast  miklu  kaldari  en  bergvötn,  hitinn  í 
Jökulsá    á    Breiðamerkursandi    er    t.    d.  ekki  nema  1 "  C.  á 


ílytja  frá  sér  árlega,  og  að  jieir  geta  á  löngum  tíma  miklu  til  leiðar 
komið.  Til  samanburðar  má  geta  þess,  að  Justedalsbræen  í  Noregi, 
sem  er  tíu  sinnum  minni  en  Vatnajökull,  ber  fram  á  ári  69  þús.  ten.  m. 
af  steini,  en  VatnaiökuU  ð'/^  millj.  ten.  m.  eða  80  sinnum  meira. 
Vatnajukull  er  miklvi  afkastameiri,  af  því  hann  liggur  á  miklu  linara 
bergi,  og  er  þykkri.  A.  Helland:  Om  Jökelelvene  og  deres  Slamgebalt 
(Arkiv  for  Matliematik  og  Naturvidenskab.  Ki'istiauia  VII.  1882  bls. 
213-232). 

'  Sighvatur  Árnason :    Um  auravötn  á  íslandi  (Andvari  XIII.  1887, 
bls.  226—228). 


Jökulhlaup.  287 

heitum  sumardegi,  hestar  fá  kalsa  í  sig  og  kviða  auðsjáan- 
lega  oft  fyrir  að  leggja  út  i  slik  vötu.  Jökulár  frjósa  fyr 
en  bergvötn  með  jöfnum  straumi.  Krapaför  kalla  menn 
það.  er  smáar  isnálar  myndast  á  yíirborði  þar  sem  lygnt  er, 
synda  niður  með  straumi  og  safnast  i  stærri  ílokka  og 
spildur,  og  litur  svo  út  sem  snjó  haíi  verið  kastað  i  ána, 
krapi  þessi  safnast  aö  bökkunum,  frýs  saman  og  myndar 
skarir,  sem  loks  ná  saman  i  miðjunni.  Grunnstingul 
kalla  menn  þann  ís,  er  rayndast  í  botni,  hann  byrjar  á  þann 
hátt.  að  smáisflögur  setjast  á  steina  i  botninum,  og  standa 
þær  lóðrjett  upp.  á  móti  yfirborði  vatusins  einsog  skegg, 
þær  stækka  og  aðrar  m^mdast  ofan  á,  svo  botninn  þekst  af 
ísi,  og  ef  frostið  er  nógu  mikið  og  langvarandi.  kemst  isinn 
stundum  upp  úr  vatninu.  Pað  kalla  menn  ágang  ef  ár 
flóa  út  yfir  bakka  á  vetrum  af  því  grunnstingull  heíir  fylt 
botninn  og  stöðvað  renslið,  slikt  verður  oftast  i  jökulám, 
sjaldan  i  bergvötnum,  þvi  þau  frjósa  vanalega  að  ofan.  Is 
sem  myndast  af  krapaförum  og  grunnstingli  er  mjög  ótrygg- 
ur.  I  jökulám,  sem  á  söndum  renna,  kemur  oft  fyrir  ein- 
kennilegur  bylgjugangur,  stórir  hnyklar  og  drýli  á  straum- 
num  og  stundum  risa  afarmiklar  bylgjur,  þegar  grefur  undan 
sandi  og  hann  byltist  um,  og  ganga  þær  stundum  á  móti 
straumi. 

Ovanalegur  vöxtur  kemur  stundum  i  jökulár,  og  þegar 
mikið  kveður  að  vextinum  og  hann  verður  snögglega,  svo 
árnar  flæða  langt  yfir  vanalega  farvegi,  eru  það  kölluð 
hlaup  eða  jökulhlaup.  Til  hlaupa  geta  verið  ýmsar  or- 
sakir,  oft  verða  smáhhiup  af  stiflum  i  ám  af  snjó,  krapa 
eða  ís,  stundum  tæmast  stöðuvötn  i  jökkim  þegar  vötn  grafa 
sig  undir  jökulinn  eða  vatnsþunginn  brýtur  stiflurnar,  stund- 
um  ganga  skriðjökulstangar  þvers  yfir  árgljúfur  og  stöðva 
vatnsrenslið  alveg  eða  að  nokkru  leyti,  þar  myndast  þá 
uppistöðutjörn,  sem  stækkar  ört,  uns  vatnsmegnið  er  orðið 
svo  mikið,  að  þvi  hakla  engin  bönd,  jökultanginn  brotnar 
og  áin  brýzt  fram  með  fossfalli  og  jakagangi.  Hlaup  af 
j)essu  tagi  koma  alloft  fyrir  i  Skaftafells.sýskim,  svo  hleypur 
Jökulsá    á    Sólheimasandi,   Djúpá  i  Fljótshverfi  og  fleiri  ár. 


285  fljót  og  ár. 

Langstórkostlegust  eru  þau  jökulhlaup.  sem  orsakast  af  eld- 
gosum,  þá  bráöna  stundum  stórir  skriðjöklar  alt  í  einu.  og 
vatnið  fossar  beljandi  um  margra  mílna  breiða  sanda,  flytur 
með  sér  stóra  fjalljaka,  stórgrýti,  sand  og  vikur  og  e^^ðir 
öllu  er  fyrir  verður.  Slík  jökullilaup  liafa  til  forna  hvað 
eftir  annað  gjöreytt  heilar  sveitir  sunnan  jökla.  Af  Öræfa- 
jökulsgosum  hafa  nokkrum  sinnum  hlotist  háskaleg  jökul- 
hlaup,  en  langtiðust  eru  hlaupin  á  Skeiðarársandi,  standa 
þau  i  sambandi  við  gos  i  Vatnajökli,  hjá  Grimsvötnum  eða 
annarsstaðar,  hleypur  stundum  mest  austan  til  niður  Skeiðará, 
stundum  niður  Súlu  og  Núpsvötn  Við  Kötkigos  íióa  stór- 
gerð  hlaup  yíir  Mýrdalssand  og  aðalhlaupin  hafa  einnig  þar 
tekið  ýmsar  rásir.^)  Norðanlands  hefir  Jökulsá  i  Axarfirði 
nokkrum  sinnum  hlaupið  og  gert  mikil  spellvirki  i  Keldu- 
hveríi.  Pað  sést  viða  á  fornsögum  að  jökulár  hafa  i  forn- 
öld  verið  alveg  eins  miklar  einsog  nú  og  hafa  haft  sama 
eðli,  til  þess  mætti  færa  mörg  dæmi;  oft  hafa  jökulár  hlaupið 
til  forna,  er  viða  getið  um  smáhlaup  og  svo  um  stórhlaup 
af  eldgosum,  og  það  þegar  á  landnámstið.  Alþekt  er  sagan 
um  Loðmund  á  Sólheimum  og  Prasa  i  Skógum,  er  hleyptu 
Jökulsá  hver  á  annan;  Hveríisfljót  hét  til  forna  Almanna- 
íljót,  en  »áðr  þat  leypi  var  þat  kallat  E,aptalækr«.^)  Arið 
1179  er  getið  um  Höfðárhlaup,  sem  hafði  tekið  marga  bæi 
og  skemt  aðra;  Höfðabrekkuland  »þótti  eitthvert  bezt  vera, 
áðr  en  Höfðá  spilti«.^)  f*ess  er  getið  i  Sturlungu  að  hlaup 
kom  i  á  þá,  er  fellur  við  bæinn  á  Svinafelli  (i  Öræfum),  og 
braut  hún  akur  og  tún,  en  Guðmundur  helgi  söng  yfir  henni, 
svo  hún  braut  sér  nýian  farveg  austar  um  sanda.^)  Par  er 
og  getið  um  hlaup  i  Lómagnúpsá  (Núpsvötnum)  o.  s.  frv. 

Vatnsmikil  jökulíljót  eru  sum  mjög  stutt  er  þau  koma 
beint  undan  stórum  skriðjökli,  en  þau  hafa  þá  oftast  langan 
aðdraganda    i  mörgum  æðum  og  stokkum  undir,  og  i  jökl- 


^)  Um  jökulhlaup  mun  síðar  uáiiar  getiö  í  köflumim  um  jökla  og 
eldfjöU. 

2y  Landnáma  lítg.  1843,  bls.  250-251,  266. 

3|  Biskupasögur  I,  bls.  282-283. 

••)  Sturlunga  Oxf.  útg.  I.  bls.  114-115.  Biskupasögur  I,  bls.  466,  469. 


Jökulár.  289 

inum  sjálfum.  Jökulsá  á  Breiðamerkursandi  er  þannig  ekki 
nema  fjórðungur  mílu  á  lengd  og  Jökulsá  á  Sólheimasandi 
rúm  míla.  og  eru  báðar  mjög  vatnsmiklar.  Jökulár  sunnan 
á  Islandi  ganga  oft  á  engjar  og  graslendi  og  valda  miklum 
skemdum,  þar  sem  þær  sífelt  eru  að  breytast  og  leggjast  i 
ymsar  rásir,  einsog  t.  d.  Markarfljót  og  ymsar  ár  undir 
Ej'jafjöllum  og  í  Myrdal.  en  austar  er  mestalt  sléttlendi 
varla  annað  en  gróðurlausir  sandar,  straumharðar  og 
iskaldar  jökulkvíslar  eyða  þar  öUum  gróðri,  nema  þar 
sem  landslag  verndar  grasblettina  á  einhvern  hátt.  Par 
sem  jökulhlaup  eru  tið  hafa  menn  orðið  að  flytja  bæina  upp 
i  hliðarnar.  A  Mýrdalssandi  voru  i  fornöld  stórar  sveitir, 
en  Katla  hefir  eytt  þær  allar,  nema  Alftaver.  sem  ennþá  er 
bygt.  þó  hlaup  hafi  oft  fossað  þar  yfir,  en  hraunhólar  hlífa 
bygðinni  nokkuð.  Hjörleifshöfða-  og  Höfðabrekkubæi  hefir 
orðið  að  flytja  upp  i  fjöllin,  því  hlaupin  tóku  þá  af  á  undir- 
lendinu.  Sveitir  í  Austur-Skaftafellssýslu  verndast  flestar  af 
fjöllum  og  fjallanúpum  fyrir  ágangi  skriðjökla  og  jökul- 
kvisla,  en  skiftast  sundur  af  söndum  og  eyðimörkum.  f  ar 
sem  jökulvötn  eru  lygn  og  hafa  fastar  rásir  gera  þau  sjaldan 
mein;  jökulvatnið  ber  sumstaðar  frjósama  leðju  i  jaröveginn, 
bætir  grasvöxtinn,  og  er  haft  til  áveitu.  Efnarannsóknir 
hafa  sýnt,  að  jukulvatn  sumstaðar  (Þjórsá  og  Hvitá)  hefir 
inni  að  halda  mikil  frjóefni  (alkalia  og  fosfors}Tu). 

Jarðeldar  og  jökulhlaup  hafa  oft  haft  mikil  áhrif  á 
stefnu  og  rensli  fljóta.  Mest  hefir  kveðið  að  þessu  i  Skafta- 
fellssýslu.  Jökulhlaup  bera  með  sér,  sem  fyr  var  getið, 
mestu  kynstur  af  möl  og  stórgrýti,  svo  landslag  á  sléttlendum 
þeim.  er  hlaupiö  fer  yfir,  breytist  nokkuð  i  hvert  sinn.  A 
Skeiðarársandi  eru  kvislar  og  ósar  altaf  að  breytast.  og 
Kötluhlaupin  hafa  áhrif  á  rensli  ánna  á  Mýrdalsandi.  Eftir 
seinasta  Kötlugos  1860  eru  árnar  alt  aðrar  en  þær  voru 
eftir  gosið  1823.  Skaftárhraunin,  sem  runnu  1783,  gjörðu 
mikla  breytingu  á  fljótum  á  Síðu  og  Meðallandi,  og  Eld- 
gjárgosið,  sem  líklega  hefir  orðið  einhverntima  á  10.  öld, 
hefir  að  öllum  likindum  mjög  breytt  landslagi  og  árfarvegum 
i    Landbroti    og   ]\Ieöallandi.     Hin  miklu  hraun,    sem  löngu 

19 


290  Fljót  og  ár. 

fyrir  landnámstið  hafa  runnið  niður  á  Suðurlandsundirlendið 
frá  Veiðivötnum  niður  Skeið  og  Flóa,  hljóta  aÖ  hafa  gjört 
gagngjörða  brej^tingu  á  öllum  ám  á  þvi  svæði. 

Bergvatnsár  fj'lgja  oft  öðrum  lögum  en  jökulárnar, 
þær  eru  miklar  í  rigninga  og  kuldasumrum  en  vatnslitlar 
þegar  heitt  er.  Mestar  eru  þær  jafnaðarlega  i  leysingum  á 
vorin  og  bera  þá  mikið  fram  af  grjóti  og  sandi  eftir  vatns- 
megni  og  straumhörku ;  kemur  það  þá  oft  fyrir  sem  kunnugt 
er,  að  hver  spræna  veltur  fram  kolmórauð  og  ófær.  slikt  ber 
og  oft  við  þegar  þíðviðri  ganga  á  vetrum  og  i  haustrign- 
iugum.  I  leysingam  eru  i  móbergshéruðum  ótal  gil  full  af 
vatni,  sem  annars  eru  þur,  og  velta  þá  stórgryti  langar 
leiðir.  A  vetrum  og  vorin  þegar  vötn  leysir  koma  stundum 
ísstíílur  í  árnar,  og  brjótast  þær  svo  fram  með  miklum 
jakagangi,  ílæða  þá  stundum  yíir  mikil  svæði,  bera  aur  og 
grjót  á  engjar  manna  og  rifa  stórar  torfur  úr  jarðvegi.  Stór- 
árnar  á  láglendum  sunnanlands  gera  stimdum  á  þenna  hátt 
mikið  skurk,  Ölfusá  ílæðir  yfir  Flóa,  Markaríljót  og  Pverá 
ganga  á  Landeyjar  og  Ej'jafjallasveit,  Hvitá  fiæðir  yíir 
graslendi  i  Borgaríirði  o.  s.  frv.  Margar  bergvatnsár  eru 
upprunalega  myndaðar  af  jökulvatni,  það  heíir  sigið  gegnum 
hraun,  sand  og  urðir  og  orðið  tært  og  hreint.  Par  sem 
jökulár  falla  gegnum  stöðuvötn  fellur  jökulleirinn  oftast  til 
botns  i  vatninu,  sökum  kyrðarinnar,  sem  þar  er,  en  áin 
rennur  aftur  úr  vatninu  miklu  hreinni  en  fyr,  en  sé  dálitill 
straumur  getur  leirdustið  haldist  uppi  og  gruggað  vatnið 
einsog  í  Lagai-lijóti. 

I  kaílanum  um  dalamj'ndun  lieíir  dálitið  verið  getið  um 
áhrif  íljóta  á  fjöllin,  þau  eru  mismunandi  eftir  þvi  i  hvaða 
hlutfalli  kraftur  vatnsins  stendur  við  það  er  bera  skal.  Ef 
íijótið  heíir  meira  aíi  en  það  þarf  til  þess  að  íiytja  árburðinn. 
þá  sker  það  sig  smátt  og  smátt  niðm-  í  dalbotninn  og  dypkar 
dalinn.  Ef  hvorutveggja  er  i  jafnvægi  þá  hlykkjast  áin 
áhrifalaust  um  dalbotninn,  en  ef  nú  íljótið  heíir  meira  að 
bera  af  grjóti  og  sandi,  en  það  fær  við  ráðið,  þá  skilur  það 
árburðinn  eftir  á  leiðinni,  hleður  uudir  sig,  og  fyllir  dalinn. 
Sérhver  á  eða  lækjarspræna  synir  þetta  glögglega,  efst  til 
fjalla,    þar  sem  hallinn  og  straumhraðinn  er  mestur,    grefur 


» 


Bergvatnsár.  291 

áin  sig  niður  og  mjmdar  oft  þröngt  gljúfur,  en  fremst  hleður 
hún  undir  sig.  Straumhraðinn  vex  með  halla  og  vatns- 
megni,  en  minkar  þar  sem  áin  breikkar  og  grynkar;  af  því 
vatnsmegnið  er  mjög  mismunandi  eftir  árstimum  og  árferði, 
leiðir  af  þvi  að  fljótamyndanir  eru  oft  samsettar  af  smá- 
gerðum  og  stórgerðum  lögum  á  víxl,  og  sóst  það  víöa  í 
árbökkum.  Pegar  kemur  niður  á  ílatlendi  hlykkjast  árnar 
því  meir  sem  hallinn  er  minni  og  skiftast  neðst  við  út- 
renslið  í  margar  kvislar  eða  ósakerfi.  (delta),  eða  stíflast  við 
mynnið  i  lón  eða  breikkur,  þegar  brimið  veitir  mótstöðu, 
þannig  hafa  islenzkar  ár  myndað  mörg  lón  á  Suðurlandi, 
sem  íjr  var  getið,  og  líka  annarsstaðar  þar  sem  strönd  veit 
mót  opnu  hafi.  Markarfljót  kvíslast  um  Landeyjar  og  myndar 
langstærsta  ósalandið  á  Islandi,  þá  myndar  Jökulsá  i  Axar- 
firði  allstóra  ósaspildu  og  Lagarfljót  og  Jökulsá  á  Brú  liafa 
myndað  undirlendi  við  Héraðsflóa.  I  löngum  fjörðum,  þar 
sem  úthafsbrimið  ekki  kemst  að,  eru  ósarnir  vanalega  all- 
mikið  kvislaðir,  og  þó  skipulegir,  og  helzt  árburðarflöturinn 
neðansævar  langt  út  í  firði;  sést  slikt  bezt  á  fjörum  í  fjarðar- 
botnum,  rásir  kvíslanna  og  marbakkinn  f^^rir  utan  (Eyja- 
fjörður,  Borgarfjörður,  Hvalfjörður). 

f*ó  stórár  á  Islandi  séu  sumar  mjög  vatnsmiklar.  þá 
eru  þær  þó  til  litilla  hagsmuna  fyrir  samgöngur  og  flutninga, 
þær  eru  þvert  á  móti  margar  til  hins  mesta  farartálma. 
Með  timanum  munu  menn  þó  líklega  sumstaðar  nota  sér  ár 
og  siki  til  flutninga,  að  minsta  kosti  með  köflum,  þar  sem 
lygnt  er,  en  viðast  mun  þó  stranmharka  og  grynningar  gjöra 
flestar  ár  gagnslausar  í  þessu  efni,  og  jökulárnar  á  söndunum 
sunnanlands  munu  að  líkindum  lengi  verða  þröskuldur  fyrir 
samgöngur.  Hvitá  i  Borgarfirði  er  hin  eina  stórá,  sem  er 
skipgeng,  eftir  að  Norðurá  er  runnin  i  hana,  en  grynningar 
i  firðinum  hamla  innsiglingu.  I  mörgum  öðrum  ám  mætti 
fara  á  bátum  með  köflum,  en  þá  eru  vanalega  grynningar 
i  árósum,  gljúfur,  hávaðar  og  fossar  til  fyrirstöðu.  Lagar- 
fljót  er  hið  efra  fært  hverju  skipi,  þó  það  megi  nú  fremur 
vatn  kalla  en  á,  en  neöan  til  er  straumharka  og  hávaðar 
og    brim    og  sandar   fyrir  opnu  hafi  við  mynniÖ.     Nú  hafa 

19* 


292  Fljót  og  ár. 

meiiii,  sem  kunuugt  er,  bygt  brj'r  úr  járni  og  tré  yfir  margar 
stórár.  t.  d.  Ölfusá,  Pjórsá,  Blöndu,  Jökulsá  á  FiöUum. 
Skjálfandailiót,  Lagarfliót,  Sog,  Hvítá  í  Borgarfirði  o.  fl.; 
svifferjur  eru  sumstaðar.  Aður  urðu  menn  að  fara  yfir  ár 
þessar  á  vondum  vöðum  eða  á  fequm  og  hrekja  og  skemma 
hesta,  fólk  og  farangur,  má  þvi  tel^a  brúabygginguna  eina 
hina  mestu  framför  á  seinni  tímum.  Ennþá  verða  menn 
þó  að  fara  fiöldamargar  ár  í  bygðum  á  vöðum  og  fer^um, 
og  sumstaðar  í  kláfum,  sem  dregnir  eru  á  reipum  yfir  gliúfur. 
TJppi  á  hálendi  og  á  söndunum  sunnanlands  munu  menn 
þó  liklega  um  allan  aldur  þurfa  að  fara  yfir  árnar  á  mis- 
jöfnum  vöðum.^) 

Fossar  eru  óteliandi  á  íslandi,  smáir  og  stórir,  einkum 
i  blágrýtishéruðum.  Gil  og  lækir,  sem  renna  niður  brattar 
blágrýtishlíðar,  falla  stall  af  stalli  með  óteliandi  bunum  og 
fossum.  Giallskánirnar  milli  blágrýtislaganna  eru  mýkri  en 
hitt  griótið,  svo  af  þeirri  orsök  myndast  allaiafnan  skútar 
undir  fossunum  og  stundum  stórir  hellar.  Pegar  gengt  er 
i  hellra  þessa  er  þaðan  fögur  útsión  og  einkennileg  til 
vatnsbununnar,  sem  beliandi  og  dryniandi  fellur  fram  af 
klettunum,  af  slikum  heUum  er  Bárðarhellir  i  Bryniudal 
einna  kunnastur,  af  þvi  hann  er  við  alfaraveg,  en  aðrir  eru 
i  Fliótshlið  og  viðar  um  land.  Flestir  hinir  liæstu  fossar 
eru  i  blágrýtishéruðmium,  og  í  þeim  bergvatn  flestöllum, 
en  i  móbergshéruðunum  er  oftar  iökulvatn  i  fossum.  Meðal 
hinna  hæstu  fossa  i  blági'ýtishéruðunum  eru  Hengifoss  í 
Fliótsdal,  Glymur  i  Botnsdal,  Dyniandi  i  Arnarfirði,  þessir 
fossar  eru  allir  yfir  300  fet  á  hæð.^}  I  móbergshéruðunum 
eru  fossar  helzt  þar  sem  mishörð  lög  skiftast  á,  móberg  og 
grágrýti,  þussaberg,  hnuUungaberg  og  blágrýti,  þannig  er 
fiöldi  fossa  í  Fliótshlið  og  Eyiafiallasveit,  Skógafoss  og 
Selialandsfoss  eru  alkunnir.     Stórkostlegastir  eru  fossarnir  í 


^)  Um  brýr  mun  síöar  iiánar  getiö  í  kalianum  um  samgöngur  og 
samgöngubætur. 

^)  Aðeins  örfáir  fossar  liafa  veriri  nákvæmlega  mældir  (einsog  t.  d. 
Skógafoss  og  Seljalandsfoss)  en  ágizkanir  alii:ennings  um  hæð  fossa 
og  dýpt  vatna  eru  oftast  ýktar. 


Jökulsá  {  Lóni.  293 

stóránnm  um  miðbik  laudsins,  þar  sem  fljótiu  auuaðhvort 
falla  uiður  í  gjár  eða  spruugur,  eða  þá  grágrýti  eöa  hrauu- 
lög  gefa  tilefni  til  myndunarinnar.  Dettifoss  er  talinu 
mestur  allra  fossa  á  Tslandi,  vatnsmeguið  er  afarmikið  og 
fellur  í  hárri  bunu  niður  i  gljúfur,  sem  til  hefir  orðið  ein- 
hverntima  í  fj'rndinni  við  jarðskjálfta.  Gullfoss  i  Hvítá, 
austur  af  Geysir,  er  og  mjög  vatnsmikill,  og  felhir  lika  uiður 
i  gljúfur:  hæð  þessara  fossa  vita  menu  eigi  með  vissu. 
Hinna  helztu  fossa  mun  verða  getið  þar  sem  árnar  eru 
taldar  í  vmsum  landsfjórðungum. 


A  íslandi  falla  flestar  stórár  suður  og  uorður  af  hrvgg 
landsins  og  hafa  allílestar  upptök  sín  í  jökhim.  Pær  stórár, 
sem  norður  falla.  reuna  frá  suðri  til  uorðurs;  hinar  leugstu 
ár,  er  suður  falla,  renna  frá  norðaustri  til  suðvesturs,  en 
sumar  stuttar  eu  vatnsmiklar  ár  beiut  suður.  þar  sem  jöklar 
ganga  næst  ströndu.  A  Austfjörðum  renua  stærstu  jökul- 
íljótin  fjrir  ofan  fjarða-fjallleudið  til  norðausturs,  en  smærri 
ámar  beint  niður  að  ströndu  i  fjarðabotuaua;  eins  renna  ár 
vestan  á  landinu  niður  i  ílóa  og  íirði  með  ymsum  stefuum 
eftir  halla  laudsins  og  dalskorum.  Stefna  áuna  er  í  uáuu 
sambandi  við  jarðmyudun  laudsins. 

Jöklanúr  eru  stærstir  sunnan  til  á  laudiuu  og  þess- 
vegna  eru  á  Suðurlandi  ilestar  ár  og  vatnsmestar.  Fyrir  neðan 
Vatnajökul  eru  alstaðar  saudar  skapaðir  af  óteljandi  jökul- 
kvíslum  og  hvergi  á  landiuu  er  annar  eins  vatnsagi  eiusog 
þar;  þar  er  hvert  íljótið  öðru  meira,  og  öll  eru  þau  breytileg 
mjög  og  ill  yfirferðar  í  vatnavöxtum.  Vér  muuum  þviuæst 
telja  árnar  á  Suðurlandi  og  byrja  austur  við  Lónsheiði. 

Stærsta  áin  í  Lónssveit  er  Jökulsá  í  Lóni.  húu  kemur 
undan  austurliorni  Vatnajökuls.  suunau  við  (ieldingafell  og 
renuur  niður  Vesturdal,  þar  sem  hún  felhir  út  úr  dahium 
er  i  henni  hár  foss,  og  Hthi  neðar  kemur  í  haua  kvísl  úr 
Vatuadæld.  Jökulsá  rennur  um  mikil  gljúfur  milli  hárra 
fjalla,  og  falla  i  haua  ýmsar  þverár  og  þvergil,  viöa  með 
hrikalegum  gljúfrum  og  hömrum.    Einna  mest  af  þveránum 


294  Fljót  og  ár. 

er  Viðidalsá,  liún  rennur  um  Viðidal  milli  Hofsjökuls  og 
Kollumúla  og  heíir  skorið  sér  stórkostleg  gljúfur  við  enda 
Kollumúlans  áðm-  hún  sameinast  Jökulsá.  Nokkru  neðar 
kemur  Skyndidalsá  að  vestan,  og  er  það  lika  allstór  á. 
A  Jökulsá  og  Viðidalsá  er  kláfdráttur,  þvi  þær  eru  oí't 
ófærar  sakir  straumhörku,  vatnsmegnis  og  stórgrýtis,  og  við 
Kollumúla  er  Norðlingavað  á  Jökulsá.  f*egar  Jökulsá  kemur 
niður  i  bygðina  kvislast  hún  og  kastar  sér  ýmist  austur  eða 
vestur,  er  vatnsmikil  og  ströng  og  ber  með  sér  fjarskan 
allan  af  hnullungagrjóti  og  möl,  fellur  hún  siðan  út  i  Papa- 
fjörð,  en  útrásin  er  breytileg,  stundum  beint  á  Bæjarós, 
stundum  annarsstaðar.  Láglendið  i  Lóni  er  nærri  eintóm 
gróðurlaus  malarslétta,  mynduð  af  árburði  úr  Jökulsá  og 
ýmsum  smáám,  er  þar  renna,  meðal  þeirra  má  nefna  Karlsá 
og  Reiðará,  sem  fellur  i  Lónafjörð. 

MiIIi  Nesja  og  Mýra  falla  Hornafjarðarfljóttil  sævar, 
ákaiiega  breið  og  vatnsmikil,  þau  eru  þrir  fjórðungar  úr 
milu  á  breidd,  þar  sem  vaðið  er  vanalega,  hjá  Bjarnanesi, 
eru  lygn  og  likjast  íirði  tilsyndar.  Pessi  breiðu  íljót  myndast 
af  tveim  vatnsmiklum  ám,  er  koma  undan  Vatnajökli,  og 
eru  þær  kallaðar  Austurf  Ijót  og  Vesturflj  ót  (eða  Suður- 
fljót),  milli  þeirra  er  múli,  sem  heitu-  Svinafell.  Ur  Vatna- 
jökli  gengur  breiður  armur  beint  niður  á  Svinafell,  hann 
klýfst  um  fellið  og  koma  Austurfljótin  úr  Hoffellsjökli  austan 
Svinafells,  en  hin  úr  Svinafellsjökli  að  vestan.  Austurfljótin 
eru  strangari  og  falla  um  stórgerða  aura,  en  Vesturfljótin 
eru  lygn  og  leú'bleyta  i  botni.  A  aurunum  við  Vestm'- 
fljótin  er  einstakt,  stórt  klappaholt,  sem  heitir  Stóra-Dima, 
og  annað  minna  innar,  sem  heitir  Litla-Dima.^)  I  Horna- 
fjarðarfljót  reimur  Hoffellsá  að  norðaustan,  það  er  lika 
vatnsmikil  jökulá,  en  um  Nesin  remia  ýmsar  smáar  berg- 
vatnsár,  og  er  Laxá  þeirra  helzt,  hún  fellur  i  Hornafjörð. 
I  Hornafjarðarfljótum  eru  óteljandi  eyrar  og  smáhólmar,  en 
langstærsta    eyjan    er  Skógey,    syðst  i  fljótunum,    áður  en 


')  -Við  Jökulsá  í  Lóni  heitir  líka  Díma,  Stóri  og  Litli  Dímon  er  á 
Markarfljótsaurum,  Dimon  við  íjórsárdal  o.  s.  frv. 


Ár  í  Austur-SkaftafellssÝslu.  295 

þau  renna  i  Hornafjörð.  I  Fljótunum  er  mikil  iökulleðja, 
þar  sem  þau  flæða  yíir  sprettur  ágætlega,  en  verður  gras- 
brestur  ef  þau  leggjast  frá.  Alarnir  og  bleytumar  í  botni 
Fljótanna  eru  mjög  breytilegar,  en  vanalega  vaöið  yfir  þau 
liggur  frá  Bjarnanesi  ylir  norðurendann  á  Skógey,  og  eru 
reknir  staurar  í  botninn  til  leiðbeiningar. 

Mýrar  og  Suðui'sveit  eru  sundurgrafnar  af  ótal  hvikulum 
jökulvötnum,  sem  kvislast  mjög  um  sléttlendið  og  hafa  liin 
ofsafengnari  skapað  aura  og  auðnii',  en  hin  hæglátari  liðast 
mn  graslendin  og  gi'æða  það  sem  hin  spilla.  Af  Mýravötn- 
unmn  er  Djúpá  austust,  hún  kemur  undan  austurhorninu 
á  Fláajökli  (200'  y.  sj.),  en  að  norðan  kemur  saman  við 
hana  Kolgrafardalsá,  sem  lika  kemurúi'  skriðjökulstanga, 
sem  liggur  hærra  uppi  (1200'  y.  sj.).  Ymsir  krókóttir  kilar, 
sem  liðast  um  sléttlendið  sameinast  Djúpá  neðst,  áður  hún 
fellur  saman  við  Hornafjarðafijót  neðarlega.  Undan  suð- 
vesturhorninu  á  Fláajökli  kemur  Hólmsá,  mikið  vatnsfell, 
og  flæðir  oft  yfir  stór  svæði  þegar  hlaup  eru  í  lienni,  saman 
við  hana  tvinnast  þá  kvislar  undan  Heinabergsjökli.  og  er 
þar  kallað  Landvatn,  m^mda  ár  þessar  net  af  kvislum 
neðan  til,  áður  þær  falla  i  Hornafiörð,  og  eru  þar  einu 
nafni  nefndar  Einholtsvötn.  Kvislarnar  undan  hinum 
eystra  Hemabergsjökli  eru  kallaðar  Heinabergsvötn.  þau 
falla  sitt  á  hvað,  eru  stmidum  sérstök,  falla  stundum  i  Hóhnsá, 
stundum  i  Kolgrímu  og  stundum  skiftast  þau  og  remia  saman 
við  báðar  þessarár.  Undan  liinumvestriHeinabergsjöklikemur 
Kolgrima,  það  er  mikið  jökulvatn,  oft  iUj^firferðar, hún  fellur 
í  Hestgerðislón.  Af  ám  i  Suðursveit  má  nefna  Staðará, 
Steinavötn  og  Fellsá.  eru  Steinavötn  lengst  og  mest 
þessara  vatna,  sem  líka  öll  koma  úr  skriðjökulstöngum,  og 
renna  þær  i  hið  mjóa  lón,  sem  þar  er  fvrir  ofan  malar- 
kambinn,  og  hafa  sumpart  útrás  gegnum  Hálsaós,  sumpart 
gegnum  Reynivallaós. 

Undan  Breiðamerkurjökli  koma  margar  ár  og  kvíslar, 
en  hin  langmesta  af  þeim  er  Jökulsá  á  Breiðamerkur- 
sandi  og  þó  hún  sé  stutt  er  hún  eitt  með  stærstu  vatns- 
fölkim  á  landinu.    Jökulsá  kemur  undan  jöklinum  vestarlega, 


296  Fljót  og  ár. 

bún  er  aðeins  fjórðnngur  mílu  á  lengd.  en  mjög  vatnsmikil, 
og  rennnr  í  djúpum  farvegi  til  sævar.  Farvegurinn  milli 
bakka  er  1500  álnir  á  breidd,  en  vanalega  fellur  áin  ekki 
um  allan  farveginn,  en  rennur  í  stokk  með  vesturbakka 
og  er  þar  djúp,  en  varla  meira  en  2 — 300  álnir  á  breidd. 
Ain  breytir  þó  stundum  farvegi  og  flæðir  yíir  stór  svæði. 
Pegar  hún  rennur  þröngt  verður  vanalega  að  fara  á  jökli 
fyrir  ofan  uppgönguaugað  og  heitii-  það  að  »fara  á  undir- 
varpi«.  Jökulsá  er  hin  langstyzta  stórá  á  Islandi,  enhættu- 
leg  að  ríða  sökum  vatnsmegnis,  sandbleytu,  þýngdar  og 
straumhörku.*)  A  Breiðamerkursandi  eru  margar  aðrar 
jökulár  og  kvíslar,  sem  breytast  ár  frá  ári.  Fyrir  austan 
Jökulsá  er  Veðurá,  Brennhólakvísl.  Eystri  og  Vestri- 
Stemma,  en  vestar  á  sandinum  er  Breiðá  (Breiðuvötn), 
Fjallsá  og  Deildá,  og  renna  ár  þessar  oft  margvislega 
saman.  í*ær  koma  allar  úr  Breiðamerkurjökli.  Margar  af 
ám  þessum  hafa  langar  rásir  undir  jökli,  áður  en  þær  koma 
fram  á  sandana. 

Vestast  á  Breiðamerkursandi  renna  niður  vatnsmiklar 
kvíslar  úr  skriðjökultöngunum  austan  á  Oræfajökli,  þar  er 
Hrútá,  Kvíá  Eystri  og  KvíáVestri,  en  sunnan  undan 
Oræfajökli  koma  Hólá  og  Stigá  og  mikil  vatnsföll  renna 
þaðan  að  vestanverðu  um  Öræfasveit  niður  i  Skeiðará;  þar 
eru  helztar  Kotá,  Virkisár  (e^^stri  og  vestri),  Svínafellsá 
og  Skaf taf ellsá,  og  eru  hinar  tvær  síðastnefndu  lang- 
vatnsmestar.  Allar  koma  ár  þessar  undan  skriðjökulstöngum 
og  stundum  hafa  komið  mikil  hlaup  i  þær,  sem  þó  hafa 
verið  stórkostlegust  þegar  ÖræfajökuU  hefir  gosið;  bygða- 
vötn  þessi  eru  oft  ill  ^^firferðar,  ströng  og  stórsteinótt. 

Undan  Skeiðarárjökli  falla  mörg  vötn  til  sævar,  þau 
flæða  yfir  mikinn  hluta  af  sandinum  i  ótal  kvíslum,  sem 
breytast  si  og  æ,  renna  sundur  og  saman  og  stiflast  i  stór 
uppistöðulón,  sem  hafa  marga  ósa  gegnum  malarkambinn. 
Stærstu  vatnsrásirnar  koma  undan  yztu  hornunum  á  Skeið- 


1)  P.    Th.    Ferð    um    Austur-Skal'tafellssýsln    og   Múlasýslur    1894 
(Andvari  XX,  bls.  33-36). 


ííiipsvötn.  297 

aráriökli,  Skeiðará  að  aiistan  og  Súla  með  Núpsvötnnm  að 
vestan  og  takmarka  þessi  vatnsföll  sandinn  á  báða  vegu. 
Skeiðará  kemur  nr  jökulkróknum  við  Jökulfell  i  einu 
lagi.  rennur  um  þveran  sandinn  i  mynni  Morsárdals  yíir  að 
Skaftafelli.  þar  kemur  Morsá  i  hana  að  norðan,  rennur 
Skeiðará  þá  þröngt  i  djúpri  rás  með  þungum  straumi  niður 
með  Skaftafellsfjalli,  og  er  þar  altaf  i  einu  lagi  unz  Skafta- 
fellsá  er  komin  í  hana,  þá  fer  Skeiðará  að  kvíslast  og  rennur 
svo  suðaustnr  með  Öræfam  og  liæmist  út  um  alt,  svo  sand- 
urinn  er  þar  einsog  uet  af  kvislum;  af  því  sandinum  hallar 
austur,  er  Oræfabygðinni  ávalt  hin  mesta  hætta  búin  af 
hlaupum  nr  Skeiðará,  enda  heíir  hún  skemt  þar  margan 
fagran  engjablett.  Skeiðará  hefir  altaf  leitað  meira  og  meira 
á  austurlandið  og  útrás  hennar  og  aðalálar  hafa  færst  til 
austnrs;  fyrrum.  liklega  á  17.  ökl  eða  fyr,  rann  Skeiðará  i 
Gamlafarvegi  austan  við  miðjan  sand,  en  nær  hún  helir 
flutt  sig  austur  að  Jökulfelli  er  óvist;  snemma  á  18.  öld 
mun  Skeiðará  hafa  skilið  Ingólfshöfða  frá  landi.  (Sbr.  bls 
74—75).  Ofantil  á  Skeiðarársandi,  nærri  jöklinum,  eru  vana- 
lega  fáar  kvislar,  en  þær  eru  þess  íieiri  þegar  neðar  dregur, 
jökulvatnið  síast  gegnum  sandinn  og  i  sumum  lækjum  er 
það  orðið  tært  er  það  kemur  fram.  Jöknlhlaup  ganga  oft 
yfir  Skeiðarársand  og  orsakast  hin  stærri  liklega  oftast  af 
eldsumbrotum  uppi  i  Vatnajökli.  Vestan  við  Skeiðarársand 
eru  Núpsvötn,  sem  kölluð  voru  Lómagnúpsá  til  forna.  þau 
em  lika  mikið  vatnsfall,  straumþungt  og  með  bleytum  i 
botni.  Fljót  þetta  myndast  af  tveim  ám,  er  saman  renna. 
Núpsá,  sem  kemur  noröan  úr  (irænalóni  í  Vatnajökli,  og 
Súhi.  sem  kemur  úr  Skeiðarárjökli.  Nnpsá  rennur  Ijeint 
suður  um  djúpan  gljúfradal  miUi  Eystrafjalls  ogBjarnar.  og 
ganga  mörg  og  djúp  þvergil  niður  að  ánni,  þar  heita  Núps- 
staðaskógar  í  dalnum,  skógarbrekkur  i  hliÖnnam  milli  gilj- 
anna  Súla  er  mikið  jökalvatn  og  kolmórauð,  hún  kemur 
þvert  austan  nndan  horninu  á  Skeiðaráriökli  og  er  ekki 
neiiia  rúmur  fjórðungur  míhi  á  lengd.  Pegar  hlaup  koma  i 
Núpsvötn  koma  þau  vanalega  úr  SúUl  Fyrir  neðan  ár- 
mótin    er  iljótið  kalhið  Núpsvötn  og  rennur  það  niður  nieð 


298  Fljót  og  ár. 

Lómagnúp  að  austanverðu,  beygir  svo  vestur  fyrir  niipiun 
uppundir  Niipsstað,  austasta  bæ  i  Fljótshveríi;  eftir  það 
breikka  vötniu  mjög  og  sameiuast  Djúpá,  það  er  allmikil 
jökulá,  sem  líka  kemur  ofan  frá  Vatnajökli  og  rennur  jafn- 
hliða  Núpsá  vestan  við  Björninn,  víöa  i  gljúfrum.  Fyrir 
neðan  þessi  ármót  verður  mikill  vatnaíiáki  á  söndunum. 
heill  ílói,  þvi  þar  renna  saman  Núpsvötn,  Djúpá,  Hveríis- 
fljót  og  Eldvatn  á  Brunasandi,  heita  þar  Vatnamót  en 
ósinn  Hvalsíki. 

Fljótshverfi  takmarkast  að  vestan  af  Hverfisfljóti. 
það  er  stórt  jökulvatn,  sem  kemur  undan  Skaftárjökli  (2088' 
3^  sj.) ;  uppsprettur  fljótsins  eru  sunnan  við  Skaftárgígaröö- 
ina,  þar  sem  hún  gengur  upp  að  jökli  og  framan  af  rennur 
það  fram  með  jökuh'öndinni  og  margir  jökullækir  fossa 
niður  i  það.  Síðan  rennur  Hverfisfljót  niður  hin  eystri 
Skaftárhraun  og  austáni  það  falla  Eiríksf  ellsá  og  Brunná, 
neðst  kvíslast  það  mjög  er  það  felhir  út  í  vatnaflóann  upp 
af  Hvalsiki.  Á  Hverfisfljóti  hafa  orðið  miklar  breytingar 
siðan  i  fornöld,  Landnáma  segir,  einsog  fyr  var  getið,  að 
það  i  fyrstu  hafi  verið  kallað  fíaptalækur,  en  siðar  Al- 
mannafljót,  eftir  að  það  hljóp;  miklar  breytingar  urðu  líka 
á  Hverfisfljóti  við  eldgosin  1783,  niður  farveg  þess  rann 
austurálma  hraunsins,  áður  hafði  fljótið  kvislast  um  Bruna- 
sand.  en  fékk  nú  austlægari  aðah'ás  og  kastaðist  austur  undir 
Fljótshverfi.  Margar  kvíslar  úr  Hverfisfljoti  renna  þó  niður 
i  hraunið  og  koma  út  undan  þvi  aftur  niður  á  sandi  og  eru 
sumar  þeirra  allstórar;  helztar  af  ám  þessum  eru  Eldvatn 
á  Brunasandi  austast  og  Fossálar  vestan  við  hraunið 
næst  Austur-Siðu.  Eklvatn  rennur  i  sama  ósinn  einsog 
Hverfisfljót.  en  Fossálar  sameinast  Landbrotsvötnum.  Milli 
þessara  kvisla  eru  margir  smálækir,  sem  renna  saman  i 
breiða  gljá,  sem  uppi  stendur  milli  Landbrotsvatna  og  Hval- 
sikis.  og  þekur  gljáin  að  miHu  lej^ti  pláss  það,  sem  kallað 
er  Skjaldbreið  neöst  á  Brunasandi. 

Skaftá  er  hérumbil  15  mílur  á  lengd,  hún  kemur  lika 
undan  SkaftárjökU  rétt  fyrir  sunnan  Fögrufjöll,  milu  norðar 
en  Hverfisfljót  (2024'  y.  sj.).  i  mörgum  smákvíslum,  stærstar 


Ökaftá. 


299 


eru  tvær  kvislamar,  kemur  önnur  úr  kverkinni.  þar  sem 
Fögrufjöll  ganga  upp  í  jökulinn,  en  hin  miklu  sunnar  úr 
króknum,  þar  sem  eldgígaröðin  mikla  gengur  i  jökul,  og 
rennur  sú  kvisl  milli  jökulrandarimiar  og  instu  liraunkvisl- 
anna;  milli  þessara  jökulkvisla  bullar  vatn  fram  i  ótal  smá- 
kvislum  undan  jökulröndinni.  Um  djúpt  gilskarð  rennur 
lika  kvisl  úrLangasjó  niður  iSkaftárbotna  ogsameinarsigánni, 
en  minni  kvísl  kemur  sunnan  úr  sama  vatni  og  sameinast  öörum 
vatnsrásum,  sem  lieita  R.ótagil,  en  þau  falla  i  Skaftá  noröan 
við  Uxatind.  Skaftá  rennur  til  suðvesturs  fram  með  Fögru- 
fjöllum,    kvislast  þar  víða  á  öræfunum  og  lónar  upp,   lieitir 


48.  myncl.     Skaftá  hjá  Systrastapa. 


P.  F.  Jeiií>en. 


stærsta  lónið  Skaftárlón,  liggja  sumstaðar  móbergshryggir 
austan  að  ánni,  sumstaðar  hraun.  í^ar  sem  Skaftá  kemur 
niður  úr  þreugslunum  við  Uxatinda,  er  i  henni  foss  og  fyrir 
neðan  hann  skiftist  áin  i  tvær  kvislar,  sem  lengi  remia  jafn- 
hliða.  Frá  Uxatmdum  heldur  Skaftá  þó  sömu  stefnu  niður 
með  Skælingum,  þar  falla  i  hana  að  austan  Varmá  og 
Grjótá,  að  vestan  Nyrðri-Ofæra  og  Syðri-Ofæra,  þá 
beygist  hún  til  suðurs  og  suðausturs,  og  fyrir  sunnan  Leið- 
ólfsfell  rennur  í  hana  Hellisá  að  austan.  Skaftá  rennur  á 
hraunum  niður  í  bygð,  fyrir  eldgosið  1783  féll  hi'in  fvrir 
ofan  Skaftártungu  um  djúpt  gljúfur,  en  það  fyltist  af  hraunum. 


300  Fljót  og  ár. 

Fyrir  neðan  Búland  skiftist  Skaftá  i  tvær  ár,  báðar  vatns- 
miklar,  renuur  önnnr  nærri  beint  í  austnr  og  lieldur  nafninu. 
en  hin  rennur  suður  og  er  kölluð  Eldvatnið  hjá  Asum 
(Asavatn);  á  þessa  vatnsfalli  er  snarpur  krókur  neðan  til  og 
rennnr  það  beint  vestur  i  Tungufijót,  sem  hálfri  mihi  neðar 
sameinar  sig  Hóhnsá,  og  verður  að  Kúðaílióti.  Ur  Eldvatni 
renna  margar  kvisHr  út  í  hin  nyju  hraun  þar  fyrir  austan. 
Eldvatnið  hefir  nú  verið  brúað  nálægt  Asum.  Skaftá  sjálf 
rennnr  austur  með  Siðu  milli  hrauns  og  hliða  og  er  víðast 
mjó  og  djú)3 ;  fyrir  austan  Kirkjubæjarklaustur  rennur  Skaftá 
sunnan  við  Stjórnarsand  og  sameinast  svo  Breiðbalakvisl, 
en  það  vatnsfall  myndast  af  Geirlandsá  og  Stjórn  og 
ymsum  öðrum  lækjum  og  smáám,  er  þar  renna  niður  af 
heiðunum.  Brú  er  nú  á  Skaftá  milli  Landbrots  og  Stjórnar- 
sands  rétt  fyrir  austan  Kirkjubæ.  Síðan  beygir  Skaftá  suður 
með  Landbroti  að  austan  og  dreiíir  sér  út  um  stórt  svæði 
og  verður  þar  allbreiður  fiói  áður  hún  fellur  til  sævar  um 
Skaftárós  vestan  við  Máfabót.  Hinar  neðstu  breikkur  á 
Skaftá  eru  i  einu  lagi  kallaðar  Landbrotsvötn,  i  þau 
renna  Fossálar,  sem  fyr  var  getið,  og  Grenlækur  að  vestan 
undan  Landbrotshraunum. 

Við  eldgosin  miklu  1783  varð  Skaftá  fyrir  miklum 
breytingum.  Fyrir  eldinn  klofnaði  áin  i  þrent  nokkru  fyrir 
ofan  Svinadal,  aðalkvislin,  hin  vatnsmesta,  rann,  einsog  nú, 
austur  með  Siðunni;  miðkvislin  rann  suður  hraunin  (vestan- 
halt  suðausturj,  og  út  úr  þeim  austur  af  Botnum,  ogbeygði 
svo  hjá  Hólmum  og  Hólmaseli  beint  austur  fyrir  norðan 
Steinsmyri.  f>essi  á  hét  Melkvisl  meðan  hún  rann  gegnum 
hraunið;  i  hraunkverkinni  við  Botna,  Hólma  og  Hóhnasel 
runnu  margar  uppsprettur  í  hana  undan  hraunum  og  voru 
árnar  þar  margkvíslaðar ;  aðaláin  var  kölhið  Botnafijót, 
Hóhnafljót,  og  neðst  Stemsmýrarlijót.  Vestasta  Skaftárkvislin 
hét  Landá,  hún  rann  suður  hraunin  fyrir  vestan  Skaftártungu 
og  út  í  Kúðafljót  milli  Leiðvölls  og  Hrauns.  Þetta  breyttist 
alt  við  gosin,  Skaftá  sjálf  rann  fyrir  eldsumbrotin  fjær 
Siðu-hliðinni  en  nú,  og  bæirnir  stóðu  undir  hliðunum,  þá 
tók    alla   af  er  jarðeldarnir  j'ttu  ánni  upp  að  hHðarfætinum, 


KnðaíljL.t.  301 

og  siðar  varð  að  byggja  þá  uppi  á  heiðarbrúuinni.  A  land- 
uámstíð.  liklega  á  10.  öld,  hafa  Skaftárvötnin  að  ölhim 
likindum,  einnig  breyzt  mjög.  er  hraun  runnu  úr  Eklgjá 
niður  á  láglendið;  áður  hefur  Skaftá  liklega  kvislast  uin 
Meðallandið. 

Undan  hraunum  i  Meðallandi  koma  allstórar  uppsprettur 
og  kvíslar  og  liklega  er  vatnið  i  þeim  að  nokkru  leyti  komið 
úr  Skaftá  gegnum  hraunin.  Rensli  þessara  kvisla  er  nokkuð 
breytilegt,  en  aðalstefna  vatuanna  virðist  beuda  til  þess,  að 
svipaðar  rásir  séu  að  skapast  einsog  þær,  sem  voru  á  undan 
jarðeldunum.  Alarnir.  sem  nú  reuna  úr  Eklvatni  hjá  Asum 
(Asakvislar),  kvislast  út  um  hrauniu  á  þvi  svæði  þar  sem 
Landá  áður  var,  og  Eldvatnið  i  Meðallandi  kemur  þar  fram 
sem  Melkvisl  og  Botnafljót  runuu  til  forna.  Eldvatu  i 
Meðallandi  er  vatnsmikið  íljót,  og  kemur  upp  i  mörgum 
kvislum  og  uppsprettum  i  hraunhvilftum  uorður  af  Botnum, 
rennur  svo  austur  með  Laudbrotshraunura  og  sameinast  þar 
ýmsum  kihim  og  lækjum,  meðal  anuars  Steiusmýrarf Ijóti 
og  hefir  sjálfstætt  útrensli  um  Eldvatnsós. 

Kúöafljót  reunur  til  sævar  milli  Meðallands  og  Alfta- 
vers,  það  er  eitt  með  mestu  vatusföllum  á  Islaudi  og  myud- 
ast  af  þrem  ám:  Hóhnsá.  Tuugufljóti  og  Eldvatni  hjá  Asum. 
Um  Asavatn  hefir  áður  verið  getiö.  það  er  eiginlega  kvísl 
úr  Skaftá,  sem  sameinast  Tuugufljóti.  Tunguf  1  j  ót  sprettur 
upp  i  SvartahuúksfiöUum  og  reunur  niður  miðja  bygð  í 
Skaftártuugu ;  þegar  það  hefir  sameiuast  Asavatni  verður 
fljótið  breitt  og  heitir  þar  Flögulón.  Pá  kemur  Hóhusá 
að  vestau  þvert  á  Tuugufljót,  og  myndar  miklar  eyrar  og 
heita  árnar  svo  einu  nafni  Kúðafljót  eftir  að  þær  eru  komnar 
saman.  Hólmsá  kemur  úr  austureudanum  á  TorfajökH, 
renuur  fyrst  geguum  þrjú  smávötn  og  svo  uiður  hraun 
sunnan  við  Svartahnúksfjöll  til  suðausturs,  i  haua  falla 
vatnsmiklar  kvislar  undan  Mýrdalsjökli  og  eru  Jukulkvisl 
og  Leirá  mestar  þeirra.  A  Hólmsá  er  nú  brú  hjá  Hrifu- 
nesi.  Kúðafljót  sjálft  er  ekki  uema  rúiuar  þrjár  mílur  á 
lengd,  en  ákaflega  vatusmikið  og  breiðir  sig  yfir  stórt  svæði, 
r   fljótinu  eru  ótal  eyrar  og  alhnargir  hóhuar,  þar  eru  t.  d. 


302  Fljót  og  ár. 

Leiðvallarhólmar,  og  heitir  Gvendaráll  vestan  við  þá.  Par 
fyrir  neðan  renniir  Skálm  með  mikhim  eyrum  og  breikkum 
í  Kúðaíljót  að  vestan;  Skálm  kemur  upp  i  uppsprettulindum 
nærri  Loðinsvíkum,  en  stundum  renna  i  hana  jökullækir 
undan  Mvrdalsjökli.  í*á  rennur  önnur  á  úr  Alftaveri  saman 
við  Kúðaíljót,  sem  heitir  Landbrotsá,  myndast  hún  af 
lækjum,  sem  heita  Kælarar,  og  mörgum  öðrum  uppsprett- 
um.  í*ar  sem  ár  þessar  koma  samau  við  Kúðafljót  myndast 
breiður  vatnsfláki.  í*ar  eru  austur  af  Alftaveri  stórir  hólmar 
i  fljótinu,  meðal  annara  Bæjarhólmur  og  á  honum  bærinn 
Sandar,  þar  er  hið  vanalega  vað  á  Kúðafljóti;  verður  að  riða 
það  upp  og  ofan,  ótal  eyrar  og  ála  og  eftir  löngum  brotum ; 
þar  er  viða  bleytuhætt.  Fyrii^  ofan  Leiðvallarhólma  er 
Kúðafljót  viðast  3—400  faðmar  á  breidd,  en  niður  við  Alfta- 
ver,  við  mynni  Skálmar  og  Landbrotsár,  eru  vötnm  raeira 
en  hálf  mila  á  breidd,  en  dragast  svo  aftur  saman  að  ósnum. 

A  Mjrdalssandi  hafa  jökulkvíslar  verið  mjög  breytilegar 
vegna  jökulhlaupanna.  Par  eru  nú  helztar  ár  Blautakvisl, 
Sandvatn  og  Múlakvisl.  Blautakvisl  kemur  upp  á  sand- 
inum  miðjum ;  Sandvatn  kemur  undan  Kötlujökli  norð- 
vestur  af  Hafursey,  rennur  suðaustur  sandinn  og  flæðir  oft 
yfir  stór  svæði.  Skamt  þaðan  er  Múlakvisl  (Höfðá),  hún 
kemur  úr  gljúfragilium  á  Höfðabrekkuafrétti  og  rennur  niður 
með  Höfðabrekkufjalli  að  austan,  en  vestan  við  hinn  sama 
fjallshrygg  kemur  niður  Kerlingardalsá.  A  Mýrdalssandi 
hafa  áður  verið  ár,  sem  nú  eru  horfnar  t.  d.  Eyjará,  sem 
var  mikið  vatnsfall  á  18.  öld,  og  Nyjavatn  eða  Köthikvisl.^) 
sem  var  stór  á  eftir  hlaupið  1823. 

Um  Mfrdal  renna  ýmsar  smáár  og  nokkrar  jökulár 
skemma  engjar  manna  i  vatnavöxtum,  mestar  þeirra  eru 
Hafursá  og  Klifandi  fyrir  austan  Pjetursey,  og  renna 
þær  stundum  saman  og  flæða  yfir  mikil  svæði.  Jökulsá 
á  Sólheimasandi  (eða  Fúlilækur)  kemur  fram  undan  end- 
anum    á   löngum  skriðjökH,  liérumbil  300  fet  yfir  sjó.     Ain 


»)  í  þeirri  kvísl  drukknaði  fórarinn  Öf jord  sýslumaður,  semBjarni 
Thorarensen  orti  eftir  (Kvæði  1884  bls.  99—102). 


Jökulsá  á  Sólheimasandi. 


303 


er  ekki  nema  míla  á  lengd,  en  vatnsmikil,  ströng  og  stór- 
grýtt,  farvegnrinn  er  alldjiipur  og  3—400  faðmar  á  breidd; 
við  og  viö  koma  í  hana  jökulhlaup  líklega  af  vatnsstiflum 
uppi  i  jökli.  Fúlalækjar-nafnið  hefir  áin  fengið  af  hinni 
megnu  jökulfýki,  sem  þar  er  oft.  Vestur  af  Sólheimasandi 
koma  niður  margar  smáár  úr  undirfjöUum  Eyjafjallaiökuls, 
sumt  bergvatnsár,  sumt  jökulár.  I  Skógaá  er  Skógafoss 
(170  fet  á  hæð)  alkunnur,  og  Seljalandsf oss  (185  fet) 
undir  Seljalandsmúla.    og    er  bergvatn  í  báðum.     Af  jökul- 


49.  mynd.     Jukulsii  á  Sólheimasaudi. 


kvislum    eru    lielztar  Kaldaklifsá,   Holtsá   og   írá,    þær 
ílæða  oft  yfir  láglendið  og  skemma  engjar  manna. 

Vestur  af  Eyjafjöllum  rennur  Markarfljót  til  sævar, 
mikið  vatnsfall  og  margkvislað  neðantiL  Markaríljót  sprettur 
upp  i  Torfajökli  og  Hrafntinnuhrauni,  og  er  10 — 17  míhir  á 
lengd  eftir  þvi  i  hvern  ósimi  er  talið ;  það  er  framan  af 
krókótt  og  tiltöhilega  vatnslitið  uns  ymsar  jökulkvislar  renna 
í  það,  Hvitmaga  frá  Tindfjallajökli,  Pröngá,  Krossá, 
Steinsholtsá  og  Jökulsá  frá  Eyjafjallajökli.    Markartiiót 


304 


Fljót  og  ár. 


hefu*  alla  daga  verið  mjög  breytilegt  á  rás  sinni  og  hefir 
vatnsmegnib  ýmist  lagst  austur  eða  vestur.  t*etta  er  mjög 
eðlilegt  eftir  landslagi,  undirlendið  er  mjög  ílatt,  en  fijótið 
hið  efra  stritt  og  vatnsmikið  og  ber  með  sér  mikla  möl, 
hagar  sér  því  sem  aðrar  jökulár  og  flæmist  út  um  alt. 
I^egar  ffjótið  kemur  niður  í  bygð,  og  rennur  niður  hinn 
breiða  dal   fram  með  efri  likita  Fljótshlíðar.    fer  það  þegar 


50.  mvnd.     Skógafoss. 


("..  Eberhardt. 


að  kvíslast  og  rennur  um  breiðar  malarsléttur,  sem  kallaðar 
eru  Aurar;  hjá  Barkarstöðum  eru  aurarnir  hérumbil  hálf 
míla  á  breidd,  en  hjá  Merkjárfossi  ^/3  úr  míki.  A  aurunum 
er  einstakt  fell  ktiö,  sem  heitir  Dímon,  og  vestur  af  þvi  er 
Gunnarshólmi;  á  því  svæði  fer  Markaríijót  að  skiftast.  I 
Markarfljót  renna  norðan  úr  Fljótshköarfjönunum  ymsar 
smáár,  þar  eru  fyrir  inuan  bygð  Gilsá.  Pórólfsá  og 
Maröará.  en  í  bygð  Bleiksá,  Merkjá  og  Litla-Í*verá. 


Markarfljót.  305 

í  Merkjá  er  einkennilegur  foss,  vatniö  fellur  niður  gegnum 
stokk  innan  i  berginu  og  sér  i  þaö  á  þrem  stöðum  gegnum 
göt,  en  út  úr  fjórða  gatinu  kemur  áin.  Nyrzta  kvísl  fljóts- 
ins  heitir  Pverá.  rennnr  hún  nærri  beint  vestur  með  Fljóts- 
hlíð.  en  austasta  kvíslin  heitir  Markarfljót,  og  út  frá  þvi 
deilast  Alar  og  Affall  Hin  vestasta  af  þessum  kvislum, 
Affall,  skilur  sig  frá  aðalfljótinu  fyrir  norðan  Dímon,  rennur 
svo  suövestur  og  skiftir  Landeyjum  í  tvent,  eru  Út-Land- 
eyjar  að  vestan,  en  Austur-Landeyjar  að  austan.  Sandur 
er  alstaðar  með  sjó  fram,  og  er  hann  kallaður  Rangársandur 
eða  Landeyjasandur,  en  milli  hans  og  bygöa  landsins  er 
breið  ræma  af  uppistööuvatni  milli  kvíslanna,  og  eru  það 
kallaðar  sgljár*.  Alar  taka  sig  út  úr  fljótinu  suðvestur  af 
Dimon  og  renna  niður  austan  við  Austmiandeyjar,  en  svo 
kemur  Markarfljót  sjálft  næst  Eyjafjallasveit,  og  fær  það 
stundum  svo  austlæga  rás,  að  það  skemmir  engjar  raanna  í 
þeirri  sveit.  Milli  Ala  og  Fljótsins  eru  bygðar  eyjar  með 
hinum  svoköUuðu  Hólmabæjum,  er  heyra  undir  Eyiafjalla- 
sveit.  og  milli  þeirra  rennur  kvisl,  sem  heitir  Fauski. 
Vatnsmegin  i  þessum  kvíslum  er  mjög  mismunandi,  stund- 
um  liggur  aðalvatnið  i  fljótinu,  stundum  i  Þverá,  stundum 
í  Alum  eða  Affalli;  hafa  allar  þessar  ár  gert  mikinn  usla, 
gengið  á  lönd  mamia  og  spilt  graslendi,  einkum  þó  Pverá 
í  seinni  tíð.  í  Landej^jum  er  mikill  vatnsagi  og  þar  flæðir 
oft  yfir  landspildur,  bæði  af  hlaupum  og  af  ísstiflum  hinna 
ýmsu  kvísla.  I  Landeyj-um  eru  ýmsir  djúpir  lækir  og  siki, 
sem  menn  kalla  ^fljót*,  þau  standa  ekki  i  sambandi  við 
jökulvötnin,  en  eru  mynduð  af  mýravatni.  I  Austur-Land- 
ey jum  heita  Krossfljót  (Drápslækur)  og  H a  1 1  g e i r s e y j a r- 
fljót,  i  Vestur-Landeyjum  Fíf Iholtsfljót  og  Hemlu- 
fljót. 

I*verá  rennur  neðan  við  ytri  hluta  Fljótshliðar,  Hvol- 
hrepp.  Rangárvelli  og  Holt,  og  aðskilur  þessi  héruð  frá 
Landeyjum  (Eyjasveit).  í  Pverá  renna  Litla-Pverá,  sem  fyr 
var  getið,  að  norðan,  Grjótá,  Kvoslækjará,  Flóka- 
staðaá  og  svo  Eystri-  og  Vestri-Rangá  beggja  megin  við 
Rangárvelli,  siðan  rennur  hún  fyrir  neðan  Safamyri,  en  svo 

20 


306  Fljút  og  ár. 

heitir  engjaíiæmið  neðst  i  Holtum,  milli  Rangár  ytri  og 
Kálfalæks.  Neðsti  hluti  fverár,  sem  nú  er  orðið  stóríiiót, 
heíir  verið  miklum  breytingum  undirorpinn,  og  hafa  aðal- 
vötnin  stundum  runnið  út  i  Pjórsárós.  stundimi  haft  sér- 
stakt  útrensli.  Nú  (1907j  rennur  aÖalvatn  Pverár  milli 
Vestur-Landeyja  og  Pykkvabæjar  beint  suður  i  gljána  gegn- 
um  farveg  þann,  sem  kallaður  er  Hólsá.  I  byrjun  19. 
aldar  voru  aðalárnar  tvær,  Hólsá  ogsvoDjúpós,  sem  norðar 
rann  beint  vestur  í  Þjórsá  gegnum  vatn  eitt,  og  hét  útrásin 
fyrir  sunnan  Háfshveríi  Háfsós  og  kringdu  þessar  tvær  ár 
um  Pykkvabæinn,  rann  Pverá  þá  öU  út  i  Pjórsá  i  þessum 
tveim  kvísKim.  Fyrir  tiu  árum  siðan^)  var  mjög  lítið  vatn 
i  Hólsá,  en  alt  i  nyrðri  kvislinni  og  skiftist  hún  i  tvent  og 
hét  nyrðri  álman  Djúpós,  en  hin  syðri  Fjarkastokkur, 
kringdu  þær  um  eyju  norður  af  Pykkvabæ,  og  sameinuðust 
svo  aftur  íyrÍY  austan  Háfshverfi,  og  ruimu  svo  út  i  I'jórsá 
i  einu,  og  hét  þessi  neðzti  hluti  árinnar  Fiskivatn,  eftir 
vatni  þvi,  sem  þar  var  áður.^)  Nú  er  þetta  alt  breytt, 
Hólsá  er  aðalvatnsfallið,  en  litið  sem  ekkert  i  Djúpós  og 
Fjarkastokk.  Alarnir  fyrir  neðan  Safamyri  heita  nú  Djúpós. 
í^rikeldur  og  Háfsós  i  hinum  fyrri  Djúpósfarvegi,  en  Fjarka- 
stokkur  rétt  fyrir  norðan  Pykkvabæ  er  nærri  þur.  Við  þaö 
að  Þverá  féll  öll  í  Hólsá  fyrir  skömmu,  hklega  af  því 
Diúpóskvislarnar  voru  búnar  að  bera  of  mikið  undir  sig, 
varð  ekki  nóg  rúm  fyrir  alt  vatnsmegnið  i  Hólsárfarveginum, 
svo  allmikill  liluti  þess  varð  að  fá  sér  aðrar  rásir,  þá  tók 
Pverá  að  ganga  mjög  ægilega  á  Vestur-Landeyjar  og  mynd- 
uðust  þá  vestan  við  miðju  sveitarinnar  tvær  njjar  kvisHr 
eða  farvegir  um  Valalæk  og  Fróðholtsós  niður  i  Skúm- 
staðavatn,  sem  alt  umhverfðist,  og  er  nii  áfast  við  gljána 
eða  partur  af  henni.  Alt  þetta  mikla  vatn  úr  f*verá  rennur 
nú  i  gljána  vestan  til,  en  Affallið  að  austan,  og  fær  útrás  á 
miðjum  Rangársandi    um  Skipagerðisós,  og   er  i  honuui 


1)  Ar.dvari  1897,  bls.  110. 

^)  Snemma  á  19.  öld  branst  Dji'ipóskvíslin  út  fyrir  norðan  fykkví)- 
bæ  gegnum  tvö  smávötn,  sem  þar  voru,  Bæjarvatn  og  Fiskivatn. 


308  Fljót  og  ár. 

mikið  vatnsmegin  og  liaröur  straumur.    I'verá  heíir  nú  sér- 
stakt  útrensli,  en  veitir  svo  að  segja  engu  vatni  til  Pjórsár. 

I  fornöld  hafa  árrenslin  um  Landeyjar  verið  með  tölu- 
vert  öðru  móti  en  nú.  Aðalbreytingin  sem  orðið  hefur  er 
sú,  að  Pverá  myndaðist,  eða  nákvæmar  sagt  varð  jökulfliót. 
Kvísl  úr  Markaríljóti  náði  á  17.  öld  eða  fyr  framrás  vestur 
með  Fljótshlíð  og  liljóp  í  Litlu-Pverá,  sem  var  lítil  berg- 
vatnsá,  sem  rann  vestur  með  Hvolhreppi  út  í  E^^stri-Rangá. 
I  byrjun  18.  aldar  var  jökulkvislin  Pverk  komin  i  Rangá, 
og  heíir  þá  frameftir  verið  fremur  vatnslítil.  En  eftir  því 
sem  Markarfijót  bar  undir  sig  hið  efra  á  Aurunum  því 
meir  kastaðist  það  vestur  i  þenna  nýja  farveg,  og  á  19.  öld 
heíir  Pverá  aukist  ákaflega  og  er  orðin  að  stóru  íljóti  sem 
heíir  gleypt  i  sig  Rangárnar  og  aðrar  ár.  I  fornöld  hafa 
vist  smáárnar  iir  Fljótshlíð  runnið  niður  yíir  Landeyjar,  en 
hvar  þær  hafa  runnið  og  hverjar  hafa  sameinast  o.  s.  frv. 
er  enn  eigi  fulh-annsakaö.')  Markarfijót  og  ?verá  liafa  nú 
dregið  þær  til  sín.  I  fornöld  heíir  víst  aðalmegin  Markar- 
íljóts  haft  útrás  um  Alana. 

Beggja  megin  við  Rangárvelli  falla  Rangárnar,  hin 
eystri  og  vestri,  niður  í  I^verá,  þær  eru  i  bygð  miklar  en 
lygnar,  og  að  þeim  viða  móhenubakkar.  Eystri-Rangá 
er  6 — 7  mílur  á  lengd  og  sprettur  upp  i  hraunum  fyru' vestan 
Laufafell,  rennur  siðan  til  útsuðurs  um  eintóm  hraun  og 
hefir  víða  graíið  sér  djúpan  farveg  i  þau  og  eru  þai-  all- 
margir  smáfossar  og  hávaðar.  I  hana  renna  að  suniianverðu 
Blesá  og  Valá,  jökulkvíslar  frá  Tindfjallajökli  i  djúpum 
gljiifrum,  en  niðri  í  bygð  Fiská  sama  megin,  en  Stokka- 
lækur  að  norðanverðu.  Ytri-Rangá  (eða  Vestri-R.)  er 
hérumbil  8  milur  á  lengd,  hún  kemur  einnig  i  uppsprettum 
undan  hramium  austur  af  miðju  Búrfelli  og  rennur  lika  til 
suðvesturs,  þó  meira  suðurlialt  en  hin  ej^stri  Rangá,  i 
hana  koma  fjöldamargar  uppsprettur  og  lækir  undan 
hraunum.  Niður  á  Rangárvöllum  rennur  i  hana  Hróars- 
lækur     (Varmadalslækur,     Selalækur),     sem     sprettur     upp 

')  Brynjólíur  Jónsson  hefir  ítarlega  ritað  um  þetta  mál  í  Arbúk 
fornl.  fél.  1902,  bls.  9—24. 


íjórsá.  309 

fyiir  norðvestan  Keldur.  Fyrrum,  fi-am  á  18.  öld,  sam- 
einuðnst  Rangárnar  niður  af  Odda  og  hét  aöaláin  Hólsá 
til  sævar,  Pverá  var  þá  örlítil  og  rann  í  Eystri-Rangá,  en 
síðan  tryltist  hún  og  belgdist  svo  upp  að  hún  varð  aöaláin, 
sem  fyr  var  sagt.  Hin  fyrri  aðalá,  Rangá  (eða  Hólsá),  féll 
til  forna  beint  til  sævar  fyrir  vestan  Landeyjar  um  sér- 
stakan  ós,  sem  hét  R  a  n  g  á  r  ó  s,  en  sandurimi  Rangársandur. 
I  landnámstið  heíir  ósinn  verið  djúpur,  því  þar  lentu  menn 
oft  skipum  sinum.^)  Niður  Holtin  remia  til  suðvesturs  tvær 
ár  eða  lækir  með  allmikhi  vatni  um  gi'ösugar  og  breiðar 
lægðir  er  skiljast  af  hrygg,  sem  kallaður  er  Asar.  Hinn 
eystri  lækurinn  heitir  Rauðalækur,  á  honum  eru  margir 
krókar  og  hh'kkir,  i  hann  felhir  Pverlækur  úr  Hrútsvatni 
og  síðan  heitir  hann  Andalækur  og  fellur  niður  í  Frakka- 
vatn.  afrensli  þess  vatns  niður  í  Djúpós-  og  Háfsós-farveg- 
inn  er  kallað  Kálfalækur.  Hinn  vestri  lækurinn  heitir 
Steinslækur  og  rennur  hann  i  Þjórsá  rétt  fyrir  ofan  Sand- 
hólaferju. 

f  jórsá  er  hið  lengsta  fljót  á  Islandi  og  eitt  hiö  vatns- 
mesta,  eftir  þvi  sem  næst  verður  komist  mun  hún  vera  ná- 
lægt  28  míkim  á  lengd.  Pjórsá  sprettur  upp  í  mörgum 
kviskim  undan  Hofsjökli  austanverðum.  Nyrzta  kvíslin 
kemur  undan  skriðjökli  sunnan  við  norðausturhorn  Hofs- 
jökuls;  fyrir  neðan  hann  er  einstakur  tindur,  sem  heitir 
Klakkur  og  fyrir  sunnan  hann  kemur  kvíslin  fram.  Berg- 
vatnskvísl  kemur  í  Þjórsá  þar  efra  norðan  af  sandi,  og 
renna  kvíslar  þessar  saman  í  Fjórðungakvisl,  hún  kemur 
undan  TungnafellsjökH  í  þrennu  lagi.  Auk  þess  falla  í 
Pjórsá  að  austan  Hreysiskvísl,  Ey  vindarkvísl  ogPúf  u- 
verskvisl,  en  að  vestanverðu  rennur  fjöldi  jökulkvísla  i 
ána  beggja  megin  við  Arnarfell,  og  eru  þar  víða  sandbleytur. 
eru  þær  einu  nafni  kallaðar  Arnarf  eHskvislar,  ogMúla- 
kvíslar  þær  syðstu  af  þeim.  Yfir  þessar  kvíslar  verða 
þeir    að    riða,    sem   fara  Ai-narfellsveg,  en  tíðara  er  að  riöa 

')  í*egar  Ketill  hængur  landnámsma?)ur  lenti  þar  skipi  sínu  segir 
Egla  (Rvík.  1892.  Kap.  28,  bls.  57)  „Rangá  féll  þá  miklu  þröngra  ok 
var  dji'ipari  enn  m'i  er." 


310  Fljót  og  ár. 

Þjórsá  hjá  Sóleyjarhö  f  ða  og  fara  sandinn  austan  ár. 
Höfði  einn  gengur  þar  út  í  ána  að  austanverðu,  gulleitur 
af  mosa,  er  Pjórsá  breið  mjög  ofan  til  við  höfðann  og  eru 
þar  i  henni  eyjar  og  sandhólmar,  en  vaðið  er  beint  undan 
höfðanum.^)  Ekkert  vað  er  á  f  jórsá  frá  Sóleyjarhöfða  niður 
að  Nautavaði  hjá  Pjórsárholti.  og  eru  þó  11 — 12  milur  á 
milli.  Frá  Arnarfelli  niður  að  Sóleyjarhöfða  eru  um  tvær 
milur,  en  hálfa  mílu  fj^rir  norðan  vaðið  rennur  Miklakvísl 
i  Pjórsá  að  vestanverðu,  hún  kemur  undan  Arnarfellsiökli 
nærri  Nauthaga,  og  Blautakvisl  nokkru  vestar,  hmi  fellur 
i  Pjórsá  gagiivart  Sóleyjarhöfða.  í*á  er  Kníf  á  áFjórðungs- 
sandi  og  svo  Kisá  sunnan  við  Fjórðungssand,  hún  sprettur 
upp  norðan  við  Kerlingarfjöll  og  er  allmikið  jökulvatn 
Fyrir  sunnan  hana  er  Kjálkaver  og  þar  er  Kjálkavers- 
foss  i  I^jórsá.  Svo  er  Miklilækur  og  Dalsá,  sem  er 
æðimikið  vatnsfall  og  kemur  úr  Kerlingarfjöllum;  þar  rennur 
Svartá  i  Pjórsá  að  austan,  norðan  við  Búðarháls,  en  svo 
eru  að  vestan  Gljúfurá  og  Skúmstungnaár  tvær  gengt 
Búðarhálsi,  en  sunnan  við  hann  kemur  að  austan  Tungná, 
mikið  vatnsfall,  hérumbil  eins  stórt  og  Pjórsá  sjálf. 

Tungná  kemur  undan  Skaftárjökli  á  2200  feta  liæð 
yíir  sjó.  og  er  13  milur  á  lengd,  rennur  hún  lengi  til  suð- 
vesturs  fram  meö  Tungnárfjöllum,  en  beygir  snögglega  við 
enda  þeirra  til  norðurs,  vesturs  og  norðvesturs.  Tungná 
er  nokkuð  vatnsmikil  þegar  hún  kemur  undan  jökli,  og 
niður  með  öllum  Tungnárfjöllum  rennur  litið  i  hana,  ekkert 
að  vestan  sem  neinu  nemur,  en  að  austanFossá  ogSandá 
i  Faxasundum  og  neðst  Kirkjufellsós,  sem  Jökuldala- 
kvislir  koma  saman  við.  Við  enda  fjallgarðsins,  þar  sem 
krókurinn  er  á  Tmigná.  kemur  i  hana  stutt  en  allvatns- 
mikil  jökulá  að  sminan.  hún  heitir  Námskvisl  og  kemur 
úr  Jökulgili  i  Torfajökli.  Par  við  norðurkrók  Tungnár  er 
Krókavað  nærri  Snjóöldu,  og  er  þar  oft  bleytuhætt,  annað 
vað  er  neðar,  sem  heitir  Kvislavað,  þar  eru  i  Tungná  tveir 


*)  Magnús    Grímsson:     Lýsing    á    Sprengisandi    í    Nýjum    Félags- 
ritum  VIII,  1848,  bls.  53—66.     far  segir  vel  frá  vegi  og  ám. 


Tungná. 


311 


fossar.  og  nokkru  fyrir  neðan  hinn  neðri  er  vaðið.\)  Pá 
koma  í  Tiuigná  Blautukvíslar  að  norðan  en  suðaustan  undir 
Búðarhálsi  sameinast  hún  Köldukvísl,  og  heita  Póristungur 
milli  ánna  og  uppundir  Pórisvatn,  en  neðar  rennur  Hellis- 
kvisl  í  Tungná  að  sunnan,  hún  kemur  úr  vötnum  á  Land- 
mannaafrétti  hjá  Loðmundi.  Tungná  og  Kaldakvisl  renna 
i  sameiningu  sem  eitt  fljót  út  i  Pjórsá,  og  heldur  Tungná 
nafninu.  Par  er  ferja  á  ánni  til  fjárflutninga  vor  og  haust. 
Kaldakvisl  er  allstór  og  ströng  jökulá,  sem  kemur  norðan 
úr  Vonarskarði  og  er  um  10  milur  á  lengd,  rennur  hún  um 


52.  mjnci.     Ármút  Tungnár  og  Námskví.slai'. 


K.  .Sapper 


graslaus  öræfi  til  suðvesturs,  í  hana  rennur  Pórisós  úr 
Pórisvatni  að  sunnan,  en  Klif  shagak  visl  austan  við  Búðar- 
háls  að  norðan. 

Eftir  að  Pjórsá  hefir  sameinast  Tungná  rennur  hún  enn 
i  sömu  stefnu  til  suðvesturs,  unz  hún  við  hornið  á  Búrfelli 
alt  í  einu  tekur  á  sig  hlykk  til  norðvesturs  upp  að  mynni 
í*jórsárdals.  Yið  Búrfell  er  i  í*jórsá  foss,  sem  heitirPjófa- 
foss,  hann  er  eigi  hár,  en  eðlilega  mj()g  vatnsmikill,   klýfst 


'I  Sveinn  Pálsson    segir  a^  t'ossinn  s«  f'agur,  40  f'aðma  hreiöur  og 
20  faftma  hár  (Andvari  18W,  bls.  114). 


312  Fljót  og  ár. 

hann  í  fernt  um  hraundranga  og  smáeyjar  úr  hrauni,  vest- 
asta  bunan  er  langmest,  hinar  eru  mjóar.  Um  Pjórsárdal 
rennur  Fossá  suöur  í  Pjórsá,  hún  kemur  norðan  af  heiðum 
og  fellur  í  háum  fossi  niður  i  dalinn,  og  svo  í  gljúfi'i  nokkra 
stund,  að  austan  rennur  svo  Rauðá  í  hana,  brýzt  sú  á 
gegnum  einkennileg  gljúfur  niður  milli  Stangarfjalls  og 
Skeljafjalls,  heitir  þar  meðal  annars  »Gjáin<,  og  þykir  þar 
fagurt  landslag.  Siðan  rennur  Fossá  um  sandorpið  hraun 
og  vikra,  og  nokkru  neðar  er  i  henni  Hjálparfoss.  Litlu 
vestar  remmr  Sandá  i  Pjórsá.  Pjórsá  heldur  vesturstefnu 
að  Hagafjalli,  en  bej^gir  svo  aftur  til  suðvesturs ;  hjá  Pjórsár- 
holti  er  ferja  á  Hrosshjl  og  nokkru  neðar  Nautavað.  t*á 
rennur  Kálfá  niður  Eystri-hrepp  i  Pjórsá,  og  við  Kálfár- 
mynni  er  eyjan  Arnes  i  Pjórsá,^)  sem  líklega  áður  hefir 
verið  nes;  í  nyrðri  kvíslinni,  sem  er  aðalkvislin,  er  fossinn 
Búði  (Búðafoss),  og  hefir  þar  áður  verið  þingstaður  á  landi 
nærri  fossinum.^)  í'jórsá  rennur  nú  niður  með  Skeiðum  og 
beygu'  svo  suður  og  er  allbreið  viðast  (2—3000  áhiir).  en 
við  Pjótanda  kemst  hún  í  þrengsli,  heíir  orðið  að  brjótast 
gegnum  blágrýtisása,  sem  taka  yíir  nokkurn  hluta  F\ó&  og 
Holta,  rennur  hún  þar  mjög  þröngt  og  i  stöðugu  fossfalh 
iiiður  eftir  gljúfrinu.  Par  er  Pjórsárbrú,'^)  og  áin  eigi  nema 
75  álnir  á  breidd  þar  sem  hún  er  mjóst.  Hjá  Egilsstöðiun 
kemur  i*jórsá  aftur  út  úr  þrengshmum  og  tekur  nú  brátt 
að  breikka  og  verður  neðst  einsog  fjörður,  þó  sjálfur  ósinn 
sé  mjór.  Hjá  Sandhólaferju  er  Þjórsá  2000  álnir  á  breidd, 
hjá  Háfshveríi  4500  álnir,  eða  meira  en  'þriðjungur  mílu,  en 
sjálfur  ósinn  er  aðeins  400  álnir  á  breidd.  Mitt  á  miUi 
stóránna  Pjórsá  og  Ölfusár  rennur  Baugstaðasíki  niður 
Flóa. 


')  í  fjórsá  er  líkaHagaey  ogÖlmóösey.  Um  hanasjá  f  jóðsögur  og 
munnmæli  1899,  bls.  102—103.     Arb.  fornl.  1898,  bls.  1,  með  uppdr. 

*)  Um  Ai-nesið  eftir  Brynjólf  Jónsson  í  Arb.  fornl.  1894.  bls. 
11 — 15,  með  uppdrætti.  Lýsing  á.  Búðafossi  í  Pjóðólfi  1904,  bls. 
85-86. 

^)  Mynd  af  henni  í  Almanaki  fjóðvinafélagsins  1908. 


Hvítá. 


313 


Hvitá  er  hémmbil  17  milur  á  lengd  til  sævar,  liúu. 
kemiir  úr  Hvitárvatni  undii'  Langjökli  og  er  þegar  mikið 
vatnsfall  þar  sem  hún  rennur  úr  vatniiuT.  Nokkru  siöar 
rennur  Jökulkvisl  i  hana  aö  austan  og  er  þaö  vatnsmikil 
jökulá,  sem  kemur  austan  undan  Hofsjökli,  i  hana  rennur 
Blágnýpuk visl  og  Asgarðsár  tvær  iir  Hveradöhim 
i  KerUngarfjölhim.  Vestan  við  Hvítá  er  fell,  sem  heitir 
Lambafell,    og    rennur    Lambafellsá  í  hana  fyrir  sunnan 


.Magm'is  Ólalssoii. 
53.  mynd,     Hvítá   lijá  Bniarhlöðum. 

það;  i  króknum,  sem  verður  á  Hvitá  austur  af  Lambafelli, 
er  foss.  sem  kallaður  er  Abóti  Eftir  það  rennur  Hvitá 
niður  með  Bláfehi  að  austan,  og  f^-rir  sunnan  það  kemur 
i  hana  Grjótá,  sem  rennur  um  gljúfur  vestan  við  Bláfell. 
Austanmegin  renna  í  Hvítá  uppi  á  hálendi  önnur  Grjótá 
og  Sviná,  sem  dragast  saman  af  mörgum  kvishim,  og  nærri 
bygð  Stangará  ogBúðará  spölkorn  f^-rir  ofan  Gullf  oss. 
Hvítá  fellur  þar  ofan  í  gljúfur  um  tvo  hialla,  og  er  efri 
fossinu  skáhallur  gagnvart  hinum  neðra,    Guilfoss  er  vatns- 


314  Fljót  og  ár. 

mikill  og  mjög  fagur  foss;  þar  fjTÍr  neðan  rennur  áin  all- 
lengi  í  stokk  með  stríðum  straumi  og  hávuðum,  og  eru  mó- 
bergs  og  grágrvtishamrar  að  henni,  þar  er  trébrú  á  Hvítá  á 
Brúarhlöðum,  en  miklu  neðar  er  dragferja  af  Skálholtshamri 
að  Iðu.  Neðst  í  Biskupstungum  norður  af  Vörðufelli  koma 
fjórar  ár  saman  við  Hvitá.  Að  austan  koma  JMinni- 
Laxá  og  Stærri-Laxá,  sem  renna  um  Hreppa  lengst  af 
nokkurnveginn  jafnhliða  til  suðvesturs.  en  fyrir  neðan  Hrepp- 
hóla  rennur  Stærri-Laxá  þvert  vestur,  hún  kemur  úr  G-ræna- 
^atni  uppi  á  heiðum.  Hálfri  miki  fyrir  ofan  ármót  Laxár 
og  Hvitár  kemur  Tungufljót  að  vestanverðu  i  ána;  það  er 
nú  líka  brúað  skamt  fyrir  neðan  Geysir.  Tungufljót 
kemur  úr  Hagavatni  undir  Langjökli,  heitir  það  fyrstFarið 
og  rennur  i  Sandvatn  og  svo  þaðan  í  stórri  bugðu  austur 
og  heitir  Arbrandsá,  en  eftir  að  hún  heíir  fyrir  austan 
Haukadal  sameinað  sig  minni  á,  sem  kölluð  er  Fljótið,  fær 
hún  nafnið  Tunguíljót  og  er  allmikið  jökulvatn  með  striðum 
straumi  og  stórgrýti.  I  Tungufljót  rennur  Beiná,  sem  kemur 
niður  hjá  Geysi.  Milli  Grímsness  og  Tungna  rennur  Brú- 
ará  beint  suður  i  Hvitá.  hún  kemur  úr  Uthlíðarhraunum  og 
er  tiltölulega  vatnsmikil.  en  hreint  berg^^atn.  A  vaðinu  á 
þjóðveginum  er  gjá  i  árbotninum  og  hefir  hún  verið  brúuð 
fyrir  löngu  og  þótti  einkennilegt,  að  þar  var  brú  í  miðjum 
árstrauminum.  Hin  sama  gjá  tekur  sig  viða  upp  í  ánni  þar 
sem  hart  berg  er,  líklega  heíir  áin  upprunalega  holað  sig 
niður  í  sprungu,  sem  hefir  gengið  nærri  beint  frá  noi'ðri  til 
suðurs,  enda  er  stefna  Brúarár  einkennilega  bein.  Nii  er 
komin  reghileg  brú  yfir  ána  kippkorn  fyrir  neðan  vaðið.^) 
I  Brúará  renna  lækir  úr  Apavatni  og  Laugarvatni  um 
Hagaós. 


^)  Um  Brúará  eru  ýmsar  sögulegar  endurminningar,  af  því  áin  er 
s\"o  nálæg  hinn  forna  biskupssetri  Skálholti.  Við  Brúará  dó  Magnús 
biskup  Eyjólfssoii  1490,  í  Brúará  var  Jóni  biskupi  Gerrekssyni  drekkt 
1433.  I  ánni  hafa  ýmsir  merkir  menn  drukknað.  far  dvukknaði 
Olafur  danski  skólameistari  1555,  Stefán  Stefánsson  skólameistari  og 
hinn  lærðasti  maður  1594,  Teitur  Pétursson  dómkirkjuprestur  1672, 
Eiríkur  p;estur  Hermannsson  1694  o.  tí. 


(3lfusá.  315 

Hvítá  hefir  á  stuttum  spöl  (hálfa  mílu)  haft  vestlæga 
stefnu,  en  breyth'  henni  eftir  að  Brúará  er  fallin  i  hana  og 
rennur  þá  suður  unz  hún  aftur  breytir  stefnu  viö  hornið  á 
Hestfjalli.  Norður  af  Hestfjalli  rennur  í  hana  Hestlækur 
(Slaukaj  iir  Hestvatni.  Hjá  Hestfjalli  er  farvegur  Hvítár 
þröngur  og  hraun  i  botni,  og  hefir  það  borið  við  nokkrum 
sinnum  að  Hvitá  hefir  þar  þverraö  með  undarlegum  hætti  hjá 
Arhrauni.')  Við  Hestfjall  beygir  Hvitá  beint  vestur  og 
stefnir  á  Ingólfsfjall,  en  þá  kemur  Sog  i  hana  að  norðan 
og  breytir  áin  þá  stefnu  og  nafni  og  heitir  Olfusá  úr  þvi. 

Sogið  kemur  úr  f'ingvallavatni  og  er  vatnsmikil  á, 
brýzt  það  út  úr  vatninu  hjá  Kaldárhöfða  gegnum  dálitinn 
móbergsháls,  rennur  þar  í  þröngu  gljúfri  með  striðum  straumi 
og  iðukasti.  Síðan  rennur  Sogið  fyrst  gegnum  Úlfljóts- 
vatn,  siðan  um  Alftavatn  og  niður  i  Hvítá  hjá  austur- 
horninu  á  Ingólfsfjalli.  Hjá  Syðri-Brú  í  Grimsnesi  eru 
þrír  fossar  i  Soginu  og  skamt  á  milli,  þar  er  efst  Ljósa- 
foss.  svo  írafoss  i  miðið.  hæstur,  og  neðst  Kistufoss. 
Brú  er  nú  á  Sogmu  hjá  Alviöru.  I  I^ingvallavatn  rennur 
að  norðan  Oxará.  hún  kemur  úr  Myrkavatni  hjá  Súhim, 
fehur  niður  í  Almannagjá  með  snotrum  fossi,  rennur  svo 
kippkorn  eftir  gjánri  i  Drekkingarhyl,  brýzt  svo  austur  úr 
og  kvislast  um  vellina  áður  en  hún  rennur  i  vatnið.  Öxará 
var  i  fornöld  veitt  i  gjána,  en  rann  áður  fj^rir  vestan  Al- 
mannagjá  og  niður  í  Pingvallavatn  skamt  fyrir  austan 
Skálabrekku,  sést  farvegurinn  enn  glöggur  og  er  kallaður 
Arfar.^j     Sunnan  i  Pingvallavatn  rennur  Ölfusvatnsá. 

Eftir  að  Sog  er  runnið  i  Hvítá  er  Olfusá,  sem  þá  hefst, 
afarmikið  vatnsfall,  og  rennur  svo  til  suðvesturs  fyrir  Ingólfs- 
fjall,  þar  er  brú  yfir  hana  hjá  Selfossi.  Hjá  Arnarbæli  og 
Kaldaðarnesi  er  áin  mjög  fariti  að  breikka  og  myndar  svo 
hálfrar  milu  breiðan  ós  með  mörgum  ej^rum,  unz  hún  dregst 
aftur    saman   að  útfallinu,  hjá  <  seyri  vestur  af  Eyrarbakka, 

')  Svo  lieíir  koiniD  fyrir  á  árunuin  1594,  1702,  1829,  1864  og  lík- 
lega  oftar.  Sbr.  Andvari  1889.  bls.  95-96.  AnnAlar  Bjr)rn.s  ú  Skair).s;i 
II,  bl:3.  8.     Arb.  Esp.  V,  bls.  78.     Hests-  og  Filjaannálar. 

•-)  Árbók  fornlf.  1881,  bl.s.  22-23.     Sturlunga  (1878)  ],  bl.s    203. 


316  Fljót  og  ár. 

sem  er  450  álnir  á  breidd;  þar  er  ferja.^)  I  breikkn  Ölfusár 
fellur  Varmá,  sem  kemur  npp  í  Hengladölum  og  rennur 
þvert  niður  Ölfus,  neðan  til  er  hún  kölluð  Porleifslækur. 
Yatn  úr  hinum  mikla  mýrafláka  í  Olfusi,  Forinni,  safnast 
saman  i  Garösá,  sem  rennur  i  Búlkhúsós  fyrir  neðan  Arnar- 
bæli.  F^'rir  utan  Oifusá  er  ósalt  vatn  á  sjónum  langt  iit 
eftir.  Stundum  hafa  á  vetrum  komið  allmikil  hlaup  í  Hvítá 
og  Olfusá,  svo  flóð  og  jakahrannir  hafa  brotist  inn  á  liinar 
neðstu  bygðir.^)  Slik  hlaup  orsakast  líklega  af  jakastiflum 
í  þrengslunum  við  Hreppa  fjnir  neðan  Gullfoss  eða  annars- 
staðar  þar  sem  þrengsli  eða  krókar  eru  á  ánni. 

A  E-eykjanesskaga  eru  hvorki  vötn  né  ár  sem  teljaudi 
sé,  úrkoman  hverfur  í  hraunin  og  kemur  víða  fram  i  upp- 
sprettum  i  fjörumáli  (í  Selvogi,  Hraunum  og  víðar).  Af 
lækjum  norðan  á  nesinu  er  Kaldá  kunnust,  upp  af  Hafnar- 
firði,  hún  kemur  upp  i  smáaugum  og  uppsprettum  norður 
af  Helgafelli,  rennur  svo  spölkorn  eftir  hrauninu  niður  hjá 
Kaldárseli,  hverfur  dálitlu  neðar  undir  hraunið,  sogast  niður 
i  sprungur  og  katla.  og  sést  ekki  framar;-'')  liklega  eru  þó 
sumar  af  uppsprettunum  í  fjörumáli  i  Hraunum  frá  henni 
komnar.  Pegar  norðar  dregur  út  úr  hinum  nýrri  hraunum 
fjölgar  vatnsrásunum.  Elliðaár  koma  úr  Elliðavatni,  en  í 
það  rennur  Hólmsá,  þá  er  Korpúlfsstaðaá  og  Leir- 
vogsá,  hún  kemur  úr  Leirvogsvatni,  i  henni  er  Trölla- 
foss:  renna  allar  þessar  ár  i  vogana,  er  skerast  inn  f^'rir 
norðan  Seltjarnarnes.  Laxá  i  Kjós  er  allvatnsmikil  á,  oft 
ill  yíirferðar  i  vatnavöxtum,  i  henni  drukknaði  Oddur  Gott- 
skálksson  lögmaður  árið  1556,  ofan  til  i  ánni  eru  margir 
fossar ;  Laxá  kemur  úr  Stiflisdalsvatni  og  rennur  út  i  Hval- 
fjörð.  I  botn  Hvalfjarðar  renna:  Brynjudalsá,  i  henni  er 
foss   neðst    og  hellir  undir  (Bárðarhellir),  og  Botnsá,    liún 


*)  Um  ferjuna  í  Ósejnarnesi  .sjá  Minnisverð  tíðindi  11,  bls  432. 
ísafold  XIV,  bls.  115—116. 

*)  Mikið  hlaup  kom  í  Ölfusá  11.  janúar  1888  (ísafold  XV,  bls.  25 
—26)  og  annað  minna  í  janiíar  1903  (Fjallkonan  1903,  bls.  16). 

^)  fjóðsögur  um  Kaldá.  fjóðs<>gur  og  munnmæli.  Rvík.  1899, 
bls.  116. 


Hvítá  í  Borgarfirði. 


317 


kemur  úr  Hvalvatni  (1288'  y.  sj.),  í  henni  er  fossinn  Glymnr. 
I  Leirárvoga  falla  Laxá,  sem  kemnr  niðiir  Svinadal  og 
rennur  gegnum  þrjú  vötn,  í  henni  er  Eyrarfoss,  og  svo 
Leirá,  sem  kemur  úr  Skarðsheiði. 

I  Borgarfjörð  renna  margar  ár  og  vatnsmiklar,  en  flest 
vatnsrenslin  safnast  að  Hvitá,  sem  er  aðalfijót  þeirra  héraða. 
Andakílsá  er  allstór  á.  hún  heíir  sjálfstætt  útrensli  i  Borgar- 
fjörð  og  kemur  úr  Skorradalsvatni,  en  i  það  rennur  að  ofan 
Fitjaá,  sem  kemur  úr  Eiríksvatni  uppi  á  heiðum.  I  botn 
Borgarfjarðar  rennur  Hvitá,   mjög  vatnsmikið   fljót,    upptök 


54.  myud.     livitu  i  Jiui'garíiröi. 


hennar  eru  í  Langjökli  og  Eiríksjökli,  og  er  hún  sjálf  aðeins 
9  mikir  á  lengd,  en  14  mílur  þegar  talið  er  að  uppsprettum 
Norðlingaíljóts.  Hin  eiginlega  Hvítá  kemur  upp  vestan 
undir  Eiríksjökli  i  krikanum  hjá  Torfabæli,  i  smákvishun, 
og  rennur  svo  til  suðvesturs  iiiður  með  Strút;  nokkru  neðar 
koma  i  hana  að  austan  strangar  jökulkvíslir.  sein  heita 
(ieitlandsár  (eða  Geitár),  frá  Geitlandsjökli,  i  þeim  er  oft 
mikiU  vöxtur  og  jökulgormur.  Fyrir  neðan  Tunguna  remiur 
Norðlingafljót  saman  við  Hvítá  að  norðanverðu,  það  er 
vatnsmikil  á,  sem  kemur  hmgt  norðan  af  heiðum.  iir  ymsum 


318  Fljót  og  ár. 

uppsprettiim,  kvislum  og  smávötnum  við  Hallmundarhraun 
og  norðurendann  á  Balljökli  og  liggja  að  þvi  margar  rásir 
af  heiðunum  og  frá  jöklinum,  svo  það  vex  oft  ákaílega  i 
leysingum.  Hvitá  heíir  skorið  sér  gljúfur  i  hraunið,  sem 
hún  rennur  eftir  hjá  Barnafossbrú,  en  neðar  breikkar  iiún 
og  verða  að  henni  háir  leirbakkar  og  melar,  þó  rennur  hún 
aftur  þröngt  hjá  Kljáfossi  (Kláffossi)  neðst  i  Hvítársíðu, 
og  þar  er  lika  brú  yfir  ána.  Eftir  það  slær  Hvítá  sér  út 
og  er  orðin  mikið  iijót  með  þungum  straumi  og  kvíslast 
litið  svo  fá  vöð  eru  á  henni;  aðalvaðið  er  nú  Langholtsvað., 
nærri  mynninu  á  f*verá.  Hjá  Stafholtsey  heíir  Hvitá  breytt 
farvegi  á  seinni  öldum,  rann  áður  fyrir  sunnan  bæinn  og 
sést  farvegurinn  enn.  Að  sunnanverðu  renna  i  Hvitá  á 
láglendinu  þrjár  stórar  ár,  efst  Reykjadalsá,  hún  rennur 
i  mörgum  hlykkjum  eftii'  botninum  á  Reykholtsdal.  þá 
Flókadalsá  (Flóka),  sem  kemur  ofan  af  hálendi  og  rennur 
um  Flókadal  sunnanverðan,  en  melaholt  skilja  dæld  hennar 
frá  Geirsá,  sem  fellur  niður  i  Reykjadalsá,  og  eru  gljúfur 
og  fossar  í  dalmynninu  i  báðum  ánum.  ?á  fellur  Grimsá 
í  Hvitá  skamt  fyrir  ofan  Hvitárvelli,  það  er  vatnsmikil  á, 
sem  kemur  úr  Reyðarvatni  suður  af  Oki,  og  rennur  niður 
Lundareykjadal.  Að  norðanverðu  falla  í*verá  og  Norðurá 
i  Hvitá  og  eru  báðar  vatnsmiklar.  Pverá  kemur  úr  vötn- 
um  á  Tvidægru  og  heitir  fyrst  Kjarrá,  síðan  Örnólfsdalsá, 
en  Pverá  neðst.  Norðurá  kemur  upp  á  Holtavörðuheiði 
og  renna  i  hana  margar  smáár,  svo  hún  er  orðin  raikið 
vatnsfall  neðan  til.  I  Norðurárdal  er  áin  lygn  og  rennar  i 
kvislum  kringum  Desey,  en  er  hún  brýzt  gegnum  berghaftið 
i  mynni  dalsins  eru  i  henni  hávaðar  og  fossar,  svo  verður 
hún  aftur  lygnari  og  dýpri  og  er  þar  neðst  skipgeng  (upp 
að  Munaðarne.si).  Rétt  fyrir  ofan  ármótin  rennur  Gljúfurá 
i  Norðurá,  hún  kvislast  útúr  Langá  hið  efra.  f egar  allar 
þessar  ár  eru  komnar  saman  er  Hvitá  orðið  mikið  íljót.  sem 
vel  væri  fært  stórum  skipum  ef  þau  kæmist  inn  fjörðinn, 
en  áin  hefir  borið  mikinn  leir  þangað,  svo  fjörðurinn  er 
mjög  grunnur  og  verður  að  sæta  sævarföllum  til  þess  að 
komast  upp  i'ána.    Fyrir  neðan  Grimsá  er  Hvítá  talin  100 


Ar  á  Mvrum. 


319 


faðma  breið  þar  sem  hún  er  mjóst  og  8 — 12  fet  á  dýpt.^) 
Hjá  H^átárvöllnm  voru  til  forna  kaiipstefnur  miklar  og 
kaupskip  lögðu  þá  upp  i  áiia.  Flóð  og  fjörumerki  sjást  i 
Hvitá  neðantil  og  upp  í  Grimsárós  og  mjnni  Norðurár.^) 

Xiður  M}'rar  renna  Gufá  og  Langá  i  Borgarfjörð  að 
vestanverðu.  Gufá  er  djúp  að  neðan  og  skipgeng  og  i 
fornöld  var  skipum  oft  lagt  upp  í  Gufárós.  Langá  kemur 
úr.Langavatni  (i  Langavatnsdal),  allvatnsmikil  en  viða  grýtt 
i  botni  þar  sem  hún  fer  ofan  af  fjallinu  er  i  henni  Sveðju- 
foss.     Um   Myrar    renna    ennfremur    Alftá    og   Hitará  til 


Tretow-I.oof. 
55.  mynd.     Norðurá  í  mynni  Norðurárdals. 

Baula  í  f'iarska. 


suðvesturs;  Hitará  kemur  úr  Hitarvatni  efst  i  Hitardal,  í 
henni  er  hjá  Grettisbæli,  neðst  i  dalnum,  Kattarfoss.  Kaldá 
kemur  úr  dalskoru  milli  Fagrarskógarfjalls  og  Kolbeinsstaða- 
fjalls  og  rennur  niður  í  Kaldárós,  og  er  hann  eins  og  Hitárós, 
stórt  lón  eöa  breikka  á  ármynninu,  Pá  rennur  Haffjarð- 
ará  til  suðurs  úr  Snæfellsnesfjallgarði  niður  Faxaflóa.    liún 


1)  Fjallkonan  VII.  bls.  121. 

2)  Um    veiði    í    Hvítá    sjá  Andvari  iæ5,  bls.  132-135;    1898,    bls. 
182-186     Fjallkonan  VII,  bls.  121-122,  125-126. 


320  Fljút  og  ár. 

kemur  úr  tveim  vötniim  i  Hnappadal,  Oddstaða-  og  Hliðar- 
vatni ;  milli  vatnanna  lieitir  hún  Hraunholtaá  og  svo  Höfðaá, 
þvínæst  Laxá  unz  Kaldilækur  kemur  i  hana,  þá  fyrst  fær 
hún  nafnið  Haffjarðará.^)  f  á  rennur  Núpá  i  Hausthúsavik 
lithi  vestar. 

A  Snæfellsnesi  eru  ekki  nema  tiltökilega  litlar  ár,  sem 
eölilegt  er,  þar  sem  nesið  er  svo  mjótt,  aðdragandinn  litiU 
og  fjöllin  brött.  Sunnan  á  nesinu  er  Straumfjarðará 
langmest,  liúu  kemur  úr  tveim  smávötnum  uppi  í  fjalli,  i 
hana  renna  ýmsar  aðrar  ár  að  austan  (Grímsá,  Fáskrúð, 
Laxá)  svo  vatnsmegnið  verður  tökivert  mikið  áður  hún  fellur 
út  i  Straumfjarðarós.  Mest  af  þvi  vatni,  sem  kemur  úr 
Snæfellsjökk,  hverfur  i  hraun,  þó  eru  þar  einstöku  lækir 
með  jökunit  (Gufuskálamóða,  Hólmkelsá),  sem  i  leysingum 
geta  orðið  aUmikkr,  og  þá  renna  fleiri  lækir  og  smáár  um 
hraunin.  Norðan  á  nesinu  eru  mörg  gil  og  fossar,  en  engin 
á,  sein  verulega  kveður  að. 

Pegar  kemur  inn  i  Dalasýski  verða  árnar  lengri  og 
vatnsmeiri.  A  sýshitakmörkunum  er  Gljúfurá  og  svo 
S  k  r  a  u  m  a,  þær  renna  sunnan  i  Hvammsfjörð,  en  i  suðaustur- 
horn  fjarðarins  faka  Hörðudalsá,  Miðá  og  Haukadalsá, 
og  hafa  þær  myndað  dáktið  undirlendi  i  dalamynninu.  Fá 
kemiu-  Laxá,  aUmikil  á  austan  af  heiðum,  og  rennur  niður 
Laxárdal,  og  svo  3'msar  smáár  (Ljá,  Fáskrúð,  Glerá),  en  um 
láglendið  við  botn  Hvammsfjarðar  rennur  önnur  minni 
Laxá,  sem  myndast  af  Sælingsdalsá  og  Svinadalsá.  A 
Fekströnd  má  helzt  nefna  Kjallaksstaðaá,  sem  myndast 
af  ára  úr  Gakardal  og  FlekkudaL  Um  Saurbæjarláglendið 
og  tvo  aðaldakna,  sem  upp  frá  þvi  ganga,  renna  Hvolsá 
og  Staðarhólsá,  þær  renna  um  sama  ósinn  norður  af 
Tjaldanesi  út  i  Gilsfjörð. 

A  Vestfjörðum  eru  fáar  langar  ár  eða  vatnsmiklar,  enda 
er  þaö  eöklegt  eftir  landslagi,  þar  sem  kjálki  þessi  er  svo 
sundurgrafinn  af  fjörðum  og  dökim,  uudirlendi  alstaðar  ktið 
og    sumstaðar    ekkert    og    þá  hamrar  beint  i  sjó  fram.     Pó 


')  Andvavi  XVII.  bls.  115. 


Ár  í  Dölum. 


321 


vantar  þar  ekki  vatnsrensli  né  úi-komu,  og  eru  þar  fram 
með  allri  ströndu  í  hverri  skoru  lækir.  fossar  og  smáár,  en 
flestallar  vatnsrásirnar  eru  örstuttar,  þó  vatnsmegnið  á  stund- 
um  geti  verið  tiltölulega  mikið.  I  Barðastrandarsýslu  eru 
fáar  ár,  sem  nokkuð  kveður  að,  þar  má  helzt  nefna  Vatns- 
dalsá,  sem  rennur  úr  vatni  í  Vatnsfirði  nærri  Brjámslæk, 
hún  er  örstutt  en  vatnsmikil.  Ennfremur  Geiradalsá 
Vattardalsá,  Penna  nærri  Brjámslæk,  Móra  og  Hauka- 
dalsá  á  Barðaströnd.  Nærri  botni  Arnarfjarðar  er  fossinn 
Dynjandi,,    einn    af  hinum  tignarlegustu  og  mestu  fossum 


56.  mynd.     Dj'njandi  í  Arnartirði. 

á  íslandi,  316  fet  á  hæð,  aðrir  lægri  fossar  eru  þar  fyrir 
neðan  aðalfossinn,  svo  öll  fossahæðin  verður  nærri  600  fet.') 
Frá  Glámu  falla  engar  ár,  sem  teljandi  eru,  en  í  Dranga- 
jökli  og  á  heiðunum  þar  i  krmg  hafa  mörg  allstór  vatnsföll 
upptök  sín,  stundum  með  löngum  aðdraganda.  Ut  í  Isa- 
fjörð  hjá  Nauteyri  feUur  Langadalsá  og  hjá  Armúla 
rennur  Selá  út  i  Djúpið,  það  er  vatnsmikil  jökulá,  sem 
kemur  undan  Drangajökli  og  rennur  niður  Skjaldfannardal. 


')  Andvari  XIV,  bls.  57—58. 


21 


322  Fljót  og  ár. 

Margar  minni  jökulkvíslar  koma  undan  Drangajökli  og 
renna  niður  i  Kaldalón,  Leirufjörð,  Paralátursfjörð,  Reykjar- 
fjörð  og  víðar.  A  Snæfjallaströnd  erDalsá  ströng  og  stór- 
grýtt  lijá  Unaðsdal.  Austar  af  Drangajökli  renna  margar 
ár  til  sævar,  meðal  annara  Eyvindará  og  Hvalá  i  Ofeigs- 
íirði,  hún  er  einna  mest  vatnsfall  á  Ströndum.  I  botninn 
á  Steingrímsíirði  renna  tvær  vatnsmiklar  ár,  Selá  ogStað- 
ará,  en  að  sunnan  rennur  Hróá  út  i  miðjan  fjörðinn  og 
heíir  aðrensli  úr  Arnkötludal  og  Tungudal. 


Niður  i  Húnaíióa  renna  vestast  Hrútaf jarðará  og 
Miðfjarðará,  þær  koma  báðar  úr  vötnum,  tjörnum  og 
flóum  siiður  á  heiðum,  og  hafa  aðrensli  um  margar  kvislar. 
Hrútafjarðará  kemur  frá  Holtavörðuheiði,  en  i  hana  rennur 
líka  nokkuð  vatn  frá  Tvídægru.  Miðfjarðará  hefir  upp- 
sprettur  á  Arnarvatnsheiði  og  Tvidægru;  aðalkvislin  lieitir 
Austu'rá,  hún  kemur  úr  Arnarvatni,  í  hana  rennur  Núpsá 
(Núpdalsá)  og  svoVesturá,  og  fær  hún  nafnið  Miðfjarðará 
eftir  að  þessar  þrjár  ár  eru  komnar  samau.  I  Húnafjörð 
renna  margar  ár.  Par  er  Víðidalsá  vestust,  hún  rennur 
út  i  Hóp  og  heíir  aðrensli  úr  ýmsum  vötnum  á  Grimstungna- 
heiði,  i  henni  er  efst  i  dalnum  djúpt  gljúfur  með  Kolufossi; 
i  hana  rennur  Fitjaá  fyrir  nfeðan  Viðidalstungu  ogFaxa- 
lækur  úr  Vesturhópsvatni.  í  Hópið  rennur  lika  Gljúf  urá. 
Pá  er  Vatnsdalsá,  húii  kemur  sunnan  undan  Stórasandi 
og  myndast  af  mörgum  vötnum  og  kvíslum  á  Grimstungna- 
og  Kúluheiði  (Dalskvislaland),  ein  hin  lengsta  af  kvislunum 
heitir  StrangakvisL  Pegar  áin  kemur  niöur  i  bygð  er 
hún  lygn  og  hallaHtil,  og  i  mynni  Vatnsdals  heíir  hún  stiflast 
og  myndað  uppistöðulón,  sem  kallað  erFlóðið,  ogeruVatns- 
dalshólar  þar  fyrir  utan;  halda  menn  að  skriðuhlaup  mikil 
hafi  stiflað  ána,^)  Siðan  rennur  Vatnsdalsá  gegnum  Húna- 
vatn  og  hefir  útrensli  i  sjó  um  Húnaós,  þangað  rennur  lika 
Fremri-Laxá,  sem  kemm-  úr  Svínavatni. 


')  K.  Kaahmd:    Hist.-topogr.  Beskrivelse  af  Island  II,  bls.  31 — 34. 


Ár  í  Húnavatnssýslu. 


323 


Langstærsta  vatnsfallið  i  HúnavatnssTslu  er  Blanda, 
|)að  er  jökulá  15  milur  á  lengd,  liún  kemur  undan  Hofs- 
jökli  aö  norðvestan,  en  i  hana  falla  lika  kvislar  frá  Lang- 
jökli.  Blanda  er  þegar  á  fjöllum  mikil  á,  rennur  hún  þar 
um  tilbreytingarlausar  hásléttur  og  heitir  þar  Eyvindar- 
staðaheiði  að  austan.  en  Kúhiheiði  að  vestan,  en  loks  felhir 
him  um  mikil  gljúfur  niður  i  BlöndudaL  Fyrir  neðan  dalinn 
rennur  Svartá  saman  við  Blöndu,  það  er  vatnsmikil  berg- 
vaínsá,  9  mihir  á  lengd,  hún  kemur  lika  ofan  af  hálendi  og 
myndast  þar  af  uppsprettum  og  afrensli  stöðuvatna.  Siðan 
rennur  Blanda  niður  Langadal  og  feUur  út  iHúnafjörð  hjá 


57.  mynd.     Blanda  á  FjöUum. 


1).  Brmin. 


verzhmarstaðnum  Bhmduós,  þar  er  járnbrú  yíir  ána.  Mílu 
vegar  fyrir  norðan  Blönduós  rennur  Laxá  til  sævar,  hún 
kemur  niður  Laxárdah  A  skaganum  milli  Húnaílóa  og 
Skagafjarðar  renna  margar  smáár  vestur  og  austur,  en  engar 
þeirra  eru  vatnsmiklar.  Stærsta  áin  að  austanverðu  heitir 
líka  Laxá  og  rennur  um  Laxárdal  vestan  við  Tindastóls- 
fjöllin  norðaustur  i  Skagafjörð,  en  Gönguskarðaá  rennur 
fyrir  sunnan  hin  sömu  fjöU  til  austurs  út  í  suðvesturhorn 
Skagafjarðar,  þá  kemur  Sæmundará  upp  i  Vatnsskarði, 
rennur  út  með  Sæmundarhlið  og  i  Miklavatn. 

I    botn    Skagafjarðar  falla  Héraðsvötn  í  tveim  ósum 
beggja    megin    við    Hegranes,    það    er  mikiö  vatnsfall  með 

21* 


324  Fljót  og  ár. 

jökullit  og  kemur  upp  í  tveim  kvislum  undau  Arnarfells- 
jökli  (Hofsjökli)  norðanverðum,  og  er  16  milur  á  lengd  frá 
efstu  upptökum.  Aðalkvíslarnar  heita  á  fjöllum  Jökulsá 
vestri  og  eystri  og  sameina  þær  sig  ekki  fj^rri  en  niðri  í 
bygð.  Jökulsá  vestri  kemur  undan  Hofsjökli  vestan  við 
Asbjarnarfell,  en  austan  við  fellið  kemurHofsá  líka  undan 
skriðjökulstanga  og  renna  árnar  samhliða,  unz  þær  samein- 
ast  niðri  i  Vesturdal  hjá  Hofi.  Jökulsá  eystri  kemur  í 
mörgum  kvislum  undan  norðausturhorninu  á  HofsjökU  og 
heitir  ein  af  austustu  og  lengstu  kvíslunum  Hnúkskvisl, 
neðar  renna  í  hana  að  austan  margar  smáár,  sem  spretta 
þar  upp  á  grjótunum,  en  niður  i  Austurdal  rennur  hún 
saman  við  Kelduá.  Par  sem  Vestur- og  Austurdalur  mætast 
renna  Jökulsárnar  saman  fj'rir  neðan  tungusporðinn  og  heita 
úr  því  Héraðsvötn,  sera  eru  orðin  hér  aHmikið  iökulíljót 
með  þungum  straumi,  er  rennur  niður  eftir  endilangri  Skaga- 
fjarðarbygðinni.  Langur  hálshryggur  (Tungan)  skilur  aðal- 
dalinn  frá  vestri  dal.  sem  Svartá  rennur  eftir,  sú  á  skiftir 
nafni  að  neðan,  heitir  þá  Húseyjarkvísl  og  rennur  í 
Héraðsvötnin  fyrir  sunnan  Hegranesið;  engjasléttan  milli 
ánna  út  af  Tungunni  heitir  Vallhólmur.  AUar  likur  eru  til 
þess,  að  Héraðsvötnin  hafi  í  fornöld  fallið  i  Húseyjarkvísl 
ofarlega,  en  samt  skift  sér  um  Hegranesið  einsog  nú  ^)  t 
Héraðsvötnin  falla  fmsar  ár  að  austanverðu,  mest  þeirra  er 
Norðurá,  ströng  og  vatnsmikil,  hún  kemur  ofan  frá  Öxna- 
dalsheiði  og  i  hana  renna  aftur  strangar  og  stórgrýttar 
þverár  (Kotá,  Valagilsá).  Ennfremur  falla  að  austanverðu  í 
Héraðsvötnin  í  Blönduhlið,  Djúpadalsá,  Pverá,  Gljúfurá 
o.  fl.  ár. 

A  hinum  fjöllótta  skaga  milli  Eyjafjarðar  og  Skaga- 
fjarðar  renna  margar  ár  um  djúpa  dali  i  jmsar  áttir  til 
sævar,  og  eru  sumar  allvatnsmiklar,  einkum  i  leysingum  á 
vorin,    þvi    fjöllin    eru  há  og  í  þeim  miklar  fannú'  og  sum- 


*)  K.  Kaalund:  s.  st.  II,  bls.  66—67,  Ymsar  aðrar  breytingar  hafa 
orðið  á  Héraðsvötnum  síðan  í  fornöld.  Sbr.  Arb.  fornl.  1888—92,  bls. 
85-86.     íslendingur  II.  1861,  bls.  22  nmgr. 


HéraðsvötH.  325 

staðar  hjarnskaílar  og  jöklar.  Ut  í  Skagafjörð  renniir  til 
vesturs  Kolbeinsá  (Kolka)  i  Kolknós,  hún  er  vatnsmikil 
og  dálitið  jöknllit,  hún  myndast  af  ám  úr  Hjaltadal  og  Kol- 
beinsdal.  xsTorðar  eru  Grrafará  úr  Deildardal  og  Hofsá 
nr  Unaðsdal,  eru  báðar  vatnsmiklar  og  hafa  aðrensli  úr 
jökulfönnum  á  fjallahryggjnm  milHdalanna;  af  þessum  þrem 
ám  taka  verzkmarstaöirnir  á  þessari  strönd  nafn  sitt  (Kolkuós, 
Grafarós  og  Hofsós).  I  Fljótum  falla  tvær  ár  norðnr,  Flóka- 
dalsá,  sem  rennur  gegnura  tvö  vötn  (Flókadalsvatn  og 
Hólmsvatn),  og  Fljótaá,  sem  rennur  til  sævar  gegnum 
Miklavatn,  hún  myndast  af  tveim  ám  Stif  luá  og  Tungná, 
er  lika  renna  gegnum  vötn,  sem  girt  ern  miklum  melhóhim. 
Austan  á  skaganum  rennur  Svarf aðardalsá  til  Eyja- 
fjarðar,  beint  á  móti  Hrise^"  fyrii'  innan  Upsaströnd,  hiin  er 
æði  vatnsmikil  þó  hún  sé  ekki  löng,  en  aðrensli  er  mikið 
að  henni  úr  háum  fjöUum,  og  í  leysingum  á  vorin  kemur 
stundum  í  hana  ákafur  vöxtur  eða  hlaup:  i  hana  rennur 
Skíðadalsá  að  sunnan.  Svarfaðardalsá  er  að  neðan  djúp 
og  lygn,  og  gæti  þar  oft  verið  fær  bátum,  ef  hægt  væri  að 
komast  upp  i  ósinn. 

Hörgá  fellur  í  Eyjafjörð  innarlega  að  vestanverðu, 
hún  er  allvatnsmikil,  sprettur  upp  á  Hörgárdalsheiði  og 
rennur  til  norðausturs  eftir  Hörgárdal,  hún  fær  ofarlega 
aðrensli  undan  smájökkim  um  Myrkárdal  og  Barkárdal,  og 
er  rúmar  5  míku'  á  lengd,  en  sjö  mílur,  ef  taUð  er  frá  upp- 
tökum  Öxnadalsár,  sem  i  hana  fekur  þar  sem  liinn  efri 
Hörgárdaku-  og  Öxnadakir  mætast  Oxnadalsá  kemur 
ofan  af  Öxnadalsheiöi  og  rennur  í  hana  Pverá  og  ýmsar 
aðrar  smáár.  Bægisá  rennur  um  brattan  gljúfradal  undan 
VindheimajökU  niður  i  Hörgá;  allar  eru  ár  þessar  nú  brú- 
aðar.  Við  mynni  Hörgár  að  sunnanverðu  eru  Gæsir  (Gásir), 
þar  var  mikil  verzlun  og  skipakoma  i  fornöld  og  alt  fi-am 
á  15.  ukl,  og  sjást  þar  margar  búðatóftir.  Leirur  og  grunn 
hafa  myndast  út  af  ánni  (Toppeyrargrunn),  en  skáhak  utar 
aö  austanverðu  i  firðinum  er  Laufásgrunn  út  af  Fnjóská,  og 
er  mjór  áll  á  milU.  A  Oddeyri  rennur  Glerá  í  Eyjafjörð, 
hún   rennur  bratt  og  hefir  aðrensk  úr  háum  fjölkim  beggja 


326 


Fljót  og  ár. 


megin  viö  Glerárdal,  i  hemii  er  foss  og  brú  fyrir  ofan^)  áður 
hún  rennnr  úr  gljúfrunum  út  á  eyrarnar.  I  botn  Eyjafjarðar 
rennur  Eyjaf jarðará,  hún  er  rúmar  8  míhir  á  lengd, 
kemur  ofan  af  hálendi  og  rennur  nærri  beint  norður  í  fjarð- 
arbotninn,  i  hana  falla  margar  þverár  og  eru  hinar  lengstu 
þeirra  Djúpadalsá  að  vestan  og  Núpá  að  austan.  Pegar 
niður  eftir  dregur  er  Eyjafjarðará  vatnsmikil  og  lygn  og 
rennur  um  breiða  og  grösuga  bygð  og  áður  hún  fellur  i 
fjörðinn  breikkar  hún  mjög  og  kvíslast  og  heita  þar  Vaðlar,^) 
með  mörgum  grasgrónum  eyjum  og  hólmum  milli  kvislanna. 
Ain  ber  svo  mikinn  aur  og  sand  i  botn  fjarðarms,  að  Poll- 


58.  myiid.     Ósar  Eyjaf  jarðarár. 


K.  Grossmann. 


urinn  eða  höfnin  á  Akureyri  er  altaf  að  minka,  myndar 
árburðurinn  háan  marbakka,  sem  gengur  yíir  þveran  fjörðinn 
i  bugðu  um  miðjan  Akureyrarbæ  og  hefur  bakkinn  færst 
mikið  út  á  við  á  19.  öld. 

Fnjóská  (Hnjóská)  kemur  ofan  af  öræfum  og  er  8 — 9 
milur  á  lengd,  það  er  vatnsmikil  á,  jafnliallandi,  en  þó  æði 
ströng.  Aðaláin  rennur  fyrst  niður  Bleiksmýrardal,  en  fær 
svo   aðrensli  úr  Hjaltadal  og  Timburvalladal,    og  þá  rennur 


')  Um  brú  á  Glerá  er  þegar  getið  í  Sturlungu  (Oxf.)  I,  bls.  166. 
^)  far  af  dregið  nafnið  Vaðlaþiug  og  Vaðlasýsla. 


Ár  í  fingeyjarsýslu.  327 

líka  i  hana  tingmannalækur  úr  Ljósavatnsskarði.  Niður 
Fnjóskadal  rennur  áin  beint  til  noröurs,  og  eru  melhjallar 
miklir  út  með  henni  á  báða  bóga.^)  Nyrzt  i  dalnum  verða 
fyrir  ánni  miklar  hólahrúgur,  þar  rennur  i  hana  fverá  að 
austan,  hér  be^^gir  Fnjóská  beint  til  vesturs,  um  skarð  þvers 
i  gegnum  fjallgarðinn,  þar  heitir  Dalsmynni ;  i  skarðinu  eru 
fyrst  liávaðar  i  ánni  og  smáfossar,  en  svo  er  hún  lygn  áður 
hún  feHur  út  i  Eyjafjörð  milli  Höfða  i  Höfðahverfi  og  Lauf- 
áss,  og  myndar  þar  miklar  grynningar  i  firðinum.  Beint 
til  norðurs  renna  Hvalvatnsfjarðará,  hún  myndast  af 
Gilsá  og  Illagilsá  og  rennur  i  Hvalvatn,  en  úr  þvi  er  þröngur 
ós  til  sævar  með  miklum  straumi,  og  Flateyj  ar dalsá,  i 
hana  rennur  Jökulsá,  litil  á,  að  austan. 

Niður  Bárðardal  rennur  mikið  vatnsfall,  sem  heitir 
Skjálf  anda  f  liót.  það  kemur  upp  langt  suður  ámiðöræfum 
undan  Vatnajökli  og  Tungnafellsjökli,  það  er  24\'2  mila  á 
lengd  en  vatnasvið  þess  er  rúmar  50  ferh.  milur.  Uppsprettur 
Skjálfandafljóts  ern  i  Vonarskarði  3000  fet  yfir  sjó,  og  kemm^ 
meginkvisl  þess  frá  Vatnajökli,  en  fi'á  hjöllunum  við  Gæsa- 
vötn  renna  i  það  tvær  ár,  E-júpnakvisl  og  Hraunk visl. 
Norðar  falla  i  fljótið  að  austanverðu  margar  ár  undan 
Odáðahrauni,  eru  þar  fram  með  hraunröndunum  uppsprettur 
margar,  lækjadrög,  tjarnir  og  smápollar,  er  árnar  myndast 
af.  Ur  hraunum  vestan  við  Trölladyngju  koma  Hrauná 
ogOxnadalsá,  og  miUi  þeirra  er  Illagil,  þá  renna  Krossá 
og  Sandmúladalsá  um  grjótin  norðar  i  fljótið,  ogSandá 
gegnt  Ishólsvatni,  allar  koma  ár  þessar  undan  Odáðahrauni 
i  mörgum  kvishim.  Að  vestanverðu  fellur  á  öræfum  Jökul- 
fall  frá  Tungnafellsjökli  i  Skjálfandafljót  gagnvart  Stóra 
Flæðuhnúk,  en  þrem  mihim  neðar  erKiðagil  beint  á  móti 
Hraunármynni,  Fyrstu  sjö  milurnar  rennur  Skjálfandafljút 
uppi  á  hásléttunni  2 — 3000  fet  yfir  sjó,  þá  felhir  það  i  gljúfr- 
um  um  stund  (Fljótsgljúfur),  en  viÖ  Hrauná  byrjar  hin  eig- 
inlegi    dalur    (Króksdahir).    og    er  hæðin  þar  rúm  1600  fet, 


')  fað    tnun    standa    til    að    Fnjúská    verði    bn'iuð    á  J)júðveginuni 
skamt  lyrir  framan  ferjustaðinn  á  Skúgum. 


328  Fljót  og  ár. 

en  við  Sandá  1200  fet  yíir  sævarmáli;  siðan  lækkar  aftur 
er  íljótið  bryzt  igegnum  Hrafnabjörg  og  þar  er  Aldeyjar- 
foss.^)  fyrir  sunnan  Mýri,  mjög  fagur  foss  með  stuðlabergi, 
þar  fyrir  neðan  er  dalbotninn  900  fet  yfir  sjó,  og  hallar 
honum  smátt  og  smátt  niður  á  við;  fyrir  ofan  Ljósavatn  er 
Goðafoss,  þar  eru  tvær  brýr  yfir  íljótið,  og  er  aðalvatns- 
megnið  i  hinni  eystri  kvíslinni.  Undan  Fljótsbakka  er  fljótið 
eigi  meira  en  150  fet  yfir  sævarmáli,  þó  eru  fossar  neðar, 
Barnafoss  og  Ullarfoss.  Efst  i  bygðinni  rennur  austan 
i  Skjálfandafliót  Suðurá,  sem  kemur  úr  Suðurárbotnum  i 
Odáðahrauni,  en  i  hana  rennur  Svartá  úr  Svartárvatni. 
Að  vestanverðu  fellur  Mjóadalsá  sunnan  i  fljótið,  i  hana 
fellur  Grjótá  að  vestan,  en  Fiskiá  aö  austan  úr  Ishóls- 
vatni,  þá  rennur  Eyjadalsá  einnig  i  fljótið  að  vestanverðu 
og  Djúpá  úr  Ljósavatni  rétt  fyrir  ofan  Pingey,  sem  sýslan 
tekur  nafn  af.  Skjálfandafljót  rennur  alstaðar  á  hrauni  niður 
að  Ullarfossi,  þó  möl  og  sandur  sé  viða  ofan  á,  svo  fellur 
fljótið  að  lokum  út  i  vesturhornið  á  Skjálfandaflóa,  og  eru 
þar  sandar  allvíðáttumiklir  fyrir  flóabotninum. 

T  austurhorn  Skjálfandaflóa  rennur  Laxá,  vatnsmikil 
bergvatnsá,  nærri  7  milur  á  lengd,  hún  kemur  úr  Mývatni 
og  rennur  alla  leið  á  hrauni,  er  þvi  holótt  og  staksteinótt 
í  botninn  og  vöðin  viða  slæm.  Laxá  rennur  úr  Mývatni 
suður  af  Vindbelgjarfjalli  og  hefir  þar  orðið  að  brjótast 
gegnum  gömul  hraun,  svo  hún  er  i  mörgum  krókóttum 
kvislum.  I*ar  kemur  Kráká  i  hana  sunnan  af  öræfum  og 
sprettur  upp  suður  af  Sellandafjalli.  Siðan  rennur  Laxá 
niður  Laxárdal,  þar  sem  hún  kemur  útúr  dalnum  fyrir  ofan 
Grenjaðarstaði  rennur  hún  i  gljúfri,  og  eru  tvær  brýr  á 
kvíslum  árinnar,  og  eru  þar  fossar  (Brúarfossar)  og  skógi- 
vaxnar  hraunej^jar  í  ánni.  Pvinæst  rennur  Laxá  niður  Aðal- 
reykjadal  norður  til  sævar.  1  hana  rennur  að  vestan  Rey kj  a- 
dalsá  (Eyvindarlækur)  gegnum  smávötn,  en  að  austan 
neðarlega  Mýrarkvisl  (E-eykjakvisl),  sem  lika  rennur  gegn- 
um  ýms  vötn  og  heitir  efst  Geitafellssá.  Nærri  mynni  kvislast 


')  Aldeigjufoss,  Eldeyjarfoss? 


Jökulsá  á  Fjöllum.  329 

Laxá  í  djúpar  kvislar  hjá  Laxamýri  með  varphólmum  og 
Æðarfossum.  A  Tjörnesi  falla  ýmsar  smáár  vestur  og  má 
helzt  nefna  Skeifá  með  laglegum  fossi. 

í*vínær  alt  þaö  vatn,  sem  fellur  út  i  Axarfjörð,  safnast 
i  eina  mikla  móðu,  Jökulsá  á  Fjöllam  (eða  í  Axarfirði), 
það  er  ein  af  helztu  stórám  landsins,  sprettur  upp  i  Vatna- 
jökli,  er  25  mihir  á  lengd  og  rennur  um  jafnhallandi  öræfa- 
flatneskjur  og  óbygðir,  unz  hún  felhir  niður  i  gljúfrin  fyrir 
neðan  Dettifoss.  Jökulsá  kemur  upp  i  krikanum  milli  Kverk- 
fjalla  og  Dyngjujökuls,  2500  fet  yfir  sæ,  og  er  þar  þegar 
vatnsmikil;  nokkru  neðar  á  söndunum  falla  í  hana  smá- 
kvisUr  undan  Dyngjuiökli;  fehur  hún  á  einum  stað  hjá 
Kverkhnúkarana  i  kvishim  og  þar  er  eina  vaðið  á  lienni 
milli  fjalls  og  fjöru,  þó  hafa  liklega  verið  vöð  á  Jökulsá  til 
forna.^)  Siðan  fellur  Jökulsá  norður  og  lítið  eitt  vestur 
á  við,  en  rekur  sig  á  fjallsbungu  þá,  sem  heitir  Vaðalda, 
og  beygir  þá  austur  á  búginn;  þar  felhir  i  hana  Svartá, 
stutt  en  vatnsmikil  bergvatnskvísl.  A  vorin  i  leysingum 
falla  að  öUum  líkindum  kvislar  úr  Dyngjuvatni  i  Jökulsá 
f^TÚ^  norðan  Vaðöldu.  A  móts  viö  Herðubreið  og  þó  heldur 
norðar  fellur  Kreppa  i  ána,  er  það  mikið  vatnsfall,  hérum- 
bil  eins  stórt  og  Jökulsá  sjálf,  hún  er  10  milur  á  lengd,  og 
kemur  undan  vestanverðum  Brúarjökli,  austan  við  Kverk- 
fjöll,  og  rennur  Kverká,  undan  sama  jökli,  i  hana  þar  efra. 
Hjá  Hvannalindum  rennur  Kreppa  í  mörgmn  kvishim  á 
leirum  og  aurum,  og  er  þar  vað  á  henni,  þó  ilt  sé  sakir 
sandbleytu.  Norður  af  Herðubreið  renna  vestan  i  Jökulsá 
Lindaá  og  Grafarlandaá,  þær  myndast  af  uppsprettiun 
undan  hraunum  og  renna  sin  hvoru  megin  við  Ferjufjall  út 
í  Jökulsá,  að  austanverðu  rennur  i  liana  Skarðsáaf  Möðru- 


*)  í  Ljósvetningasögu  (Rvík.  1896  kap.  10,  bls.  29}  segir,  að  for- 
steinn  Síðu-Hallsson  og  austanmenn  hafi  riðiö  3'fir  Jökulsá,  „en  þá 
voru  góð  vöð  á  ánni"  segir  sagan;  þetta  var  snemma  á  11.  öld.  A 
miðri  10.  öld  lor  þó  Sámur  á  Leikskálura  á  ferju  yfir  Jökulsá  (Hrafn- 
kelssaga.  Rvík.  1893,  kap.  20,  bls.  38),  og  í  Keykdælu  (Rvík.  1897, 
kap.  5,  bls.  17)  er  getið  ura  ferju  hjá  Akurhöfða  í  Axarfirði  (rétt  lijá 
Ferjubakka)  á  10.  öld. 


330 


Fljót  og  ár. 


dalsfjöllum  og  Hólskill  af  Hólsfjöllum.  Annars  er  ekki 
sjnilegt  aðrensli  að  Jökulsá  niður  til  ósa,  en  sjálfsagt  rennur 
í  hana  mikið  lindavatn  undan  blágrýtis  og  grágrýtishraunum 


59.  mynd.     Dettifoss. 


G.  Eberhíirdt. 


þeim,  sem  að  henni  liggja.  Jökulsá  rennur  um  jafnt  hall- 
andi  hásléttu  alla  leiö  niður  að  Dettifossi,  þar  er  liæðin  970 
fet  yíir  sjó.  Ain  steypist  niður  i  400  feta  djúp  gljúfur,  sem 
er    þrjár  míhir  á  lengd,  og  streymir  hvitfyssandi  á  gljúfur- 


Ái-  í  Pmgeyjarsýslu.  331 

botninum  með  miklum  hávöðum  og  smáfossum,  unz  hún 
kemur  fram  úr  hálendisröndinni  hjá  Asi  í  Kelduhverfi  og 
þar  er  hæðin  rúm  100  fet  yfir  sjó.  Dettifoss  er  einn  hinn 
mesti  foss  á  Islandi,  hár,  tignarlegur  og  hrikalegiu'  og  feUur 
skáhalt  niður  í  gljúfrið.')  Par  sem  Jökulsá  kemur  útúr 
gljúfrinu  skiftist  hún  í  kvíslar  og  myndar  stórt  ósaland  með 
viðáttumikhun  söndum  og  aurum.  Neðst  á  gljúfrinu  heíir 
Jökulsá  nú  verið  brúuð  rétt  fyrir  framan  Ferjubakka,  þar 
sem  ferjustaðurinn  er  á  þjóðleiðinni  um  sveitir,  en  aðalleiðin 
austur  fjöll  liggur  um  Myvatnsöræfi  að  Grímsstöðum  á  Fjöll- 
um,  og  er  þar  líka  ferja.  Skamt  fyrir  neðan  Ferjubakka 
skiftist  Jökulsá  i  þrjár  kvíslar,  Sandá,  Jökulsá  og  Stórá. 
Sandá  er  austust,  hún  rennur  út  með  bæjum  í  Axarfirði; 
oftast  er  minst  vatn  í  henni,  nálægt  Klifshaga  kemur  hún 
saman  við  Bruuná,  og  e^'kst  vatnsmegn  hennar  þá  mikið. 
Jökulsá  sjálf  er  í  mi'öið,  en  Stórá  vestust,  hún  er  nú  langvatns- 
mest.  Bakkahlaup  heitir  kvísl  ein  úr  Stórá  yíir  í  Jökulsá 
neðst;  allar  eru  ár  þessar  ferjuvötn.  Stórá  dreifir  sér  sum- 
staðar  mjög,  og  verður  einsog  ílóð  uni  sandana,  en  þar  er 
hún  grunn  og  margar  eyrar  uppúr.  Smáhlaup  koma  oft 
í  Jökulsá,  en  stórhlaup  hafa  stöku  sinnum  gert  mikinn  usla 
og  breytingar  á  vötnum  og  bygð.  Arið  1717  gusu  Kverk- 
fjöll,  þá  kom  mikið  hlaup  í  Jökulsá  og  er  sagt  að  Stórá 
hafi  þá  mjög  ummyndast  og  margir  bæir  eyðst;  enn- 
fremur  er  getið  um  mikil  og  skaðleg  hlaup  1655,  1726,  1729 
og  oftar. 

A  Melrakkasléttu  eru  engar  ár  sem  teljandi  séu,  nema 
Ormalónsá,  sem  rennur  til  norðurs  austan  til  á  skaganum.  í 
hana  renna  margar  lindir  undan  hraunum.  I  botn  Pistil- 
fjarðar  falla  margar  ár  jafnhliða  ofan  af  heiöum,  og  spretta 
þær  flestar  upp  á  Búrfellsheiði  sunnanverðri.  Vestust  er 
Svalbarðsá,  þá  Sandá,  hi'ui  kemur  niður  Mórilludal  og 
sameinast    Hvannstaðaá    að    vestan,   Hólkná,    Laxá  og 


')  Hæð  Dettifoss  hefir  verið  (Wiss,  eftir  enskri  mælingu  (eða 
ágizkun)  átti  hann  aö  vera  107  )n.  (340  fet),  en  sagt  er  að  hanu  ný- 
lega  liafi  verið  mældur  58 m.  (185  fet)  (Fjallkonan  1908,  bis.  11). 


332  Fljót  og  ár. 

Hafralónsá  austust,  húu  er  langvatnsmest  og  kemur  úr 
Hafralóni,  i  liana  rennur  Heljardalsá  Allar  þessar  ár 
flytja  mikið  vatn  til  sævar,  eiiikum  i  leysingum  á  vorin,  þvi 
aðdragandinn  er  langur.  A  Langanesströndum  er  Saur- 
bæjará  nyi^zt,  hún  kemur  úr  vatni  uppi  á  heiði,  það  er 
172  mihi  frá  sjó,  en  þar  er  þó  æðarvarp  í  hólmum;  þá  er 
Miðfjarðará  og  ýmsar  smáár  (Hólkná,  Bakkaá  o.  fl.). 

Til  Vopnafjarðar  renna  þrjár  laugar  ár  og  vatnsmiklar. 
Nyrzt  þeirra  er  Selá,  hún  er  stórsteinótt  og  malarhjallar 
miklir  fram  með  henni,  oft  er  hún  til  farartálma  á  vorin  i 
leysingum,  þvi  hiin  hefir  langan  aðdraganda  og  sprettur 
upp  i  Grímstaðafjallgarði,  i  hana  rennur  Hrútá  að  norð- 
vestan.  Vestrárdalsá  rennur  i  Njpsfjarðar-lón,  hún  kemur 
úr  vatni  uppi  á  heiðum,  sem  heitir  Arnarfjarðarvatn,  i  það 
vatn  rennur  önnur  á,  sem  heitir  Skeljungsá.  Hofsá 
(Vopnafjarðará)  er  mest  og  lengst  (9 — 10  milur),  hún  kemur 
upp  á  Jökuldalsheiði,  austan  við  Möðrudalsfjallgarða,  úr 
smávötnum  (Háfsvötn),  og  heith"  kvislin  þar  Leirvatnslón,  i 
hana  fellur  önnur  kvisl  úr  Sænautavatni.  Niðri  i  bygð 
rennur  i  Hofsá  gagnvart  Hofi  Sunnudalsá,  sem  kemur 
niður  Hraunfellsdal.  Hofsá  er  allvatnsmikil  og  miklir  mel- 
hjallar  fram  með  henni,  hún  feUur  út  i  botn  Vopnafjarðar. 

I  Héraðsflóa  f alla  tvær  stórár,  Jökulsá  á  Brú  og  Lagar- 
fljót,  sem  báðar  koma  sunnan  úr  Vatnajökli  og  renna  til 
norðausturs.  Jökulsá  á  Brú  (eða  Jökulsá  á  Dal)  er  18 
milur  á  lengd  og  vatnasvið  hennar  70  ferh.  m.,  hún  kemur 
i  kvishim  undan  Briiarjökli  hérumbil  á  2200  feta  hæð  yfir 
sjó.  Aðaláin  kemur  undau  Brúarjökli  vestan  til  og  sameinar 
sig  Jökulkvisl.  sem  kemur  að  austan  úr  litlu  vatni  við 
Pjófahnúka  og  fær  mörg  aðrensli  undan  jökhnum,  siðan 
rennur  Kringilsá  i  hana  að  vestan  og  neðar  sama  megin 
Sauðá,  allar  þessar  ár  koma  undan  Brúarjökli.  I  Kringilsá 
er  fagur  foss,  og  á  henni  er  kláfdráttur,  sem  leitannenn 
nota.^)    Jökulsá  rennur  í  gljúfrum  mikhim  (við  Hafrahvamma) 


')  Héruð  þessi  næst  jöklinum  hafa  eigi  verið  nægilega  rannsökuð 
og  |»ví  eru  Uppdrættir  Islands  á  þessu  svæði  eigi  áreiðanlegir. 


Lagarfljút.  333 

áður  en  hún  felliir  ofan  í  Jöknldal.  Fyrir  ofan  Brú  kemur 
Re^'kjaá  að  vestan  úr  Laugarvalladal  og  brýzt  fram  úr 
djiipu  gljúfri.  áður  liún  rennur  í  Jökulsá.  I  Heykjaá  falla 
Vesturdalsá  og  Fiskiá,  hún  kemur  úr  smávötnum  á 
Jökuldalsheiði  (Matbrunnavatni  og  Krókavatni).  Fyrir  neðan 
Brú  renna  i  Jökulsá  að  norðan  fverá  (úr  Pverárvatni  og 
Anavatni),  en  að  sunnan  Hrafnkelsá  úr  Hrafnkelsdal,  þá  má 
nefna  Gilsá  að  vestan,  Hólkná  að  austan,  og  margar  aðrar 
þverár,  eru  þæv  ílestar  strangar  og  stórgrjttar  og  oft  ófærar 
á  vorin,  þær  hafa  nú  á  seinni  árum  sumar  verið  brúaðar. 
Jökulsá  fossar  siálf  niður  dalinn  í  djúpum  og  þröngum  far- 
vegi  með  hávöðiun  og  ströngum  straumi  yfir  klappir  og 
stórgryti  og  hvergi  má  hún  þar  heita  reið  og  sjaldan  ferju- 
tæk  sakir  stríðleika;  kláfdrættir  eru  á  henni  ofan  til  og  brú 
niðurfrá  hjá  FossvöUum  á  þjóðveginum,  hún  er  gömul  og 
hefir  oft  verið  endurnyjuð.  f}^'  meir  var  hún  hin  eina  brú 
á  Islandi  og  þótti  furðuverk.^)  Jökulsá  rennur  síðan  niður 
með  Jökulsárhlíð.  breiöist  þar  út  og  kvíslast;  skamt  fyrir 
neðan,  þar  sem  Kaldá  fellur  í  hana,  sendir  hún  kvísl  í 
Fögruhlíðará,  sem  rennur  út  í  sérstakt  lón.  og  aðra, 
Geirastaðakvísl,  yfir  i  Lagarfljót,^)  siðan  felkir  hún  beint 
til  sævar  á  Héraðssandi  í  einum  ósi. 

Lagarfljót  hefir  líka  upptök  sín  í  Vatnajökli,  það  er 
19  mílar  á  lengd  frá  jökli  til  sævar  og  vatnasvið  þess  50 — 60 
ferh.  mihir.  Pað  fær  aðalvatnsmegn  sitt  úr  tveim  ám,  er 
saman  falla,  Jökulsá  i  Fljótsdal  og  Kelduá.  Kelduá  (7 
milur)  er  hin  eystri,  hún  kemur  úr  iithi  vatni  undir  Geldinga- 
felli  við  austurenda  Vatnajökuls,  í  hana  rennur  jökulkvísl 
þar  efra,  sem  heitir  Blanda,  en  niður  undir  Porgerðar- 
staðadal  sameinast  hún  Sauðá,  sem  kemur  úr  vatni,  er 
liggur  á  grjótunum  upp  af  Geithelhiadal.  Jökulsá  í 
Fljótsdal  (8  míkir)  kemur  undan  EyjabakkajökU  i  ótal 
kviskim  og  rennur  þar  um  leirur  og  graslendi  mikil.  sem 
köUuð    eru    Eyjabakkar;    í    hana  rennur  Pjófagilsá,    sem 


')  Andvari  ÍX.    1883,  bls.  40-41. 
2)  Andvari  XXIV.     1899,  bls.  58. 


334  Fljót  og  ár. 

kemur  úr  Snæfelli,  og  rennnr  suður  milli  Pjófahnúka, 
en  beygir  svo  austur  í  Eyjabakkavötnin,  siðan  Hafursá  og 
Laugaá.  Jökulsá  fellur  með  fossum  og  hávöðum  niður  í 
botninn  á  Fljótsdal,  og  er  ströng  og  stórsteinótt  niður  dalinn, 
þar  er  dráttur  á  henni  hjá  Kleif.  Fyrir  utan  múlann  taka 
við  slétt  engjalönd  niður  að  Leginum,  og  þar  sameinast 
Jökulsá  og  Kelduá  skömmu  áður  en  þær  falla  út  i  Lagar- 
fljót,  sem  miklu  fremur  ætti  að  kalla  vatn  en  íijót.  Lagar- 
íijót  er  i  raun  réttri  mjótt  og  aíiangt  stöðuvatnstrog  holað 
út  í  blágrfti.  Lögurinn  er  fjórðungur  úr  mílu  á  breidd  við 
As,  vatnsborðið  liggur  83  fet  yíir  sævarmáli  og  dýptin  er 
350  fet,  svo  botn  Lagarfljóts  liggur  þannig  267  fetum  neðar 
en  sævarflötur.  Vatnið  hefir  verið  töhivert  lengra,  en  efsti 
hluti  þess  hefir  smátt  og  smátt  fylst  af  árburði,  og  eru  þvi 
nú  sléttar  mfrar  og  engjar  fyrir  vatnsbotninum.  Straum- 
urinn  i  Lagarfljóti  er  mjög  litill,  og  á  þvi  er  nokkur  jökul- 
litur,  þvi  hið  smágjörva  leirdust,  sem  jökulárnar  bera,  nær 
ekki  að  setjast  til  botns.^)  Fyrir  utan  Velli  mjókkar  fljótið 
og  grynnist,  og  þar  er  vað  á  Einhleypingi,  og  á  ýmsum 
stöðum  hafa  menn  haldið  ferjur.  Hjá  Kirkjubæ  er  foss  i 
fljótinu,  ekki  hár  (4  faðmar)  en  mjög  vatnsmikill,  ey  skiftir 
honum  i  tvent.  Nú  er  komin  brú  á  Lagarfljót  rétt  fyrir  utan 
Egilsstaði  mikið  mannvfi-ki,  480  áhia  löng  og  4  álna  breið, 
bygð  á  tréstaurum,  sem  reknir  eru  niöur  í  fljótsbotninn  f)  véla- 
báta  nota  menn  nú  til  flutninga  á  fljótinu.  Inst  að  vestan- 
verðu  rennur  Hengifossá  i  fljótið,  i  henni  er  hár  og  fagur 
foss,  Hengifoss,  sem  talinn  er  350  fet  á  hæð,  sama  megin 
fellur  Rangá  í  FeUum  út  i  fljótið.  Að  austanverðu  fær 
Lagarfljót    allmikið    aðrensli,    fyrst    Gilsá,    svo    Grimsá, 


^)  Um  orminn  í  Lagai-fljóti  gengu  í  gamla  daga  miklar  sögur  og  um 
fleiri  skrímsli,  sem  þar  áttu  að  vera.  Sbr.  ísl.  fjóðs.  I,  bls.  638—641 ; 
Ferðabók  Eggerts  Ólafssonar  II,  bls.  793 — 797.  Landfræðissaga  I,  bls. 
256;  II,  bls.  111,  229—230.  Timarit  Bókmentafólagsins,  XXII,  bls. 
134—136.  Svipaðar  skrímslasögur  hafa  gengið  um  Mjösen  og  önnur 
norsk  vötn.  Biarni  Sæmundsson  hefir  lýst  Lagarfljóti  í  Andvai-a  1899,. 
bls.  55-58. 

*)  Mynd  af  bri'mni  er  í  Almanaki  fjóðvinafélagsins  1908. 


Ar  í  Múlasýslum.  335 

Eyvindará  og  ýmsar  fleii-i.  Grímsá  er  mest,  húu  rennur 
um  Velli  i  Lagarfljót,  kemur  úr  Skriðdal,  og  nwndast  af 
tveim  ám,  sem  báðar  koma  ofan  af  Exi,  Geitá  úr  Líkár- 
vatni,  Múlaá  úr  Odáðavatni,  him  rennur  síðar  gegnum 
Skriðuvatn.  Lagarfljót  fellur  til  sævar  um  miðjan  Héraðs- 
sand,  og  er  ósinn  um  hundrað  faðmar  á  breidd  og  mjög 
djúpur.  Þaðan  liggur  gljá  með  sandinum  siiðaustur  í  Sel- 
fljót,  sem  fellur  til  sævar  um  Unaós,  það  mjaidast  af  sam- 
rensli  Núpsár  og  Gilsár,  rennur  Selfljót  á  Uthéraði  jafn- 
hliða  Lagarfljóti  og  er  allvatnsmikið;  i  það  falla  margar 
smáar  þverár  austan  úr  fjallgarðinum  og  heitir  ein  Jökulsá, 
sem  kemur  úr  Dyrfjöllum. 

I  fjarðahéruðunum  ejstra  eru  eðlilega  engar  stórár,  þvi 
aðdragandinn  er  lítill,  en  þar  eru  margar  smáár,  sem  viða 
falla  bratt  með  mörgum  fossum,  en  þegar  kemur  suður  fj'rir 
Stöðvarfjörð  fara  árnar  að  lengjast,  þvi  þá  breikkar  fyrst 
fiallgarðurinn,  og  sameinar  sig  siöan  aðalhálendinu.  I  öllum 
vikum  og  fjörðum  milli  Héraðsflóa  og  Breiðdalsvíkur  eru 
straumharðar  smáár  og  fjallagil  i  hverri  skoru,  er  þá  oftast 
stærsta  áin  kölhið  »fjarðará«.  I  Borgarfirði  er  töluvert 
undirlendi,  þar  heitir  aðahíin  Fjarðará  eða  Staðará,  i  hana 
rennur  Pverá,  hún  kemur  niður  ej^stri  dahnn  af  Desja- 
mjrarafrétti  og  heitir  þar  Skúmhattará.  I  Loðmundarfiröi 
heitir  aðaláin  lika  Fjarðará,  og  rennur  hún  niðar  Bárðar- 
staðadal.  en  Hrauná  hefir  norðar  skorið  sér  djúpan 
farveg  geguum  hiö  einkennilega  Loðmundarhraun.  I 
Seyðisfjörð  renna  Vestdalsá  og  Fjarðará  með  ymsum 
snotrum  fossum,  í  botn  Mjóafjarðar  rennur  ennþá  ein  Fjarð- 
ará,  og  háir  fossar  eru  þar  í  giljum,  sem  að  henni  liggja, 
t.  d.  i  Prestagili,  og  viðar  eru  Fjarðarár  svokallaðar,  stund- 
um  eru  þær  kendar  við  nafn  fjarðarins  t.  d.  Norðfjarðará, 
Stöðvará  o.  s.  frv.  Hvergi  era  veralegt  undirlendi  eða  vatns- 
miklar  ár  fyr  en  suður  i  Breiðdal,  þar  reunur  Breiðdalsá 
um  sj'ðri  dalinn,  húri  kemur  úr  lithi  vatni  uppi  á  Breiðdals- 
heiði,  i  hana  rennur  Norðurdalsá,  allvatnsmikil  á  úr  nyrðri 
dalnum,  og  í  hana  aftur  Tinnudalsá.  Breiðdalsá  er  vatns- 
mikil  og  lygn,  og  i  henni  fossinn  Beljandi.  Pegar  kemur 
suður    fyrir  Berufjörð  fara  dalirnir  að  lengjast  og  árnar  að 


336  Stöðuvötn. 

vaxa.  Sunnan  og  vestan  í  Berufjörð  rennur  Fossá  niður 
Fossárdal.  hún  er  ströng  og  stórgrytt,  en  er  oftast  riðin  á 
fjörum  fyrir  neðan  klettahaft,  sem  lokar  mjmni  dalsins. 
Þvínæst  kemur  Hamarsá,  er  rennur  út  i  Hamarsfjörð,  hún 
er  vatnsmikil  og  fær  nokkurn  jökullit  af  kvislum,  sem  í 
hana  falla  frá  Prándarjökli.  I  Alftafjörð  norðan  til  rennur 
Geithellnaá  niður  Geitlielluadal,  hún  er  og  allmikið  vatns- 
fall  með  jökullit,  því  i  hana  falla  kvislir  úr  Prándarjökli, 
þar  á  meðal  jökulgilið  Sunna;  í  Geithellnaá  eru  viða  fossar 
og  gljúfur  i  dalnum,  er  hún  brýzt  í  gegnum  berghöft  og 
klettabrikur.  Sunnar  i  Alftafjörð  rennur  Hof  sá.  hún  kemur 
undan  Hofsjökli  úr  smávötnum  við  jökulröndina,  i  henni 
eru  lika  margir  fossar,  meðal  annara  Stórifoss,  og  undir 
honum  hellir. 


VI.    Stöðuvötn. 

A  Islandi  eru  mörg  vötn,  en  íiest  eru  þau  smá,  hin 
stærstu,  Pingvallavatn  og  Pórisvatn,  eru  aðeins  tæpar  tvær 
ferhyrningsmikir  að  flatarmáli,  hvort  um  sig.  Lægðir  þær 
eða  trog,  sem  vötnin  eru  í,  hafa  myndast  á  ýmsan  hátt,  við 
landsig,  jöklanúning,  eldsumbrot  o.  s.  frv.  Vötnin  hafa  fá 
verið  rannsökuð  til  hlítar,  og  vita  menn  því  enn  lítið  um 
eðli  þeirra  ílestra,  dýpi  og  annað.  Mjög  mikiU  mismunur 
er  á  dýpi  vatna,  sum  eru  svo  grunn,  að  þau  eru  væð,  önnur 
eru  mjög  djúp  (Pingvallavatn  58  faðmar,  Lagarfljót  líka  58 
faðmar),  en  yfirleitt  eru  þó  fá  djúp  vötn  á  íslandi.  Uppi 
á  öldumynduðum  öræfum  nærri  jöklum  er  afrensli  stundum 
litið  fyrir  allan  þann  vatnsaga,  sem  frá  skriðjöklunum  sígur, 
þar  eru  þvi  oft  vatnaklasar  nærri,  og  yfirleitt  mun  vatn 
i  mörgum  stöðuvötnum  beinlinis  eða  óbeinlinis  vera  frá 
jökkim  runnið.  Pó  stundum  sé  alllangt  bil  miUi  vatnanna 
og  jöklanna,  þá  hafa  þau  aðrensli  þaðan  gegnum  himm  og 


Stöðuvötn.  337 

sanda,  og  ern  þvi  tær  og  hrein,  svo  er  nm  Veiðivötn 
vestan  við  Vatnajökul  og  Fiskivötn  á  Árnarvatnsheiði.  Siim 
vötn  eru  i  dældum  við  jökulrandir,  einsog  Hvítárvatn  og 
Hagavatn  við  Langjökul,  og  Langisjór  við  SkaftárjöknL  I 
vötnum  þessum  er  hvitt  eða  mórautt  jökulvatn,  og  oft  jakar. 
sem  brotna  af  skriðjökkim,  sem  út  i  vötnin  ganga.  Stundum 
er  jökullitur  á  vötnum,  sem  eru  langt  frá  jökkim,  af  því 
hið  smágjörva  jökiildust,  sem  árnar  bera,  hefir  ekki  náð  að 
setjast  (Lagariijót).  A  sléttum  við  skriöjökla  hafa  sumstaðar 
myndast  stór,  grunn  vötn  af  jökulkvíshim  þeim,  sem  flæða 
3'fir;  slík  vötn  eru  mjög  breytileg  og  hverfa  stundum  al- 
gjörlega,  stærst  þeirra  vatna  er  Dyngjuvatn  suður  af  Oskju, 
og  á.  Ej'jabökkum  við  Snæfell  myndast  líka  smávötn  og 
tjarnii'  af  jökulkvíslum.  Til  eru  einnig  jöklavötn  lukt  jökul- 
hömrum  á  alla  vegu,  svo  er  t.  d.  Grænalón  suðvestur  af 
Skeiðarárjökli,  þar  er  jökull  alt  i  kring;  sumstaðar  stifla 
skriðjökulstangar  ár  i  þröngum  dölum  og  mynda  lón,  og 
koma  þá  hlaup,  er  jökulgarðurinn  brotnar  (Sólheimajökull) ; 
þá  safnast  sumstaðar  vatn  i  lægðir  við  hnúka,  er  upp  standa 
iir  jökulbreiÖum,  og  yms  önnur  vatnamyndun  getur  orðið  á 
jöklum, 

Meginfi()ldi  aHra  vatna  á  íslandi  er  þó  ekkert  tengdur 
jökkim  beinknis,  þau  eru  mynduð  á  ýmsan  annan  hátt. 
Sumstaðar  hafa  vatnstrogin  upprunalega  m^aidast  við  landsig, 
þannig  er  án  efa  Pingvallavatn  til  orðið,  fram  með  vestur- 
ströndu  þess  eru  auðsjáanlega  brestir  i  jarðarskorpu,  þar  er 
Almannagjá  til  norðausturs,  en  sprungur  og  gigaraðir  til 
suðvesturs  hjá  Nesjavölkim,  en  mjög  hefir  vatnið  siðan 
breyzt  af  ágangi  jökla  og  jarðelda.  Pórisvatn  liggur  einsog 
fingvallavatn  milk  móbergsfjana,  og  hafa  hraun  runnið  út 
i  það,  Hklega  hefir  það  myndast  á  svipaðan  hátt.  Vatnið  í 
báðum  þessum  stöðuvötnum  hefir  kklega  upptök  sin  í  jökl- 
"um,  og  hefir  hreinsast  við  að  siga  gegnum  hraunin,  svo  það 
er  mjög  tært  og  kalt,  einsog  sjá  má  í  gjánum  við  Ping- 
veki.  Dalavötn  eru  eigi  eins  algeng  á  Islandi  einsog  i 
mörgum  öðrum  löndum,  þar  sem  isöid  liefir  gengiö  yfir. 
Einkenni  slikra  vatna  er,  að  þau  eru  löng  og  mjó  eftir  dal- 

22 


338  Stöðuvötn. 

stefnunni,  djúp  og  holuð  einsog  aílöng  þró  i  blágrýtið,  en 
haft  eða  höft  fyrir  framan  þau  úr  blágrýti  og  ísaldarruðn- 
ingi,  sem  ekist  heíir  fram  dalina  og  upp  úr  vatnstroginu. 
Skorradalsvatn  og  Lagarfljót  eru  stærst  og  alþektust  vötn 
af  þvi  tagi,  en  til  eru  ýms  önnur  mikhi  minni,  en  flest  eru 
þau  grunn.  Vesturhópsvatn  er  lika  skál  i  blágrýti,  þú  eigi 
sé  beinlínis  hægt  að  telja  það  með  dalavötnum.  Sumstaðar 
hafa  vötn  stiflast  i  dölum  af  jökulöldum  og  skriðum,  þannig 
t.  d.  Vatnsdalsflóð  i  Húnavatnssyshi,  Stefánsstaðavatn  í  Skrið- 
dal,  vötn  hjá  Hóhim  i  Eyjafirði,  i  Vilhngadal,  i  Stiflu  og 
víðar,  sum  þeirra  eru  djúp,  önnur  grunn.  Sumstaðar  hafa 
ár  stíflast  af  urðarskriðum  og  af  hraunum  og  myndað  uppi- 
stöðulón,  og  sumstaðar  eru  vötn  i  botnum  og  skáhim  fjall- 
dala,  þau  eru  flest  smá,  en  djúp  og  hikt  hömrum  á  þrjá 
vegu  (Nykratjörn  hjá  Svarfaðardal,  Hraunsvatn  hjá  Öxna- 
dal).  Víða  eru  allstór  vötn  á  takmörkum  milH  móbergs  og 
blágrýtis,  er  hafa  holast  út  á  isöklu  (Reyðarvatn,  Hvalvatn), 
og  hefir  isaldarruðningur  mikill  sópast  upp  úr  þeim.  Par 
sem  hálendi  eru  öldumynduð  meö  isnúnum  ásum  og  holtum 
eru  oft  vötn  i  lautunum  i  isaklarruðningi,  og  sumstaðar 
i  isnúnum  berghvilftum,  þannig  eru  mörg  vötn  á  Jökul- 
dalsheiði,  Arnarvatnsheiði  og  Tvídægru  í  stóruni  hópum; 
undirlagið  er  víðast  grágrýtishraun  með  lausagrjóti  ofan 
á,  sumstaðar  eru  mikhr  mfraflákar  og  ótræðisflóar  kring- 
um  vötnin,  einkum  á  Tvidægru.  I  gömhim  og  þykkiuai 
isaldarruðningi  eru  viða  djúpar  skálar  fyhar  vatni; 
tjarnir  i  slikum  hvilftum  eru  sumstaðar  100 — 150  fet  á  dýpt, 
þær  hafa  liklega  myndast  seint  á  ísöldu  þar  sem  stórir 
jökulhnausar  lengi  lágu  óbræddir  undir  malarþaki,  en  bráðn- 
uðu  svo  og  létu  eftir  sig  djúpa  lægð.  Svipaðar  hvilftir  eða 
ker  myndast  enn  á  Skeiðarársandi  og  Mýrdalssandi  eftir 
hlaup,  þar  sem  stórir  jakar  bráðna,  og  eru  slik  ker  óft 
háskaleg  fyrir  vegfarendur,  af  því  kviksyndi  er  í  kringum  þau 
af  •  leirkðju.  A  árbotnum  myndast  lika  stundum  smáker, 
þar  ,.sém  grunnstinguU  hefir  lengi  haldist,  eða  jakar  h'afa 
verið  fastir  i  aurunum  og  bráðnað  þar. 

Fram    með    ströndum    Tslands    eru    viða    lóna-vötn,    er 
skiljast  frá  hafi  af  mjóum  malarrifjum  og  eiðum  og  eru  þau 


Stöðuvötn.  339 

ílest  grimn;  vötn  þessi  greinast  frá  lónum  eingöngu  á  þvi, 
að  vatn  i  þeim  er  ósalt  eða  litiö  salt,  en  í  lónum  er  sifeldur 
straumur  frá  haíi  út  og  inn  um  ósana,  og  þessvegna  stöðug 
selta  árið  um  kring,  jafnt  á  yfirborði  sem  i  djúpi.  A  þessu 
eru  þó  margar  stigbreytingar,  þvi  vötn  þessi  eru  í  raun 
réttri  lón,  sem  brimið  er  búið  að  loka;  lón  geta  breyzt  i 
vötn  og  vötn  orðið  að  lónum,  alt  eftir  afii  sjóar  og  vatns- 
falla,  eftir  vindstöðu  og  brimsjó,  leysingum  og  vatnavöxtum. 
Dýralif  i  vötnum  þessum  ei:  mismunandi  eftii-  ki-ingumstæð- 
um,  þegar  ósarnir  eru  djúpir  komast  sædfr  og  sæfiskar  inn 
i  vötnin  og  lifa  þar  i  hinum  neðri  lögum,  þar  sem  seltan 
er  nóg ;  ef  ferska  vatnið  eykst  og  ósarnir  grynka  verða  þessi 
dýr  að  hörfa  til  sævar  aftur  og  dýraliíiÖ  breytist  svo,  að 
vatnadýrum  fjölgar;  það  ber  við  að  sild  og  þorskur  kemst 
inn  1  sum  slik  vötn.  Saltmegin  í  þeim  vötnum,  er  hafa 
samband  við  sjó,  er  mjög  misniunandi  eftir  árstimum,  i 
Olafsfjarðarvatni  er  ferskfc  vatn  á  yfirborði,  en  salt  i  djúpi, 
saltmegnið  er  þó  miklum  breytingum  undirorpið,  minst  er 
það  í  leysingum  á  vorin,  mest  á  haustum,  þvi  þá  rekur 
brimið  meiri  sjó  inn  um  ósinn  en  annars.  Miklavatn  i 
Fljótum  er  saltara.  þvi  þar  er  ósinn  dýpri.^)  Lónavötn  eru 
langílest  á  Norðurlandi,  þar  má  meðal  annara  telja  Sigriðar- 
staðavatn  og  Hóp  við  Húnaflóa,  Miklavatn  og  Pórðarvatn  í 
Skagafirði,  Miklavatn  í  Fljótum  og  Olafsfjarðarvatn.  A 
Melrakkasléttu  er  fjöldi  af  smávötnum  með  ströndu  fram. 
og  svipuð  vötn  liggja  viða  inn  af  vikum  á  Austurlandi  og 
Vesturlandi. 

Mikill  fjöldi  vatna  á  íslandi  stendur  i  nánu  sambandi 
við  hraun  og  eldgos.  Par  sem  ekkert  eða  litið  afrensli  er 
i  hraunum  heíir  vatn  safnast  í  tjarnir  eða  smávötn,  og  eru 
vötn  þau  vanalega  gi'unn  og  krókótt  mjög  og  vogskorin. 
Sumstaðar  hafa  hraun  sigið  og  brostiö  viö  kólnunina,  og 
lægðirnar    hafa   svo  fylst  með  vatni.     Myvatn  er  langstærst 


')  Bjarni  Sœmundsson  hetir  rannsakað  clvpi  oíj;  saltmegin  þes.sara 
vatna  og  má  lesa  ná.nar  ura  þessi  efni  í  ritgjthö  hans  í  Andvara  26. 
árg.     1901,  bls.  64-66. 

22* 


340  Stöðuvötn. 

allra  hraunvatiia  á  íslandi.  griint  og  ákaflega  vogskorið,  en 
hraun  og  eldgígahópar  þvínær  alt  í  kringum  vatnið,  í  það 
rennur  fjöldi  af  uppsprettum  og  eru  sumar  volgar.  Græna- 
vatn  og  Sandvatn  liafa  vist  myndast  á  sama  hátt.  einnig 
Svartárvatn  við  Odáðahraun  og  fjöldi  smátjarna  við  Suðurá. 
A  mörgum  öðrum  stöðum  eru  slikar  tjarnir  og  smápollar  i 
hraunumeða  við  hraunrandir,  hafa  tjarnir  þessaroftastmyndast 
af  uppsprettum  undan  hraununum,  eða  af  afrensli  nálægra 
jökla.  Eldgígavötn  eru  hér  og  livar  um  miðbik  íslands,  en 
hvergi  eru  þau  eins  stór  og  margbrej-tileg  einsog  vestur  af 
Skaftárjökli,  og  er  sá  vatnaklasi  kallaður  Fiskivötn  eða  Veiði- 
vötn.  Sum  af  hinum  stærri  vötnum  eru  mynduð  af  mörgum 
gígahringum  einsog  t.  d.  Snjóölduvatn,  önnur  eru  i  einstök- 
um  stórum  gigum  einsog  t.  d.  Tjaldvatn  og  Fossvötn,  flest 
af  hinum  vötnunum  eru  i  hraunlautum,  og  eldgigir  margir 
i  kring  og  siimir  á  eyjum  í  vötnunum ;  sumstaðar  kvað  vera 
djúpar  skálir  og  hraungjár  á  vatnsbotnunum.  I  eldgignum 
Víti  vestan  í  Kröflu  er  nú  líka  1000  feta  breið  tjurn  og  eins 
í  niðurfallinu  suðaustan  til  i  Öskju.  í*á  eru  hin  kringlóttu 
vötn  Grænavatn  og  Gestastaðavatn  hjá  Krisuvik  líklega  gömul 
gigavötn  o.  s.  frv. 

Fjöldamörg  vötn  hafa  áður  verið  til  á  Islandi,  sem  nú 
eru  horfin ;  viða  á  láglendum  og  i  dölum  hefir  árburður  fylt 
gömul  vötn  og  sum  eru  orðin  að  mýrum  og  graslendi.  Pá 
má  einnig  sjá  þess  merki,  að  sumstaðar  hafa  verið  stór  vötn 
á  isöldu,  sem  nú  eru  horfin,  flest  voru  til  um  það  leyti  er 
jöklar  voru  að  bráðna  af  landinu.  Pannig  sjást  t.  d.  glöggar 
menjar  þess,  að  langt  vatn  hefir  verið  i  Fnjóskadal  um  lok 
isaldar,  það  hefir  verið  4 — 5  mílur  á  lengd  og  40 — 50  faðmar 
á  dýpt.^)  Hvitárvatn  hefir  lika  til  forna  verið  miklu  stærra 
en  nú,  það  sést  á  gömlum  strandlinum  og  fjöruborðum  i 
hæðum  kringum  vatnið,  Hvítárvatn  hefir  þá  verið  50  föðmum 
dýpra  en  nú,  og  hefir  verið  stiflað  að  framan  af  skrið- 
jöklum,  sem  gengið  hafa  yfir  hálendið  frá  Hofsjökli,  annars 


')  f.    Th.      Ferðir    á    Noiðurlandi     (Andvari    XXIII.      1898,     bls. 
107,  110. 


Stöðuvötn.  341 

hefði  eftir  landslagi  svo  sfcórt  og  djúpt  vatn  ekki  getaö 
myndast. 

íslenzk  vötn  eru  svo  mismunandi  að  eðli  sínn,  dýpt, 
botni,  afrensli,  hita  o.  fl.,  að  JDar  af  leiðir  að  gróður  og 
dýralíf  er  mjög  mismunandi  i  hinum  einstöku  vötnum,  er  á 
þvi  mikil  stigbreyting,  i  sumum  vötnmn  er  alt  dautt  og  líf- 
laust,  í  öðrum  morar  alt  af  lífi.  Hiti  vatna  er  enn  lítfc 
rannsakaður  og  hvergi  að  sfcaðaldri,  nema  eifct  ár  i  í*ing- 
vallavatni  og  Mývatni,  14.  hvern  dag.  Eðlilegá  er  yfir- 
borðshitinn  mjög  mismunandi  eftir  árferði.^)  Botninn  er 
breyfcilegur,  i  sumum  vöfcnum  er  hraunbofcn,  en  sumstaðar 
er  leðja,  sandur,  möl,  urð  eða  klappir,  þó  mun  leöja  oftast 
vera  á  botni  þar  sem  djúpt  er,  í  í^ingvallavatni  er  hún 
sandbleudin,  þar  sem  ekki  er  mjög  djúpt,  en  þvi  dýpra  sem 
er,  30  faðmar  eða  meir,  þvi  smágerðari  er  hún  og  mest- 
megnis  mynduö  af  leifum  jurta  (diatomea)  og  smádýra  og 
ryki,  sem  fýkur  i  vatnið,^)  en  það  mun  mestmegnis  vera 
palagonítdust,  og  þvi  verður  leðjan  gulgrá  er  hún  þornar. 

Lif  og  gróður  sýnist  oft  fciltökilega  mestur  i  smáima  og 
grunnum  vötnum,  einkum  i  vöfcnum  með  hraunbotni,  þar 
sem  er  hlé  og  fylgsni  nóg,  eða  í  mvravötnum,  þar  sem  loft- 
hifcinn  og  Ijósið  gefcur  fljótfc  haft  áhrif  á  vatnið,  þe.gar  volgar 
uppsprefcfcur    blandasfc    vafcninu    einsog  í  Mývatni,    bætir  það 


^)  Bjarni  Sæmundsson  mældi  hita  í  tingvallavatni  í  seinni  hluta 
júlímán.  og  byrjun  ágústmán.  1902  og  var  hitinn  í  því  víðast  við  botn 
6 "  C.  þar  sem  dýpiö  var  nokkuð  að  mun  (30—58  f.),  en  á  yfirborði 
10—12 «  (Andvari  1904,  bls;  86-87).  í  Ólufsfjaröarvatni  var  á  botni 
ö'/a"  á  5  faðma  dýpi.  en  12'/2 "  ^^-  A  yfirborði,  í  Miklavatni  í  Fljótum 
S'/a"  C  á  botni  (11  f.),  á  yfirborði  10"  (Andvari  1901,  bls.  64,  66). 
Hitinn  í  íingvallavatni  á  yfirborði  var  frá  júlí  1902  til  ji'mí  1903  mestur 
14.  ágúst  1902  11 "  C,  minstur  14.  des.  s.  á.  1  "  C.  þaö  ár  lagði  vatnið 
ekki.  I  Mývatni  var  frá  1.  apr.  1908  til  2.  apríl  1904  mestur  hiti  15. 
júlí  12'/2  ",  en  vatnið  lagði  24.  okt.  Pað  ár  var  ís  í  vatninu  í  213 
daga  (C.  H.  Ostenfeld  aná  C.Wesenberg-Lund:  Exploration  of  the  Plank- 
ton  of  two  Icelandic  Lakes.  Proc.  R.  Society  Edinburgh  Vol.  25.  Part. 
12.  1906,  bls.  1105,  1142).  Bjarni  S(emundsso7i  hefir  mest  og  bezt 
rannsakað  íslenzk  stöðuvötn  og  vísa  eg  til  liinna  ágætu  og  þarflegu 
ritgjiirða  hans  í  Andvara  1897,  1898,  1899,  1901,  1903  og  1904. 

-)  Andvari  1904,  bls.  85. 


342  Stöðuvötu. 

mjög  skih'röi  lífsins.  A  djúpi  er  enginn  æöri  gróður,  en  í 
grunnum  vötnum  og  tjörnum  er  oft  sef  og  starargróður,  og 
nokkuð  út  í  vatninu  vatnsnál,  fergin,  horblaðka,  vatnasólej^ 
brúsahöfuð  o.  íl.,  en  dvpra  ýmsar  tegundir  af  nykru  (poia- 
mogeton)  og  mara  (tnytiophyllum).  I  Þingvallavatni  vex 
mikið  af  einskonar  grænum  þara  (cJiara  og  nitella),  þar  sem 
botninn  er  ekki  altof  leðjuborinn,  einkum  á  7 — 16  faðma 
dýpi,  hann  getur  orðið  hávaxinn,  fullar  2  áhiir  og  vex  oft 
i  stórum  breiðum.^j  Af  slorpungum  (nostoc),  grænum  eða 
mórauðum  fikjumynduðum  sveppum  eða  pungum  (þörum), 
vex  ákaílega  mikið  í  sumum  vötnum,  við  Mývatn  og  vötn 
á  Mývatnsheiði  sjást  stundum  þykkar  rastir  af  pungum 
þessum. 

Jurtarek  (phyfoplanJdon)  mun  vera  nokkuð  i  vötnum  á 
Suðurlandi,  en  liklega  lítið  eða  ekkert  i  fjallavötnum  og  i 
vötnum  á  Norðurlandi.  I  f  ingvallavatni  heíir  fundist  all- 
mikið  af  örsmáum  kísilþörungum  (diatomeum)  með  svipuðum 
tegundum  og  eðli  einsog  þesskonar  rek  er  i  Mið-  og  Norður- 
evrópu  á  vetrum  og  snemma  á  vorin,  lika  smáir  grænþör- 
ungar  nokkrir,  en  í  Mývatni  fanst  ekkert  jurtarek,  en  ein- 
göngu  dýrarek.^) 

I  fiestölhim  vötnum  er  nokkuð  dyralíf  og  í  sumum 
mikiö.  A  yfirborði  vatna  mun  víðast  á  sumrum  vera  tölu- 
vert  dýrarek  (zoopJanJcton),  smátt  dýralíf ,  er  þroskast  ákaílega 
íljótt  i  heitustu  sumarmánuðunum.  f*ar  á  meðal  eru  margar 
krabbaíiær  (dajiJiniœ),  sem  fjölgar  ótrúlega  íljótt.^)  Af  stærri 
vatnadýrum  lægri  íiokka  er  víða  mikið;  i  mörgum  vötnum 
er  fjöldi  af  vatnabobbum  (mest  ymsar  tegundir  af  LimnœaJ, 
örlitkim  vatnaskeljum  (pisidium)  og  smákröbbum,  einkum 
skötuormum  (lepidnnis):  þá  er  i  mörgum  vötnum  urmull  af 
mýílugulirfum,  hrossaílugu-  og  vorílugulirfum ;  Mývatn  er 
stundum    sumstaðar   einsog    korgur    af   eintómum    mýflugu- 


')  s.  st.  bls.  89. 

^)  Ostenfeld  og  Wesenberg-Lund  s.  st.  bls.  1143. 

^)  Af  daphiia  longispina  f^-llist  Mývatn  á  sumrum.  „D.  1.  which 
in  its  short  lifetime  íiUs  the  water  with  huge  masses'".  S.  st. 
bls.  1144. 


T'iugvallavatn.  343 

liíðnm  og  danðn  myi,  Aí  öllu  þessii  er  mikil  fæða  fyrir 
hin  æðri  djr. 

Við  vötii  er  víða  mikið  af  fuglum,  sérstaklega  er  Mý- 
vatn  frægt  fj'rir  andavarpið,  sem  þar  er,  þar  verpa  um  20 
tegundir  anda  og  sumar  sjaldséðar  annarsstaðar;  algengastar 
eru  þar  húsönd,  dúkönd,  urt,  stokkönd,  hrafnsönd,  og  mjög 
mikið  er  þar  af  seföndum,  toppöndum  og  lómum.  Við  fjalla- 
vötn  er  viða  fjöldi  af  álftum,  t.  d.  á  Arnarvatnsheiði  og 
Tvídægru,  við  Hvítárvatn  og  Veiðivötn,  lómar,  grágæsir  og 
heimbrimar  eru  og  algengir  til  fjalla,  en  á  stöku  stað  verpa 
veiðibjöllur  einsog  t.  d.  i  Sandey  í  Pingvallavatni. 

Veiðiskapur  í  vötnum  heíir  alhnikla  þýðingu  fvrir  sum 
bvgðarh^g.  I  ósöltu  vatni  á  Islandi  eru  ekki  aðrir  fiskar 
en  laxar,  silungar  á  ýmsum  aldri  og  með  3'msum  afbrigðum, 
hornsíli  og  álar.  Mest  veiðivötn  á  Suðurlandi  eru:  Ping- 
vallavatn,  Apavatn,  Hestvatn  og  Gíslaholtsvatn;  á  Norður- 
landi  Mývatn,  Svínavatn.  Vesturhópsvatn,  Höfðavatn,  Laxár- 
vatn  og  Ljósavatn.  Pá  er  mikil  veiði  í  Fiskivötnum  á 
Tvídægru  og  Arnarvatnsheiði  og  i  Veiðivötnum  upp  af 
Skaftártungu.V) 

Pingvallavatn  er  stærst  og  merkast  aDra  stöðuvatna 
á  Islandi.  Pað  er  rúmlega  tvær  ferh.  milur  að  Hatarmáli. 
2^/8  milu  á  lengd  og  1^/4  míla  á  breidd,  en  58  faðmar  á 
dypt  þar  sem  dýpst  er.^)  Pingvallavatn  liggur  einsog  kunn- 
ugt  er  i  Arnessýslu,  suður  af  alþingisstaðnum  forna,  í  djúpri 
lægð  austan  undir  brattri  hlíð  Mosfellsheiðarhálendisins ; 
hraun  liggja  að  þvi  að  norðan  og  austan,  en  móberg  viðast 
að    vestan    og    sunnan.     Frá    norðurenda    vatnsins    er  jafn 


')  Bjai-ni  Sæmundsson  telur  svo,  að  í  vötnum  í  Suðursv.slum  veiðisT 
að  meðaltali  á  ári  161..300  silungar  með  119,000  punda  þyngd,  en  á 
Norðurlandi  124,500  silungar  með  135,500  punda  þyngd,  samtals 
285,800  silungar  með  254,500  punda  þunga  (Andvari  1897,  bls.  123: 
1901.  bls.  74—75),  en  þá  er  ótalið  það  sem  veiðist  á  Vestur- og  Austur- 
landi  og  í  fjalla  og  heiðavötnum.  fetta  synir  að  silungsveiðin  er  ekki 
svo  lítil  búbót  lyrir  Íslendinga. 

^)  Bjarni  Sœmundsson  beíir  rannsakað  t*ingvallavatn  og  lýst  því 
ágætlega  í  Andvara  29.  árg.  1904,  bls.  80 — 102  og  í  Geogratisk  Tids- 
skrift  17.  bindi  1904,  bls.  175—181,  þar  fylgir  dýptakort  og  mj-ndir. 


344  Stöðuvötn. 

liraunhalli  upp  aö  Skjaldbreið  og  þar  heíir  landið  sigið  milli 
Ahnannagjár  og  Hrafnagjár  og  hraunin  víða  klofnað  í  sundur. 
Gjárnar  stefna  á  þessu  svæði  allar  frá  suðvestri  til  norð- 
austurs  og  LHndslag  bendu"  til  þess.  að  sprungustefnur  þessar 
haíi  ráðið  miklu  um  hina  fyrstu  myndun  vatnslægðarinnar. 
Austan  við  vatnið  standa  tvö  fell  uppúr  hraunum,  Arnar- 
fell  norðar  og  Miðfell  snnnar,  miUi  þeirra  gengur  Mjóanes 
út  i  vatnið.  Suður  af  Miðfelli  gengur  breiður  flói  til  suð- 
austurs,  sem  takmarkast  að  vestanverðu  af  nesi,  er  gengur 
norður  i  vatnið,  er  heith'  Lambhagi;  fj^rir  botni  vikurinnar 
er  Dráttarhlið  og  þar  brvzt  Sog  um  djúp  gljúfur  út  úr  vatn- 
inu.  Yestan  við  Lambhaga  gengur  inn  Hagavik  upp  undir 
fell  nokkur  (Sandfell,  Ölvesvatnsfjöll),  sem  ganga  norður 
uudan  Grafningshálsum.  A  þessu  svæði  sfna  fornir  malar- 
kambar.  að  vatnið  fyrrum  hefir  verið  dýpra  og  stærra. 
Vestan  við  Sandfell  gengur  allbreiður  dalur  hjá  NesjavöUum 
upp  frá  vatninu  suður  undir  Hengil,  og  er  dalbotninn  þakinn 
hraunum  niður  i  vatn.  Vestan  við  þenna  dal  eru  háir 
hálsahryggir  (D^-rfjöll),  sem  ganga  norðaustur  úr  Hengli,  og 
er  mjög  bratt  niður  að  suðvesturhorni  vatnsins,  þar  heitir 
Jórukleif,  en  Hestvik  þar  fyrir  neðan,  og  takmarkast  hún 
að  austan  af  töngum  hálendum.  í*ar  út  af  eru  tvær  eyjar, 
Nesjaey  sunnar  og  Sandey  norðar  einsog  hnúkur  upp  úr 
vatninu  og  sést  langt  að-  Vestur  og  norður  af  Sandey  er 
dfpi  Pingvallavatns  mest,  en  stærstar  grynningar  ganga  út 
frá  austurlandi  við  Mjóanes.  Pingvallavatn  er  eitt  með 
dýpstu  vötnum  á  íslandi,  frekur  helmingur  þess  er  yíir  20 
faðma  djúpur  og  er  suðurhhitinn  dfpstur  og  það  sumstaðar 
alveg  uppi  við  landsteina,  Miðfellsdjúp  norðaustur  af  Lamb- 
haga  er  42  faðmar,  Hagavíkurdjúp  27  f ,  Hestvik  40  f.  og 
Sandeyjardjúp  50 — 58  faðmar  á  dýpt.  I  norðurvatninu  er 
óviða  meira  en  15—30  faðma  dýpi.  Nærri  landi  er  botninn 
ýmist  sendinn  eða  grýttur,  en  fyrir  neðan  10  faðma  dj'pi  er 
hann  viðast  þakinn  gráblárri  leðju.  I  vatniö  rennur  Oxará 
að  norðan  og  margar  vatnsmiklar  uppsprettur  undan  hraun- 
um,  sem  sjá  má  i  gjánum  hjá  Pingvöllum,  liklega  kemur 
mikill  hluti  vatns  þessa  neðanjarðar  ofan  fi'á  GeitlandsjökU. 


Vötn  á  Reykjanesskaga.  345 

Sunnan  í  Pingvallavatn  lennur  Ölvesvatnsá  og  nokkrir  smá- 
lækir  aðrir,  en  vatnsmegin  Sogsins  er  svo  mikið,  aö  það 
hlýtur  að  vera  uppsprettuvatnið,  sem  heldur  á  jafnvægi. 
Einsog  kunnugt  er,  er  Pingvallavatn  talið  eitt  hiö  mesta 
veiðivatn,^)  og  er  talið  að  þar  veiðist  í  meðalári  70  þúsundir 
smárra  og  stórra  sikmga,^)  og  er  veiði  stunduð  frá  17  bæjum. 
Eftir  að  Sog  felkir  úr  t'ingvakavatni  rennur  það  gegnum 
tvö  vötn,  fyrst  gegnum  Ulfljótsvatn,  það  er  Htið,  en 
alldjúpt,  kvað  vera  30  faðmar,  i  þvi  er  töluverð  veiði,  síðan 
gegnum  Alftavatn,  sem  er  tikökilega  grunn  breikka  á 
Soginu,  og  er  riðið  yfir  það  um  sléttan  leirbotn,  og  er  vatnið 
vanalega  á  miðjar  siður. 

A  Reykjanesskaga  er  ktið  um  stöðuvötn  og  eru  varla 
önnur  teljandi  en  Hliöarvatn  í  Selvogi  og  Kleifavatn  norður 
af  Krisuvík.  Hlíðarvatn  Hggur  undir  hamrahlíðum  á 
sléttlendi  viö  sjó,  sandrif  er  fyrir  framan  það  og  fekur  sjór 
inn  i  vatnið  um  ós  lijá  X'ogsósum,  en  i  útsjamingum  skefur 
sandinn  svo  upp  af  grandanum,  að  ósinn  fylkr,  svo  þar 
verður  þurt;  vatnið  er  því  akaf  að  grynka  að  framanverðu 
og  að  austanverðu,  en  vestaumegin  etur  það  sig  akaf  meir 
og  meir  inn  í  hraunið;  tveir  hólmar  kvað  hafa  verið  í  því, 
sem  nú  eru  horfnir,  I  vatninu  er  nokkur  sikmgsveiði. 
Kleifavatn  kggur  i  kvos  miUi  Lönguhkðar  og  Sveiflu- 
háls,  menn  þykjast  hafa  tekið  eftir  þvi,  að  vatnið  vex  og 
þverrar  á  vixl,  og  jafnvel  mest,  þegar  þurkar  ganga,  að  því 
er  menn  segja;  i  því  er  engm  veiði,  engin  branda  nema 
hornsik.  A  18.  öld  gengu  munnmæli  um,  að  þar  hefði  áður 
verið   mikil   sikmgsveiði,    en  menn  þorðu  þá  ekki  að  reyna 


*)  Um  fiskiveiðar  og  dýralíf'  í  vatninu  liefar  Bjnrni  Sœnmndsson 
ritað  í  Andvara  1897,  bls.  9!)— 101;  1904,  bls.  89-102  og  A.  Feddersen 
í  Andvara  1885,  bls.  137 — 138.  Um  smáverulíf  vatnsins,  rek  (plankton) 
o.  íl.  hafa  þeir  ritað  C.  H.  Ostenfeld  og  C.  Wesenhcrg-Lund:  A  Regu- 
lar  Fortnightly  Exploration  of  the  Plankton  of  the  two  Icelandic 
Lakes,  Thingvallavatn  and  Myvatn  (Proceeding.s  of  the  Royal  Society 
of  Edinburgh  Session  1904-1905.  Vol.  XXV.  Part  12.  Edinburgli 
1906,  bls.  1092-1167). 

2)  Andvari  1904,  bls.  100. 


346  Stöðuvötn. 

veiði  sakir  skrimsla.  sem  þeir  þóttnst  hafa  séð.^j  Við  jarð- 
skjálfta  1663  er  mælt  að  vatnið  hafi  orðið  fyrir  nokkrum 
breytingum.-)  Nálægt  Krisuvík  eru  tvö  einkennileg  kringl- 
ótt  smávötn,  sem  heita  Grænavatn  og  Gestsstaðavatn: 
vötn  þessi  eru  á  íiötum  mehim  og  melgarður  eöa  melbr^^ggja 
hringinn  i  kringum  þau,  vötnin  kvað  vera  mjög  djúp,  og  eru 
líklega  gigavötn.  MiUi  grágrytisholtanna,  er  taka  yfir  mest- 
alla  Mosfellssveit,  eru  mörg  smávötn.  Alkunnast  er  Elliða- 
vatn,  sem  Elliðaár  koma  úr,  út  í  það  gengur  tangi,  sem 
heitir  fingnes,  og  eru  á  honum  fornar  búðatóftir.  Enn- 
fremur  má  nefna  Hvaleyrarvatn,  Viíilsstaðavatn,  Rauðavatn, 
Reynisvatn,  Selvatn,  Mjóavatn,  Hafravatn,  Geldingatjörn  og 
Leirvogsvatn  nyrzt. 

Norður  af  Mosfellsheiði,  á  svæðinu  milli  Kjósar  og 
Flókadals.  er  röð  af  smávötnum  á  hálendinu  fyrir  ofan 
daladrög.  Meðal  þeirra  vatna  má  helzt  nefna  Stíf  lisdals- 
vatn.  sem  Laxá  kemur  úr,  Sandvatn,  sem  Brynjudalsá 
kemur  úr.  og  Myrkavatn,  er  Oxará  rennur  úr,  þau  eru 
rétt  íyriY  sunnan  Súhir.  Pk  er  Hvalvatn  (1289*)  norður 
af  Súlum  fyrir  botni  Hvalfjarðar,  og  kemur  Botnsá  úr  því, 
það  er  djúpt  vatn  og  tært  i  dalkvos,  sem  er  lukt  hömrum 
og  fjöllum  á  alla  vegu.  Norður  og  austur  af  Armannsfelli 
er  Sandklettavatn  (Sandvatn)  við  Kluftir,  934  fet  j'íir  sjó. 
Pk  er  Eiríksvatn  upp  af  Skorradal,  sem  Fitjaá  kemur  úr, 
en  upp  af  Limdareykjadal  er  stærsta  vatnið  á  þessu  svæði, 
Eeyðarvatn^)  (1090'),  það  er  veiðivatn  og  fyllir  djúpa 
skál  bak  við  Pverfell,  i  það  rennur  á  úr  Brunnavatni  og 
smáárnar  Fossá  og  Leirá,  en  úr  þvi  rennur  aftur  Grímsá 
niður  í  Lundareykjadal.  Pá  má  enn  nefna  Skotmanns- 
vötn  (1090')  upp  af  FlókadaL  í*á  eru  i  þessum  héruðum 
3'ms  vötn  í  bygð  skamt  frá  sjó.    I  Kjós  er Meðalf ellsvatn 


1)  Ferðabók  Eggerts  Olaíssonar  11,  bls.  873,878—879.  Eftir  munn- 
mælum  á  bærinn  Xaldrani  að  hafa  verið  nærri  Kleifavatni,  en  þar  dó 
alt  fólk  af  að  eta  öfugugga.  Isl.  fjóðs.  I,  bls.  636—637.  Annars  heitir 
líka  bær  Kaldrani  hjá  Rekavatni  á  Skaga  nyrðra. 

^)  Landfræðissaga  II,  bls.  154. 

»)  Andvari  1899.  bls.  41-42. 


Vötn  í  Borgarfirði.  347 

stærst  og  merkast,  og  er  það  nokkuð  djúpt/)  úr  því  renuur 
áin  Bugða  niður  í  Laxá.  I  Svinadal  i  Borgarfirði  eru  þrjú 
vötn  í  röð  og  sléttar  engjar  á  milli.  efst  þeirra  er  Drag- 
hálsvatn  (236'),  svo  Pórustaðavatn  og  neðst  Eyrar- 
vatn,  þau  eru  10 — 14  faðmar  á  dfpt ;  á  rennur  á  milli  þeirra 
og  í  þeim  hefir  Laxá  í  Leirársveit  upptök  sín.  A  sléttlendi 
i  Borgarfirði  eru  ýms  grunn  smávötn  oftast  i  mýrum,  þar 
eru  t.  d.  Vatnshamarsvatn  og  Blundsvatn  í  Andakíl. 
en  í  Flókadal  á  hrygg  þeim,  sem  gengur  niður  miÖjan 
dalinn,  eru  4  smávötn,  Skógavatn,  Bláfinnsvatn, 
Prándarvatn  og  Laugutjörn.  Langstærsta  vatnið  í 
Borgarfirði  er  Skorradals  va  tn  (236').  það  er  veiðivatn 
gott  og  fagurlega  í  sveit  komið,  langt  og  mjótt  milli  skógi- 
vaxinna  hliða,  það  er  tvær  milur  á  lengd  og  fjórðungur 
mílu  á  bieidd  og  kvað  vera  30  faðma  djúpt ;  við  báða  enda 
vatnsins  eru  grasi  og  skógivaxnar  flatir  af  árburði,  í  það 
fellur  Fitjaá  og  úr  því  Andakílsá  jííy  berghöft  skamt  fyrir 
utan  vatnið,  og  eru  þar  5  smáfossar  i  gljúfrinu. 

A  heiðunum  upp  af  Mýrasýshi,  norðvestur  af  Langjökli 
og  Eiríksjökli  er  einn  hinn  mesti  vatnaklasi,  sem  til  er  hér 
á  landi.  Hin  eystri  vötnin.  á  Arnarvatnsheiði,  liggja  fiest  i 
flötum  dældum  innanum  grágrytisholt  og  urðir,  en  hin  vest- 
lægari,  á  Tvídægi'U,  i  myraslökkum  og  sumpart  á  mehim  og 
lausagrjóti,  mörg  af  vötnum  þessum  eru  stór  og  ágæt  veiði- 
vötn,  en  öll  eru  þau  grunn.  f*au  eru  oft  einu  nafni  köUuð 
Fiskivötn.  Langstærsta  vatnið  er  Arnarvatn  á  miðri 
Arnarvatnsheiði,  þaö  Hggur  1800  fet  yfir  sjó,  er  rúm  mila 
á  lengd  frá  austri  til  vesturs,  og  hálf  mila  á  breidd ;  um 
miðjuna  norður  af  Svartarhæð  er  vatnið  langmjóst,  en 
breikkar  til  beggja  enda;  þar  ganga  flóar  útúr  þvi,  austast 
Grettisvik,  til  norðausturs  Atlavík.  til  suðvesturs  Sesseljuvik. 
Vatnið  er  mjög  grunt  einsog  öll  vötn  liér  á  heiðunum. 
kvað  viðast  vera  aðeins  einn  faðmur  á  dypt,  en  út  af  Grettis- 
höfða  mest  um  tvo  faðma.  Kringum  Arnarvatn  eru  al- 
staðar    hæðir    og    klappaholt,    og    eru  þau  hæst  sunnan  við 


>)  Aiidvari  1897,  bls.  11 ' 


348  Stöðuvötn. 

vatnið,  þar  sem  Svartarhæð  (1970')  gengur  fram  milli  Grettis- 
vikur  og  Sesseliuvikur,  þar  eru  viða  brattir  hamrar  niður 
undir  vatnið,  en  örmjó  undirlendisræma  er  sumstaðar  fram 
með  þvi;  norðan  við  vatnið  er  landið  lægra,  einkum  til 
norðvesturs.  I  Grettisvik  rennur  Skammá,  hún  kemur  úr 
B-éttarvatui,  við  hana  er  sæluhús.  Skamt  fyrir  austan  mjnni 
Skammár  rennur  Búðará  í  Grettisvík,  hún  kemur  austan  af 
Sandi  úr  Valdavatni,  upp  með  henni  liggur  Sandvegur; 
rétt  fyrir  norðan  mj^nni  Búðarár  gengur  Grettishöfði  út  í 
vatnið.  I  Atlavik  rennur  Atlalækur  úr  Atlavatni.  Ur 
Sesseljuvikuríióa  rennur  Austurá  um  mörg  krókótt  smávötn, 
sem  kölluð  eru  Lón,  niður  til  Miðfjarðar. 

Réttarvatn  er  mjög  vogskorið,  suöur  og  austur  af 
því  eru  Alftavötn,  Nautavatn  og  Reykjavatn  við 
röndina  á  Hallmundarhrauni,  og  fjöldamörg  önnur  smávötn 
eru  nærri  Norðlingaíljóti  og  Fljótsdrögunum.  Vestur  af 
Arnarvatni  er  Gunnarssonavatn  og  Hliðarvatn  og  úr 
báðum  renna  lækir  norður  í  smávötn,  sem  heita  Stripalón, 
og  eru  þar  hin  fyrstu  upptök  Lambár,  sem  eftir  langa 
krókaleið  gegnum  mörg  vötn  rennur  i  Kjarrá.  Hallinn  er 
svo  litill  hér  á  heiðunum,  að  kvislirnar  úr  vötnunum  renna 
allavega  á  misvixl,  enda  veitir  héðan  vatni  i  ýmsar  áttir, 
niður  í  Hvítársiðu  og  I'verárhlið,  Hrútafjörð  og  Miðfjörð. 
Suður  og  vestur  af  Arnarvatni  eru  mörg  vötn  og  liggja  hin 
stærstu  i  röð  suður  eftir.  Vestur  af  Hliðarvatni  er  Olafs- 
vatn,  þar  fyrir  sunnan  Arfavatn  nyrðra  og  sj^ðra,  þá 
Arnarvatn  litla  og  svoStóralón,  rennur  kvisl  i  gegnum 
þessi  vötn  út  i  Norðlingafljót  og  heitir  Refsvena.  I  Arfa- 
vatn  syðra  rennur  lækur  úr  Leggjabr  jótstj  örnum  og 
Veiðitjörn,  og  i  Arnarvatn  litla  lækur  úr  Krummavatni, 
það  liggur  austar  og  Jónsvatn  þar  nærri. 

Rúma  miki  suðvestur  af  Arnarvatni  er  Ulfsvatn  (1444') 
á  Tvidægru,  það  er  aHra  vatna  stærst  hér  á  heiðunum  næst 
Arnarvatni,  það  er  aílangt  frá  austri  til  vesturs  og  mun 
vera  tæp  mila  á  lengd,  en  milli  fjórðungs  og  þriðjungs  úr 
míhi  á  breidd,  það  er  ekki  mjög  vogskorið,  vikur  og  nes 
eru    stutt,    dýptin    er  ekki  meiri  en  1  —  P/s  faðmur;    verður 


Vötn  á  Tvídægru.  349 

Ulfsvatn,  einsog  önnur  vötn  hér  á  heiðunum,  oft  mjög 
gruggugt,  þegar  hvast  er,  af  því  b^'lgjuruar  ná  niður  í 
botn.  Næst  ströndu  er  stórgrýti.  en  leirbotn  utar;  í  vatn- 
inu  eru  íimm  hólmar.  LandiÖ  í  kringum  Ulfsvatn  er  lágt, 
eintóm  holt  og  flóar,  Gilsbakkaá  rennur  í  vatnið  að  norðan, 
hún  kemur  úr  Hávaöavatni  syðra,  en  þangað  kemur 
kvislin  úr  Strípalónum,  sem  fyr  var  getið.  Vestur  úr  vatn- 
inu  rennur  Ulfsvatnsá  gegnum  Grunnuvötn  til  Lambár; 
þar  er  vatnaklasi  við  vesturhorn  Ulfsvatns,  Kvíslavatn 
syðra,  Piðrikstjörn,  Grunnuvötn  og  Hólmatjörn. 

Vestur  og  norður  af  Ulfsvatni  er  ógrynni  af  vötnum, 
tjörnum,  polkim  og  síkjum  og  alstaðar  foræðisflóar  miUi 
vatna;  meginhkiti  Tvidægru  er  marflatur  og  viða  ófær  yíir- 
ferðar  á  sumrum  sakir  bleytu,  en  á  vetrum  er  gott  færi  um 
isa  og  snjóa.  Sakir  sléttlendis  er  afrensH  Htið  og  öröugt, 
svo  varla  er  hægt  að  sjá  vatnaskil.  Norður  af  Ulfsvatni  er 
Urðhæðavatn,  úr  því  rennur  gegnum  Kvísla  vatn  nyrðra 
og  Skjaldatj  örn  til  Kjarrár.  Paðan  í  vestur  heitir  Vatna- 
f  lói  og  er  þar  aragrúi  af  vötnum  stórum  og  smáum,  þar  er 
Flóavatn  stóra,  í  það  rennur  DauÖsmannskvísl,  en  úr  því 
rennur  kvisl  gegnum  Langavatn  til  Kjarrár.  Vestur  af 
Langavatni  er  Hrólfsvatn  og  Króksvatn,  norður  og 
vestur  af  Flóavatni  er  Nautavatn,  iir  því  er  afrensH  til 
Hrútafjarðarár,  en  úr  Króksvatni  rennur  lækur  í  Vesturá. 
Norður  og  norðaustur  af  Urðhæðum  sjást  ekki  eins  mörg 
vötn,  þar  er  þó  Hávaðavatn  nyrðra  og  Ketilvatn,  iir 
þeim  rennur  langur  og  krúkóttur  lækur,  gegnum  margar 
smátjarnir,  til  Vesturár,  hann  heitir  BlöndukíH;  þá  er  enn- 
fremur  Hólmavatn,  úr  því  kemur  Núpsá. 

Af  bj^gðavötnum  í  Mýrasýslu  er  Langavatn  (695') 
stærst  á  Langavatnsdal,  sem  nú  er  i  eyði,  það  er  nærri 
mila  á  lengd  frá  norðri  til  suðurs,  og  fjórðungur  mihi  á 
breidd,  i  suðausturenda  þess  rennur  Beilá  (Baulá)  úr  Vikra- 
vatni,  en  norðan  í  það  feHur  Langadalsá,  en  út  úr  suð- 
vesturhorni  þess  rennur  Langá.  I  þvi  er  nokkur  sikings- 
veiði.  Suðvestur  af  mjmni  Norðurárdals  er  Hreðavatn 
(284')   miHi  blágrytisása  við  Brókarhraun,    það  er  litið  vatn 


350  Stöðuvötn. 

en  vogskorið  og  6  —  7  faðma  djúpt;  þar  er  allgóð  veiði. 
Uppi  í  fjöllum  þar  fyrir  ofaii  eru  ýms  smávötn  og  tjarnir, 
og  eins  nppi  á  hálsiiium  milli  Pverárhliðar  og  Norðurárdals.') 
Vestur  á  Mýrum  er  fjöldi  af  smávötnum  og  tjörnum,  en 
stærstu  ■  vötnin  eru  uppi  í  dökmum,  í  Grjótárdal  er 
Grjótárvatn,  i  Hítardal  Hítarvatn,  i  Hnappadal  HHð- 
arvatn,  og  Oddastaðavatn,  og  eru  það  alt  veiðivötn. 
Ur  Hliðarvatni  rennur  Hraunholtaá  i  Oddastaðavatn,  en 
þaðan  rennur  aftur  Höfðá,  hún  stiíiast  upp  og  myndar  breiða 
ósa  fyrir  ofan  Rauðamelshraunin.  og  er  þar  kallað  Höfða- 
vatn,  i  ósana  rennur  líka  Flatnaá,  heitir  vatnsfallið  nú 
Laxá,  unz  Kaldilækur  kemur  saman  við  hana,  þá  heitir  áin 
Haffjarðará  úr  þvi.  A  Snæfellsnesi  eru  öll  vötn  smá.  Par 
eru  á  Vatnsheiði  vestan  við  Kerlingarskarð  Hornsvatn 
(eða  Hraunsfjarðarvatn)  og  Baulárvatn,  góð  veiðivötn.  Pá 
eru  ýms  grunn  smávötn  á  sléttlendi  í  Staðarsveit  (Langa- 
vatn,  Hagavatn,  Höfðavatn  o.  fl.),  I  Dalasýslu  er  litið  um 
vötn,  má  þar  helzt  telja  Haukadalsva tn  i  Haukadal, 
Hólmavatn  á  Laxárdalsheiði  og  Krossárvatn  á  eiðinu 
milli  Grilsfjarðar  og  Bitrufjarðar,  og  rennur  Krossá  úr  því 
niður  i  Bitru,  en  Kleifaá,  sem  rennur  niður  i  Gilsfjörð, 
sprettur  upp  i  öðru  stærra  vatni  norðar. 

A  Vestfjörðum  er  vatnafátt,  sumstaðar  eru  þar  dalavötn 
litil,  sumstaðar  smálón  við  sjó,  nokkur  vötn  eru  til  fjalla, 
en  þau  eru  öll  smá.  Uppi  á  Re^^kjanesfjalli  eru  t  d.  vötn  og 
tjarnir. 

Fyrir  botni  Vatnsfjarðar  á  Barðaströnd  er  allstórt  vatn 
og  djúpt  i  dahium,  Vatnsf  j  arðarvatn,  það  er  langt  og 
mjótt  og  mjókkar  inneftir,  að  austanverðu  eru  hlíðarnar 
aiiiðandi  hjallar,  skógivaxnar  upp  á  brúnir,  en  að  vestan- 
verða  er  miklu  brattara.  Ströndin  er  bein  að  vestanverðu, 
en  tökivert  stór  vik  austur  úr  vatninu.  Fram  með  vatn- 
inu  er  malarkambur,  10 — 20  fet  fyrir  ofan  núverandi 
yfirborð  þess,  svo  það  hefir  áður  staðið  hærra;  vatnið  syn- 
ist    vera    djúpt    og    sikmgur  mikill  kvað  vera  i  þvi.     Milli 


^)  I*au    eru   talin  í  „Pjóðsögum  og  mminmælum"  Rvík.  1899,    bls. 
16.S-167. 


"\'ötn  á  Vestfjörðum.  351 

vatns  og  fjarðar  er  berghaft  mjótt  með  malarhjölkim  ofan  á 
og  rennnr  allvatiismikil  á  með  fossiim  yíir  berghaftiö  til 
sævar.  Beggja  megin  viÖ  Látrabjarg  eru  vogar  og  vaðlar, 
sem  sjór  felhir  í,  en  fá  eru  Jþar  eiginleg  stöðuvötn.  A 
Látrabjargi  eru  nokkrar  smátjarnir  og  Látravatn  upp  af 
Látravík.  þá  er  Vatnsdalsvatn  við  Patreksfjörð,  Sauð- 
1  a u k s d a  1  s V a t n  hjá Sauðlauksdal, Stóravatn  upp  af  Skorar- 
hhðum,  austur  af  Rauðasandi,  og  nokkur  ileiri  smávötn.  I 
vesturfjörðum  eru  hka  fá  vötn,  helzt  mætti  nefna  Syðra- 
dalsvatn  í  Bokingarvik,  Laugardalsvatn  i  Ogursveit, 
Staðarvatn  i  Aðalvik,  og  Fljótavatn,  sem  sjór  fellur 
upp  i;  þessi  vötu  eru  öU  grunn  og  hafa  auðsjáanlega  áður 
verið  yikurbotnar,  sem  hafa  skikst  frá  sjó.  A  heiðinni  miki 
Steingrimsfjarðar  og  Bjarnafjarðar  eru  mörg  smávötn  og 
tjarnir  (yíir  20)  i  lautum  miki  blágrytishoka,  stærst  þein-a 
eru  Urriðavötn  upp  af  Kleifum  og  Bæjarvötn  norður 
af  Bæjarfeki.  Pá  er  f*yrilsvallavatn  allstórt  og  djúpt 
sunnanfjarðar  og  rennar  úr  þvi  í  Viðidalsá. 

A  Norðurlandi  eru  mörg  vötn  og  sum  stór,  bæði  nærri 
sjó  og  uppi  til  dala  og  fjalla.  I  Hiinavatnssyslu  safnast 
ílest  stórvötnin  að  undú4endinu  fyrir  botni  Hiinafjarðar. 
Vesturhópsvatn  er  um  mílu  á  lengd  og  fjórðungur  mílu 
á  breidd  og  liggur  i  blágrýtisdæld  fi'á  norðri  til  suöurs.  I 
það  rennur  Re^^ðarlækur  úr  vatni  á  Miðfjarðarhálsi,  en  úr 
því  rennur  Faxalækur  út  i  Viðidalsá,  Paö  kvað  vera  20 
faðma  djúpt  norðan  til,  en  ekki  nema  6 — 8  faðmar  að  sunnan; 
það  er  gott  veiðivatn.  Norður  af  því  er  Sigriöarstað  a- 
vatn,  langt  og  mjótt,  og  úr  þvi  ós  til  sævar.  Sunnan  í  það 
rennurHólaá;  austan  með  vatninu  er  sandur  með  melþúfum, 
en  þá  taka  við  hamraholt  úr  blágrýti,  sem  heita  Björgin  og 
ná  upp  að  Vesturhópsvatni.  Beint  fyrir  Pingeyrasandi, 
austur  af  þessum  vötnum  er  Miðhóp,  nærri  ferhyrnings- 
mila  á  stærð,  en  tiltölulega  grunt  (5 — 8  faðmar).  lir  því 
rennur  Bjargaós  til  sævar  vestan  við  Pingeyrasand,  en  sand- 
urinn  er  allbreiður  og  skilur  vatnið  frá  sjó.  Silungsveiði  er 
tiltölulega  litil  í  Miðh(')pi.  en  laxveiði  góð  í  ósnum.  Austur 
af  Húpinu  er  Hiinavatii,  mjótt  vatn  en  grunt.  en  hálf  mila 


352  Stöðuvötn. 

á  lengd,  og  er  riðið  yíir  það ;  úr  þvi  liggur  Húnaós  til  sævar 
austan  við  Pingeyrasand.  I  suðurenda  Húnavatns  fellur 
Vatnsdalsá  og  hún  rennur  gegnum  Flóðið  i  Vatnsdal,  það 
er  grunt  vatn,  uppistöðulón  af  ánni,  og  heíir  skriðuhrun  úr 
fjallinu  liklega  stiílað  hana.  Vk  er  Svinavatn  austur  af 
Húnavatni.  Pað  er  nærri  hálf  önnur  mila  á  lengd,  en  fjórð- 
ungar  milu  á  breidd.  það  Hggur  í  myraslakka  og  hallar 
jafnt  að  þvi  á  alla  vegu,  það  kvað  vera  20  faðmar  á  dypt 
þar  sem  dýpst  er,  en  mestalt  er  það  grynnra  (10 — 12  fðm.), 
i  þvi  er  mikil  veiði.  I  Svinavatn  falla  Litladalsá  og  Svína- 
dalsá,  en  úr  þvi  Laxá  í  Laxár  vatn,  það  er  langt  og  mjótt 
frá  norðri  til  suðurs,  en  grunt.  A  heiðunum  upp  af  Viði- 
dal  og  Vatnsdal  er  fjöldi  af  vötnum.  Suður  af  Víðidal  og 
Viðidalsfjalli  eru  Hólmavatn.  I^rístikla,  Krókavatn, 
Skálavatn  o.  fl.,  úr  vötnum  þessum  renna  kvislar  vestur 
í  Viðidalsá,  A  heiðunum  suður  og  austur  af  Vatnsdal  eru 
Friðmundarvötn,  Mjófavatn  og  Pristikla.  Kolku- 
kvísl  rennur  úr  Prístikki,  en  Friðmundará  úr  Friðmundar- 
vötnum,  báðar  i  Ströngukvisl,  sem  rennur  samau  við  Vatns- 
dalsá. 

A  Skagaheiði  milli  HúnaHóa  og  Skagafjarðar  er  fjöldi 
vatna  og  tjarna^)  og  er  veiði  i  mörgum  þeirra;  hin  helztu 
vötn  á  heiðinni  eru  Olfusvatn,  það  kvað  vera  stærst, 
Aravatn,  Selvatn,  Langavatn  o.  íi.  Við  sjó  eru  á 
Skaga  sumstaðar  tjarnir  bak  við  malarkambinn  t.  d.  Reka- 
vatn  hjá  Höfnum.  Fyrir  botni  Skagafjarðar  erMiklavatn 
helzt,  skamt  fyrir  innan  Sauðárkrók,  það  er  rúm  hálf  míla 
á  lengd,  en  mjög  grunt,  svo  viða  má  riða  það,  en  eftir  því 
liggur  2  —  3  álna  djúpur  áll;  það  gruggast  mjög  í  stormum. 
I  Miklavatn  rennur  Sæmundará,  sem  kemur  úr  vatni  á  Stóra- 
vatnsskarði  og  afrensli  úr  Ashild  arholtsvatni  hjá  Sjávar- 
borg,  en  afrensli  Miklavatns  heitir  Vikin.  Vatnið  hlýtur 
áður  að  hafa  verið  áfast  við  sjó,  enda  sjást  á  grassléttunum 


')  Til  forna  var  sagt  að  þrent  væri  óteljandi:  Vatnsdalshólar, 
eyjar  á  Breiöafirði  og  vötn  á  Skagaheiði  (aðrir  segja  á  Tvídægru). 
Ferðabók  Eggerts  Ólafss.  II,  bls.  631. 


Vötn  á  Norðvirlandi.  358 

fyrir  neðan  það  bogadregnir  malarrindar,  merki  eftir  forn 
fjöruborö.  A  hálendinn  npp  af  Skagaíirði  og  Eyjafirði  eru 
yms  vötn  hér  og  hvar.  A  Sandvegi  eru  auk  margra  smá- 
vatna  Aðalmannsvö tn  stærst,  úr  þeim  rennur  í  Svartá. 
A  grjótunum  norður  af  Hofsjökli  eru  einstök  smávötn  víða 
í  lægðum,  sumstaðar  í  hópum.  Nærri  jökli  eru  Asbjarnar- 
vötn  og  þaðan  í  norðaustur  Reyðarvatn  (2276'),  Orra- 
vötn  ogPollar;  niður  undir Eyjafjarðarbrimum  eruUllar- 
vötn  (2811'),  en  suður  við  Sprengisand  er  Fjórðungs- 
ölduvatn  (2700'),  allstórt  vatn  en  grunt,  sem  oft  minkar 
mjög  i  sumarhitum  og  þornar  nærri  upp.^) 

I  Skagaíirði  austanverðum  er  Höfðavatn  mest,  það 
liggur  bak  við  Þórðarhöfða  og  skilja  mjó  malarrif  það  frá 
sjó  beggja  megin.  Vatnið  er  nærri  hálf  ferhyrningsmíla  á 
stærð,  en  fremur  grunt,  viöast  3 — 4  faðmar,  mest  8  faðmar;  i 
því  er  nokkur  veiði.  Til  skamms  tima  var  ekki  neitt  veru- 
legt  afrensli  synilegt  úr  vatninu,  þó  nokkuð  rynni  gegnum 
mölina.  En  vorið  1904  ruddi  vatnið  sér  farveg,  braust  fram 
við  suðurenda  Pórðarhöfða,  svo  þar  myndaðist  ós,  og  er  i 
honum  mikiU  straumur.^)  I  Sléttuhlið  er  Kappastaða- 
vatn  og  SléttuhHöarvatn,  og  er  afrensh  úr  þeim  i 
Hrolleifsdalsá.  Norður  í  Fljótum  eru  allmörg  vötn,  og  er 
Miklavatn  þeirra  stærst,  það  er  nærri  mila  á  lengd,  en 
mjótt;  rif  skihir  það  frá  sjó  og  felkir  djúpur  ós  úr  vatn- 
inu,  en  i  það  fellur  Fljótaá,  sem  kemur  úr  Stifiu.  Osinn 
var  áður  grynnri  og  var  vatnið  þá  ósalt  að  mestu,  en  nú  er 
þar  salt  vatn  á  dýpi,  þó  tveggja  álna  lag  af  ósöltu  vatni  sé 
ofan  á;  silungsveiði,  sem  var  þar  áður  góð,  er  nú  nærri 
þrotin,  en  i  staðinn  er  kominn  ýms  sióíiskur  í  vatnið,  eink- 
um  þyrsklingur,  smcáýsa,  koli,  sild,  steinbítur  og  hrognkelsi.''*) 
Vatnið  er  utan  til  1—6  faðmar  á  dýpi,    en  um  miðbikið  10 


*)  Vatnið  er  of  stórt  á  uppdi-ætti  íslands. 

^)  Vatnið  gryntist  um  3  álnir,  svo  land  jókst  allvíöa  og  stór  hóhni 
myndaðist  (Fjallkonan  1904,  bls.  151).  Bjarni  Sæmundsson  segir  (í 
ísafold  1905,  26.  okt.,  bls.  282)  að  ósinn  á  því  sumri  væri  9  feta  djiipur 
um  fjöru,  þar  seni  hann  var  grynstur  og  16—20  faðma  breiður. 

■')  Andvari  1901.  bls.  65. 

23 


354  Stöðuvötn. 

faðmar.  í  Stiílu  er  Stifluvatn,  litið  og  grunt,  og  annað 
vatn  i  Tungudal,  og  eru  háir  hólar  fyrir  framan  bæði  vötnin. 
Vestur  af  Miklavatni  er  Flókadalsvatn  og  Hópsvatn 
(Hólmsvatn)  og  rennur  Flókadalsá  i  geguum  þau. 

Olafsfjaröarvatn  likist  að  ýmsu  Miklavatni  i  Fljót- 
um,  það  er  nærri  hálf  mila  á  lengd  og  skilur  breitt  sandrif 
það  frá  sjó,  en  fyrir  botni  þess  og  fram  með  þvi  eru  engja- 
lönd,  i  botn  þess  rennur  Olafsfjarðará,  en  útúr  þvi  grunnur 
ós  til  sævar,  sem  fyrrum  heíir  verið  mikki  dfpri.  Ytri  hluti 
vatnsins  er  mjög  grminur  1 — 6  fet,  en  að  innan  er  vatnið 
4  faðmar  á  stóru  svæði  og  dýpst  5^/2  faðmar.^)  A  yíirborði 
og  IV2 — 2  faðma  niður  er  vatnið  ósalt,  en  þvi  saltara  sem 
neðar  dregur,  saltmegn  vatnsins  er  þó  eðlilega  mjög  breyti- 
legt  eftir  dýpi  óssins,  leysing  i  fjöllum  og  aðrensli  ánna. 
Pegar  ósinn  heíir  verið  djúpur  hafa  sjóíiskar  gengið  þangað 
einsog  i  Miklavatn,  og  á  18.  öld  var  þar  allmikil  veiði  af 
þyrsklingi,  ýsu,  hiðum  og  skötu  upp  um  is  á  vetrum,^)  en 
nú  er  þar  silungsveiði.  Héðiusfjarðarvatn  er  svipað  en 
minna.  I  Eyjafjarðarsýslu  eru  annars  fá  vötn,  sem  nokkuð 
kveður  að,  nema  fjallatjarnir,  og  liggja  þær  oft  hátt,  i 
djúpum  hamrabotnum.  Af  þeim  eru  emna  merkastar 
Nykratjörn  i  Svarfaðardal  (2180'),  hún  kvað  vera  9  faðma 
djúp,  og  Hraunsvatn  (1447')  i  Öxnadal,  32  faðmar. 
Kringum  bæði  þessi  vötn  eru  hrikalegii^  hamrar,  stórurðir 
og  skriður.^j  Pk  er  Hólavatn  inni  i  Eyjaíirði  girt  háum 
jökulöldum. 

I  Pingeyjarsýslu  er  Ljósavatn  alkunnugt,  það  er  rúmur 
fjórðungur  úr  milu  á  lengd  og  dýpið  er  viðast  8  faðmar,  og 
mest  16  faðmar,  í  það  rennur  Kambsá,  og  úr  þvi  Djúpá  til 
Skiálfandaílióts;  þar  er  allmikil  silungsveiði.  Norður  i  Hval- 
vatnsíirói  er  Hvalvatn,  það  er  grunt  og  sandrif  fyrir  utan, 
og  þröngur  ós  úr  þvi  með  töluverðum  straumi.    A  heiðunum 


1)  Andvari  1898,  bls.  129-30,  1901,  bls.  64. 

2)  Ferðabók    Eggerts   Ólafssonar  II,    bls.  632-633.     Veturinn  1882 
-83  kom  mikið  síldarblaup  í  Olafsfjarðarvatn. 

=>)  Andvari  1898,  bls.  122-128,  142—143. 


Vötn  á  Norðurlandi.  355 

austur  af  Bárðardal  eru  mörg  vötn  og  sum  allstór,  þau  eru 
flest  á  Myvatnsheiði.  Hin  helztu  eru  Hólavötu,  Saud- 
vatn  syðra  og  Kálf borgarárvatn,  sem  er  stærst.  Pá, 
er  Mársvatn  vestan  við  Laxárdal,  Arnarvatn,  suðvestur 
af  Mývatni,  og  Sandvatn  nyrðra  hjá  Vindbelgjarfjalli, 
mjög  vogskorið,  hraun  hafa  í  fyrndinni  skiliÖ  það  frá  Mý- 
vatni,  úr  því  rennur  Sortulækur  í  Laxá.  Suðvestur  af  Sel- 
landafjalli  er  Svartárvatn,  það  er  grunt,  einn  faðmur 
mest,  að  því  liggur  hraun  og  roksandur;  þar  f\-rir  vestan 
er  Brúsatjörn,  og  í  Suðurárbotnum  þar  fyrir  sunnan  við 
Odáðahraun  eru  ýmsar  tiarnir.  fá  er  íshólsvatn  suður 
af  Bárðardal,  það  er  talið  djúpt  vatn  (30  faðm.).  í  Re^^kja- 
dal  erVestmannsvatn  og  tvö  minni  vötn,  í  það  fellur 
Reykjadalsá  og  úr  vötnunum  Eyvindarlækur  i  Laxá.  Vest- 
mannsvatn  kvað  vera  7  faðma  djúpt  og  heíir  verið  mikið 
veiðivatn.  I  Reykjahverfi  er  Langavatn  og  íieiri  smá- 
vötn,  sem  Myrakvisl  hefir  aðrensli  úr.  A  sandinum  fyrir 
botni  Axarfjarðar  er  Víkingavatn  að  vestanverðu,  það  er 
vogskorið  og  gruut  og  3  áhia  dypi  mest. 

Stærsta  og  merkasta  vatn  i  þessum  hluta  landsins  er 
Mývatn,  það  liggur  á  hálendinu  924  fet  yfir  sævarmáli, 
mitt  á  milli  Skiálfandafljóts  og  Jökulsár,  sjö  míhir  frá  sjó. 
Stærð  Mývatns  vita  menii  ekki  með  vissu,  en  líklega  er 
vatnið  rúm  hálf  ferhyrnd  mila  að  flatarmáli,  en  það  er  svo 
vogskorið  að  ummál  þess  hefir  verið  talið  7 — 8  mihir.  Hraun  . 
liggja  alstaðar  að  vatninu  nema  á  kafla  að  norðan,  og 
hraunbotn  er  i  þvi  víðast  hvar;  líklega  er  það  svo  til  orðið, 
að  vatn  úr  ám  og  uppsprettum  hefir  safnast  i  lægð,  sem 
fram  var  komin  við  landsig  á  eldbrunnum  jarðvegi,  en  siðan 
hefir  vatnsflöturinn  mjög  breyzt  við  landskjálfta  og  eldsum- 
brot  og  hraun  þau  sem  þangað  hafa  runnið.  Suður  og 
vesturhluti  Mývatns  er  hin  stærsti  samanhangandi  vatnsflötur, 
þar  heitir  Syðri-Flói  og  syðsta  vik  hans  Garðsflæða.  f  aðan 
ganga  firðir  og  flóar  til  norðurs  og  vesturs.  Mestur  af 
þessum  fjöröum  er  Ytri-Flói,  sem  gengur  upp  að  Reykja- 
hlíð ;  vestan  að  Ytri-Flóa  hggur  Neslandatangi,  allbreitt  nes, 
þá    kemur  Neslandavik  að  Belgjarnesi  og  fyrir  sunnan  það 


356 


Stöðuvötn. 


gengnr  breið  vík  til  vesturs  npp  af  útfalli  Laxár  úr  vatninu. 
Mývatn  er  mjög  grunt,  að  norÖan,  norðvestan  og  noröaustan 
er  að  jafnaði  ekki  nema  2 — 4  feta  dýpi,  en  austur  og  suður- 
hluti  vatnsins  er  djpri,  alt  að  3\  2  faðmar.  Úr  Mývatni  rennur 
Laxá,  vatnsmikil  á,  en  í  það  aðeins  fáir  smálækir,  helztur  þeirra 
er  Grænilækur  úr  Grænavatni,  þar  hlýtur  því  að  vera  annað 
aðrensli,  enda  má  þar  alstaðar  sjá  óteljandi  uppsprettur 
koma  undan  hraunum  í  vikum  og  skorum  og  líka  á  botni 
vatnsins.  Sumar  af  uppsprettum  þessum  eru  kaldavermsl, 
en    margar    eru   volgar,  vatnið  er  þvi  heitara  en  við  mætti 


60.  mynd.     Sli'ittnes  í  Mývatni. 


G.  Eherhardt. 


búast  og  af  þvi  leiðir  aftur  aö  gróður  og  dýralif  er  þar  í 
meira  blóma  en  í  flestum  öðrum  vötnum  íslenzkum.  Fram 
með  austurströndu  Mývatns  eru  margbreytileg  hraunkhingur 
og  að  norðaustan  runnu  á  18.  öld  hraun  frá  Leirhnúk  og 
Bjarnarflagi  út  í  vatnið.  I  Mývatni  eru  milli  40  og  50 
ejjar  og  hólmar,  eru  sumar  eyjarnar  háar  gígeyjar,  sumar 
flatar  hraune^'jar.  Af  hærri  eyjunum  eru  þessar  helztar 
(taldar  frá  norðri  til  suðurs) :  Geitey,  Háey,  Hrútey  og  Mikley, 
og  eru  á  sumum  eyjunum  hrúgur  af  smáum  eldgígum.  Af 
hinum  lægri  eyjum  er  Slúttnes  alkunnast,  fögur  eyja  skógi- 
vaxin.     A    vatninu    er    mikið    fuglaljf  og  sérstaklega  mikið 


Mývatn.  357 

andavarp  og  hvergi  á  Islai]di  eru  eins  mörg  andakyn  einsog 
við  Mývatn.  I  hinnm  volgu  víkum  er  allmikið  jurtalif,  mest 
þúsundblöð  og  vatnaöx  og  urmull  af  slorpungum.  Smá- 
dyralif  er  þar  og  mikið  í  velgjunni,  vatnabobbar,  mýlyrfur, 
smákrabbar  og  hornsili.  Af  þessu  leiðir  aftur  að  Mývatn 
er  ágætt  veiðivatn  og  er  silungsveiðin  mikil  búbót  fyrir 
Mývetninga.  Við  Mývatn  og  Laxá  ofan  til  er  mikill  mf- 
vargur,  sem  gjörir  mönnum  og  skepnum  mikil  óþægindi.^) 
Grænavatn  er  litið  vatn  fast  iyvir  sunnan  Mfvatn,  það  er 
grunt  og  með  svipuðu  eðli  einsog  Myvatn  sjálft.  A  afréttum 
norðaustur  af  Myvatui  er  Eilif  svatn  (1141')  hjá  Eilifsfjalli, 
þar  heíir  áður  verið  bær,  sem  nú  er  i  e^'ði.  Langt  suður 
á  öræfum  tjvir  sunnan  DyngjufjöU,  milli  þeirra  og  Vaðöldu 
er  Dyngjuvatn  (2220' j,  stórt  vatn  en  mjög  grunt  og 
breytilegt,  svo  mikill  hhiti  þess  þornar  stundum  og  hverfur. 
Dyngjuvatn  er  ekki  annað  en  stór  jökulvatnsponur  i  læ.gð 
á  sandi,  renna  þangað  margar  iökullænur  undan  vesturhorni 
Dyngjujökuls,  en  sumt  vatnið  siast  þangað  gegnum  sanda. 
Ur  vatninu  er  mikill  farvegur  norðaustur  í  Jökulsá  fyrir 
norðan  Vaðöldu,  sem  fylHst  i  leysingum  og  þornar  á  milli. 
A  Meh-akkasléttu  eru  mörg  vötu  og  eru  sum  allstór, 
mörg  þeirra  eru  uppi  á  heiðum  og  mörg  lika  við  sjó,  að- 
greind  frá  hafi  af  mjóum  malarrifjum,  viða  eru  smáhólmar 
í  vötnunum  með  æðarvarpi,  og  sihmgsveiði  góð  er  i  mörgum 
þeirra.  Fram  með'  norðurhkita  Sléttu  má  heita  að  sé 
ósHtin  röð  af  vötnum  og  lónum.  Par  eru  meðal  margra  ann- 
ara  Kötluvatn,  Sigurðarstaðavatn,  Blikalón,Skinna- 
lón,  Hraunhafnarvatn,  Eggversvatn  o.  s.  frv.  í  heið- 
unum  inni  á  Sléttu  eru  40 — 50  vötn  og  tjarnir  og  eru  Rif  s- 
æðavötn  einna  stærst,  milli  vatnanna  eru  uröir,  holt  og 
fúaflóar.  A  AxarfjarÖarheiði  eru  Gæsavatn,  Arnarstaða- 
vatn  o.  íi.  vötn,  en  au-star  og  sunnar  Deildarvatn,  Pernu- 
vatn  og  Viðarvatn  stærst      Suður  af  Sléttu,  en  vestur  af 


')  Meira  um  Mývatii  má  lesa  í  Geografisk  Tidskrift  XVITT,  1905, 
bls.  81-46  og  í  Andvara  IX,  1883,  bls.  22-32;  XI,  1885,  bls.  39—41, 
46-  49,  120-128;  XXVII,  1901,  bls.  54-60. 


358  Stöðuvötn. 

Svalbarðshnúk.  er  vatnaklasinu  Búrfellsvötn,  það  eru  um 
20  smátjarnir  innanum  urðir  og  íióa,  og  í  þeim  allgóð  sil- 
ungsveiði.  Suimar  og  austar  á  Búrfellsheiði  er  Hafralón. 
Á  Hólsfjölkim  fyrir  sunnan  Víðishól  er  Viðarvatn  og 
norður  við  Hólsmyimi  smá  og  grunn  vötn,  sem  heita  My  nnis- 
vötn. 

A  Langanesi  eru  ýmsar  tjarnir  og  lón  norður  af  Sauða- 
nesi,  og  Eiðisvatn  er  í  Eiðisvik,  allstórt,  með  mjóu  malar- 
rifi  fyrir  framan.  Upp  af  Finnaíirði  er  Saurbæjarvatn, 
þar  er  æðarvarp  i  hólmum  þó  vatnið  sé  milu  frá  sjó.  A  Sand- 
vikurheiði  er  K  r  ó  k  s  v  a  t  n,H  u  n  d  s  v  a  tn  o.  fl.  vötn;  áTunguheiði 
suður  af  Vopnaíirði  er  Hólmavatn,  Geldingavatn  o.  fl. 
veiðivötn,  en  á  Smjörvatnsheiði  er  Smjörvatn.  Annars  er 
fjöldi  af  smávötnum  á  heiðum  kringum  Vopnafjörð,  sem  hér 
er  eigi  hægt  að  telja.  Langstærsti  vatnaklasinn  er  þó  á 
Jökuldalsheiði,  vestur  af  Möðrudalsfjallgörðum  milli  þeirra 
og  Jökuldals.  Par  eru  á  heiðinni  háar  öldur  og  melhryggir 
og  vötn  i  dældunum  og  sumstaðar  einstök  fell.  Stærsta 
vatnið  er  Anavatn,  langt  og  mjótt,  liklega  mila  á  lengd, 
suður  úr  þvi  rennur  Pverá  gegniun  Pverárvatn  til  Jökul- 
dals.  Norður  af  Anavatni  er  Sænautavatn  (1692').  en 
austur  af  þvi  Gripdeild,  Búðarvatn  og  ýmsar  smátjarnir. 
Vestar  á  heiðinni  eru  Háfsvötn,  sem  Hofsá  kemur  úr, 
Grunnavatn.Búrf  ellsvatn.Matbrunnavatn  ogKróka- 
vatn,  sem  Fiskiá  rennur  úr  suður  í  E-eykjaá.  A  heiðiuni 
eru  nokkrir  bæir  og  hafa  þeir  alhnikla  silungsveiði  úr  :^est- 
um  vötnunum,  þar  er  einnig  álftaveiði. 

A  Fljótsdalsheiði  eru  líka  mörg  smávötn  og  tjarnir, 
þar  á  meðal  er  Axarvatn,  úr  því  rennur  lækur  í  Jökulsá 
fyrir  innan  Kleif  i  Fljótsdal.  Lagarfljóti  hefir  áðm' 
verið  Ifst  meðal  fljóta,  en  einsog  fyr  gátum  vér,  er  það  í 
bygð  i  raun  réttri  langt  og  mjótt  stöðuvatn,  þó  vatnsmiklar 
jökulár  renni  igegnum  það.  Lagarfljótsvatnsþrórnar  eru 
eiginlega  tvær,  hin  efri  vatnslægðin  nær  frá  Lagarbotni  út 
að  Einhleypingi  og  er  4  mihu'  á  lengd,  en  fjórðungur  milu 
á  breidd,  með  58  faðma  dýpi  þar  sem  mest  er;  ytri  dældin 
er  minni,  mjórri  og  grynri  og  nær  niður  að  Steinsvaði.  I 
Leginum    er    yfirleitt    lítill    gróður    og    dýralíf,    og    aðeins 


Vötn  á  Austurlandi.  359 

slæðingur  af  silmigi.  A  Héraði  eru  beggja  megin  íijóts 
ýms  smávötn  milli  blágrýtisása,  aö  austanverðu  er  Eiða- 
vatn.  þriðjungur  mílu  á  lengd,  og  ganga  út  í  það  tvö  löng 
nes,  dýpi  mest  6  faðmar;  ennfremur  Hrjótárvatn  ogMikla- 
vatn;  vestan  fljóts  er  Urriðavatn  í  Fellum  lielzt.  Á 
hinum  eiginlegu  Austfjörðum,  austur  af  Héraði,  er  mjög 
litið  um  vötn,  sem  eðlilegt  er  eftir  landslagi,  hér  og  hvar 
eru  smá  vatnalón  í  vikum  og  tjarnir  upp  til  fjalla.  Heiða- 
vötnum  fjölgar  þó  er  sunnar  dregur  nær  Vatnajökli.  A 
fjallveginum  Exi  bak  við  G-eitdal  og  Skriðdal  eru  ýms  vötn 
t.  d.  Líkárvatn,  sem  Geitá  kemur  úr,  Odáðavatn,  sem 
Múlaá  kemur  úr  og  Axarvatn,  sem  hefir  afrensli  um  Beru- 
fjarðará.  Skriðuvatn  (eða  Stefánsstaðavatn)  er  efst  i 
Skriðdal,  f^^rir  utan  þaö  eru  margir  skiiðuhólar  svipaðir 
Vatnsdalshóhmi  í  Húnavatnssýshi.  A  »Hraununum«  bak  við 
Fossárdal  og  Geithelhiadal  eru  einstöku  smávötn,  þar  er 
Hnútuvatn  bak  við  Hofsjökul,  og  nærri  upptökum  Jökulsár 
i  Lóni  eru  þrjii  smávötn  í  Vatnadæld,  en  þar  norður  af, 
undir  Geldingafelli,  er  Kelduárvatn,  er  Kelduá  kemur  úr, 
en  tveim  milum  norðar  á  grjótunum  er  Sauðárvatn. 

I  Austur-Skaftafellssýslu  eru  engin  vötn  í  bygð,  sem 
nokkuð  kveöur  að,  enda  hefÖu  þau  fylst  af  árburði  og  jökul- 
ruðningi,  ef  þau  hafa  áður  verið  tiL  Lónin  fram  meö 
sævarsiðunni  liöfum  vér  f\'r  talið,  þau  eru  milliUður  fjarða 
og  vatna,  og  þó  nær  því  að  vera  sævarálmur,  þó  vatn  þeirra 
sé  oft  ósalt  eða  Htið  salt.  I  Hornaíirði  eru  tvær  smátjarnir 
í  Laxárdal  Selvatn  og  Rimavatn,  en  stærsta  vatnið 
heitir  Pveit  fyrir  norðan  Bjarnanes,  það  er  þó  aðeins  700 
fðm.  á  lengd  og  300  f.  á  breidd,  það  er  6  fet  yfir  sjó,  en 
kvað  þó  vera  djúpt.  Jökullón  breytileg  eru  allviða  i  dældum 
við  jökla  þar  sem  vatn  stíflast  eða  bræðshivatn  nær  eigi 
nægri  afrás.  Heinabergslón  (1428')  i  Vatnsdal  upp  af 
Heinabergsfjöllum  er  rúmur  þriöjungur  milur  á  lengd,  þá  er 
og  allstórt  jökullón  í  BreiðamerkurfjalU  (700'  y.  sj.)  og  þrjú 
smálón  fyrir  ofan  Skaftafellsfjöll,  en  langmest  af  sHkum 
vötnura  er  Grænalón  (Grimsvötn?)  upp  af  E^'strafjalH, 
sem  Núpsvötn  koma  úr,  það  er  um  hálfa  mílu  á  lengd.  Að 
vatninu   Hggja  jökulhamrar  ölHimegin,  og  austan  og  vestan 


360  Stöðuvötu. 

við  Grænafjall,  sem  liggur  upp  af  lóninu,  ganga  skriðjöklar 
út  i  lónið,  í  vatninu  er  þvi  fjöldi  af  syndandi  jökum,  sem 
losna  úr  jökulliömrunum.  A  Borgarhafnarheiði  (900')  eru 
þrjú  smávötn  (Fremstavatn,  Miðvatn  og  Instavatn)  úr  þeim 
rennur  i  Staðará. 

í  Vestur-Skaftafellssýshi  eru  stöðuvötnin  mikhi  fieiri, 
sérstaklega  uppi  á  afréttum,  í  bygðum  eru  aðeins  tjarnir 
hér  og  hvar.  A  Síðu  er  Pórutjörn  á  heiðinni  fyrir  ofan 
Foss,  og  Systravatn  er  uppi  á  fjallinu  fyrir  ofan  Kirkju- 
bæjarklaustur.  I  Landbroti  eru  viða  tjarnir  og  smápollar 
fram  með  hraunbrúninni,  þar  má  nefna  Hæðagarðsvatn. 
Tunguvötn,  Víkurflóð  og  svo  uppistöðulónin  hjá  Steins- 
mýri  og  i  Eldvatnsbotnum.  Pá  er  Holtslón,  sem  mynd- 
aðist  við  Skaftáreldinu  1783  af  stiíiun  Skaftár,  það  er  nú 
að  minka  og  grynka  af  árburði.  I  Alftaveri  eru  nokkur 
smávötn,  þar  eru  Herjólf sstaðavatn  (samanhangandi  við 
Holtsvatn)  og  Mjóásvatn  stærst.  I  Mýrdal  er  Heiðar- 
vatn  (229')  á  Arnarstakksheiði  stærst,  fjórðungur  milu  á 
lengd  og  20  f.  á  dýpt,  þá  er  Gæsavatn  (1469')  í  djúpri 
lægð  hátt  uppi  til  fjalla  þaðan  i  norðvestur,  enOddnýjar- 
tjörn  (293')  uiðri  í  bygð,  á  Steigarhálsi.  Uppi  á  afréttum 
eru  allmörg  vötn,  þó  eru  þau  ílest  smá  á  hinum  eystri 
heiðum  austan  Skaftár.  A  Siðumannaafrétti  eruKriuvötn 
milli  Blængs  og  Miklafells  og  Brunavötn  smátjarnir  þar 
norður  i  hraunum.  Pá  eru  Skaf  tárlón  sunnan  meö  Fögru- 
fjöllum,  stór  og  löng  uppistöðuiióð  úr  ánni  með  skerjum  og 
eyjum.  Pá  eru  í  Úlfardalsskerjum  tvö  vötn,  Lambavatn 
og  Vikravatn. 

Fyrir  vestan  Skaftá,  á  Skaftártunguafrétti  eru  Alfta- 
vötn  (1479'),  smátjarnir  milli  Bláfjalls  og  Svartahnúksfjalla 
með  liraunbotni  og  graslendi  i  kring,  og  Hólmsárvötn 
þrjú  vestan  við  Svartahnúksfjöll.  Langstærsta  vatnið  á 
þessu  svæði  er  Langisjór  (2136'),  það  er  jökulvatn  milli 
móbergsfjalla  þrjár  mílur  á  lengd,  en  ekki  nema  fjórðungur 
milu  eða  minna  á  breidd.  Vatnið  er  fjöllum  lukt  á  báða 
vegu,  fyllir  dalinn  milli  Grænufjalla  og  Fögrufjalla,  og 
gengur    frá    suðvestri    til    norðausturs    alveg    upp    i    jökul. 


Langisjór.  361 

Vatnið  er  Ijósgrænt  á  lit  af  jökulleirnum,  er  berst  í  það  frá 
skriðjöklinum.  sem  gengur  út  í  norðureuda  vatnsins;  víða 
ganga  höfðar  og  nes  út  í  vatnið,  og  hálendar  e^^jar  eru  i' 
þvi  sumstaðar,  einkum  að  sunnanverðu.  Fjallgarðarnir 
beggja  megin  eru  viðlika  háir,  (28 — 3500')  brattir  ogklungr- 
óttir,  með  hvössum  eggjum  og  tindum,  alstaðar  er  gróður- 
laust  fram  með  vatninu.  Suður  úr  Langasjó  rennur  litil 
kvisl  til  Skaftár,  en  aðalafrenslið  til  sömu  ár  er  i  gegnum 
djúpt  •  gljúfur  i  Fögrufjöllum  nærri  jökli.  A  Landmanna- 
afrétti  norður  og  austur  af  Torfajökli  er  heilmikið  af  smá- 
vötnum,  austast  er  Kirkjuf ellsvatn  og  rennur  úr  þvi 
Kirkjuf ellsós  norður  i  Tungná,  þá  eru  K ý  1  i  n  g  a  v  ö  t  n,  tjarnir 
með  mfrum  og  haglendi  í  kring.  Fyrir  vestan  Námskvisl 
eru  mörg  vötn  i  lautum  milli  móbergsfella  og  hrauna,  þau 
virðast  djúp,  en  ekki  hafa  menn  orðið  varir  við  veiði  i 
þeim,  enda  er  gróðurlaust  i  kring.  Par  er  Frostastaða- 
vatn  (19440,  Tjörfafellsvatn,  Eskivatn,  Loðmundar- 
vatn  o.  íl.  í*á  má  nefna  Torfavatn  sunnan  við  Torfa- 
jökul,  úr  þvi  rennur  í  Markarfijót. 

I  óbygðiun  fyrir  noröan  Tungná  er  stór  vatnaklasi, 
sem  Landmenn  kalla  einu  nafni  Veiðivötn,  en  Skaftfell- 
ingar  Fiskivötn.  Pau  liggja  fyrir  norðan  og  vestan 
Tungnárfjallgarðinn  og  taka  yíir  8  til  10  ferh.  milna  svæði. 
Nágrenni  vatnanna  er  alt  eldbrunnið  og  sum  vötnin  liggja 
í  gömlum  eldgigum,  milli  þeirra  eru  vikrar  og  gjallhrúgur, 
öldur  og  hryggir,  og  undir  þeim  viða  hraun.  Lengsta 
vatnaröðin  liggur  norðaustur  með  TungnárfjöIIum  að  vestan- 
verðu,  syðsta  vatnið  í  þessari  röð  heitu- Snjóölduvatn,  það 
er  nærri  mila  á  lengd  ogfjórðungur  milu  á  breidd;  við  vatnið 
eru  margir  stórir  eldgigir,  ogvikurnar  eru  margar  bogadregnar, 
af  þvi  þær  skerast  upp  i  gamlar  eldborgir  og  jarðföll.  Tvö  nes 
ganga  út  i  Snjóölduvatn  að  norðan  og  skerast  allstórir  ílóar 
inn  á  milli  þeirra.  Ur  vatninu  rennur  stuttur  ós  beint  niður  í 
Tungná.  Nokkru  ofar  er  Grænavatn  lítið,  þá  Litlisjór 
og  nyrzt  Stórisjór,  það  er  stórt  vatn  rúmlega  P/a  mila  á 
lengd  og  nærri  hálf  mila  á  breidd  syðst,  en  mjókkar  norður 
eftir.    Að  sunnan  og  austan  ganga  Tungnárf jöll  með  bröttum 


362 


Stöðuvötn. 


hliðum  og  hömrum  niður  að  vatninu,  en  annarstaðar  liggja 
vikursandar  gróðurlausir  að  þvi;  i  Stórasjó  miðjum  sunnan- 
megin  erutvær  eyjar.^)  Kippkorn  fjrirnorðaustanvatnsendann 
er  skarð  yíir  Tungnárfjöll  austur  að  Tungná,  Langt  norður 
sandana  eru  í  sömu  stefnu  ýmsir  vatnspollar  og  tjarnir, 
Vestur  af  þessari  vatnaröð  er  aðalvatnaklasinn,  sem  mest 
veiði  er  í.  Þar  eru  nyrzt  Fossvötn  skamt  frá  suðurenda 
Stórasjós,  það  eru  lítil  vötn  i  djúpum  eldgigum  og  mikil 
brunaklungur  kringum  þau.     Suður  af  þeim  er  Tjaldvatn 


61.  mynd.     Frá  Stórasjó. 


Þórarinn  Þorláksson. 


(1874')  litið  vatn  i  botninum  á  afarstórum  eldgig,  Skála- 
vatn  er  rétt  fyrir  sunnan  Tjaldvatn,  kringum  það  eru  gíga- 
hrúgur,  og  h^ddýpisker  kvað  vera  i  botni  þess.  Ur  Tjald- 
vatni  rennur  kvisl  gegnum  Laugavatn,  Eskivatn  og 
Kvísl-avatn  út  í  Vatnakvisl,  en  hún  kemur  upp  i  Foss- 
vötnum,  rennur  fyrst  í  bugðu  vestur  og  svo  suður  i  Tungná, 
i    hana    er    afrensli    úr    ílestum    hinum    vestlægari  vötuum 


')  Um  Stórasjó    hafa   fram   á    vora 
manna-  og  kynjasiigur. 


daga    gengið  margar  útilegu- 


Veiðivötn.  363 

Sunnar  ern  Breiðuvötn  og  Nýjavatu  meö  sérstökum 
lækjum  til  Vatnakvíslar.  Öll  þessi  vötn,  sem  talin  voru, 
eru  fyrir  austan  Vatnakvísl,  en  nokkur  smærri  vötn  eru  lika 
fyrir  vestau  hana.  Einsog  nafnið  ber  með  sér  er  mikil 
silungsveiði  í  vötnum  þessum,  þó  er  það  mjög  mismunandi 
hve  mikil  veiðin  er  í  vötnunum,  enda  er  það  eðlilegt,  því 
jurtalif  og  dýralif  er  allmikið  við  sum  þeii'ra,  en  við  sum 
eru  gróðrarlaus  öræíi  og  vikrar,  einsog  t.  d.  við  Stórasjó, 
enda  hafa  raenn  ekki  orðið  varir  í  því  vatni.  Veiðina  stunda 
menn  helzt  af  Landi  og  stundum  úr  Skaftártungu.  en  yfir- 
leitt  mun  veiðin  vera  litt  notuð,  enda  er  langt  þangað  að 
sækja  og  Tungná  oft  mikiU  farartálmi.  Miðklasi  vatnanna 
nærri  Tjaldvatni  og  Skálavatni  er  vel  lagaður  fyrir  veiði- 
skap,  kvíslar  renna  úr  einu  vatni  í  annað,  gróður  er  þar 
viða  mikill  af  vatnaplöntum,  þar  er  hraunbotn  með  ótal 
gkifum  og  fylgsniun,  og  alt  landslag  töhivert  svipað  þvi 
sem  er  við  Mfvatn,  þar  er  mikið  af  smáum  vatnadýrum. 
mýlyrfum,  skötuormum  og  vatnabobbum.  Víkurnar  og  vikin 
á  þessum  vötnum  eru  full  af  slýi,  þau  eru  bogadregin  og 
brj'dd  stör  og  sefi,  þar  bullar  viða  upp  vatn  á  botninum. 
Mýbit  er  oft  mikið  við  vötnin  og  mikið  af  fughim,  öndum. 
lómum,  heimbrimum,  og  kriuvarp  og  andavarp  er  þar 
töhivert.  Hagar  eru  þar  dáhtHr  fyrir  hesta.  en  graslaus 
öræíi  alt  i  kring. 

Norður  og  norðvestur  af  Veiðivötnum  eru  einhver  hin 
Ijótustu  öræfi  hér  á  landi,  eintómir  bláleitir  gjallsandar  eða 
roksandar  með  einstöku  móbergshryggjum  og  eldgígum. 
hraun  alstaðar  undir  og  varla  nokkursstaðar  stingandi  strá. 
Á  þessum  öræfum  er  stórt  vatn,  sem  kallað  er  Þórisvatn 
(1884').  eitt  hiö  stærsta  vatn  á  tslandi,  það  mun  vera  2^/2 
mila  á  lengd  og  ^/2 — ^/4  milu  á  breidd.^)  Vatnið  slagar 
Kklega  langt  upp  í  Pingvallavatn  hvað  stærðina  snertir. 
Móbergsfjöll  (22 — 2800  feta  há)  Uggja  sunnan  og  austan  að 
fórisvatni,  og  er  Póristindur  nærri  vesturenda  þess.   Vestur- 


')  Nákvæma  vissu    um    stærð    vatnsins    er    eigi    liægt    að   tVi.  ))v^í 
íórisvatn  er  ómælt;  þetta  er  aðeins  ágizkuu. 


364  Stöðuvötn. 

hluti  vatnsins  er  samanhaugandi  llói,  en  austur  úr  þvi  ganga 
tveir  íirðir  og  fjöUótfc  nes  á  milli,  nyrðri  fjörðurinn  er  breið- 
ari  og  niður  að  enda  hans  heíir  hraun  runnið;  þar  felhir 
Þórisós  norður  i  Köldukvísl.  Dýralif  og  jurtalíf  mun  mjög 
litið  i  vatninu  og  eigi  vita  menn  hvort  þar  er  sihmgsveiði. 
Kringum  vatnið  eru  eintóm  öræíi  og  varla  nokkur  gróður. 
Undir  Langjökli  liggur  Hvitárvatn,  sem  Hvitá  kemur 
úr.  1386  fet  yíir  sjó,  það  er  stórt  vatn,  rúmlega  1  ^/2  mila  á 
lengd  og  hálf  mila  á  breidd.  Vatnið  er  ailangt  og  gengur 
frá  suðri  til  norðurs,  en  suðurhlutiun  bej^gist  þó  nokkuð  til 
suðausturs.  Vestan  að  Hvitárvatni  liggur  Langjökull,  og 
ganga  tveir  stórir  skriðjöklar  úr  honum  niður  í  vatnið, 
beggja  megin  við  Skriðufell,  hömrótt  fjall  í  jökuh'öndinni. 
Framan  af  jökhmum  brotna  við  og  við  isstjkki,  sem  svo 
synda  i  vatninu  þangað  til  þau  bráðna.  Norður  úr  vatninu 
gengur  vogur,  sem  heitir  Karlsdráttur,  fjöllum  luktur  öllu 
megin  og  með  mióum  imigangi,  aunars  eru  engir  íirðk  út 
úr  þvi.  Norðurhhiti  vatnsins  kvað  vera  dýpri  en  suður- 
hlutinn,  5 — 6  faðma  djúpur.  Jöklar  og  ár  bera  mikið  af  aur 
og  sandi  i  vatnið,  svo  það  grynnist.  Austan  i  Hvitárvatn 
rennur  Fróðá  og  svo  Fúlakvísl,  jökulá  vatnsmikil,  sem 
kemur  undan  Langjökh  norður  af  Hrútafelli  i  Pjófadölum, 
en  neðar  rennur  Svartá  í  vatnið  og  kemur  önnur  kvisl 
lieimar  úr  Sandvatni  hjá  Dúfufelli.  Ur  Hvitárvatni  rennur 
Hvitá,  mikið  vatnsfall.  Hvitárvatn  heíir  fyrrum  verið  mikhi 
stærra  og  dýpra,  það  sést  á  fornum  fjöruborðum  í  nálægum 
hhðum.  A  afréttinum  norður  af  Hreppum  er  Grrænavatn, 
sem  Laxá  kemur  iir,  en  annars  er  fátt  um  vötn  á  svæðinu 
sunnan  við  Hofsjökul,  þar  er  haUi  töhiverður  niður  að 
aðalánum,  svo  vatn  fær  afrensli  ima  margar  ár  og  kvíslar. 
Sunnan  undir  Langjökli  er  Hagavatn,  upp  af  þvi  gengur 
langur  klettarani  (Hagafel])  snjólaus  upp  i  jökul,  liafa  skriö- 
jöklar  klofist  um  það  fell.  I  Hagavatn  rennur  kvísl  úr 
smávötnum  vestur  með  jökuh'önd  nærri  Lambahhðum.  en 
iir  því  Farið  uiður  i  Sandvatn  með  mörgum  eyjum,  upp 
af  UthHðarhrauni.  Paðan  rennur  svo  Arbrandsá,  sem  siðar 
heitir  Tungufljót. 


Vötn  á  Suðurlandi.  365 

I  Rangárvallasýslu  erii  ýms  smávötn  í  b^-gðum,  sem 
veiði  er  í,  meðal  þeirra  má  nefna  Skúmstaðavatn  i  Land- 
eyjum,  það  var  grunt  (2 — 4  álnir),  og  hálf  mila  á  lengd  og 
mýrlendi  i  kring,  en  nú  er  það  samanhangandi  við  gljána 
eða  partur  af  henni  siðan  Pykkvabæjarvötn  breyttu  sér,  þá 
er  Skí ðbakkavatn  í  Austur-Landeyjum  og  3'ms  önnur 
smávötn.  Neðan  til  i  Holtum  eru  ennfremur  Hrútsvatn 
og  Frakkavatn,  úr  þeim  renuur  Kálfalækur  i  Djúpós. 
Norðan  til  i  Holtum  eru  Gislaholtsvatn  (Hagavatn)  all- 
stórt  en  grunt  (2 — 3  faðmar),  og  Herríðarhólsvatn,  sem 
er  dýpra  (7 — 10  f.)  en  nokkuð  minna,  bæði  góð  veiðivötn. 
úr  þeim  renna  lækir  i  Pjórsá.  Norður  af  Heklu  og  austui* 
af  Búrfelli  er  Sauð  afellsvatn  (1026'),  kringlótt,  liklega 
gamalt  gigvatn.  I  Arnessýslu  eru  auk  Pingvallavatns  þrjú 
allstór  vötn:  Hestvatn.  Apavatn  og  Laugarvatn,  og  auk  þess 
eru  smávötn  sumstaðar  uppi  á  fjönum  t.  d.  á  Vörðufelli  á 
Skeiðum  og  Miðfellsfjalli  í  Hreppum.  Hestvatn  liggur 
norðvestan  undir  Hestfjalli.  það  er  vogskorið,  þrír  ílóar 
norður  úr  þvi.  og  kvað  vera  djúpt  20  f.  viða,  en  dýpst  i 
miðju  (40  f.).  Hestvatn  er  mikið  veiðivatn  og  rennur  úr 
þvi  stuttur  lækur  austur  i  Hvitá,  sem  heitir  Hestlækur  eða 
Slauka  Apavatn  er  stórt  vatn  og  mesta  veiðivatn  i  Grims- 
nesi,  það  er  nærri  '^/4  milu  að  þvermáli  og  eru  marfiöt  mýr- 
lendi  kringum  það.  Vatnið  er  alt  grunt,  viðast  3 — 4  áhiir, 
og  kvað  hvergi  vera  yfir  tveggja  faðma  dýpi.  I  það  rennm- 
Apaá  og  úr  þvi  Hagaós  út  í  Brúará.  Laugarvatn  er 
miklu  minna  en  hin  siöasttöldu  vötn.  graslendi  liggja  hka 
að  þvi;  vatnið  er  fremur  grunt  eri  gott  veiðivatn,  kringum 
það  eru  hverir  og  laugar  og  skógivaxnar  hlíðar  nærri  i 
Laugardalnum.  Úr  Laugarvatni  rennur  Hólaá,  krókótt  siki, 
saman  við  Hagaós  út  i  Brúará. 


M 


00 

m 
O 
o 


•d 

rH 

i-i 

O 

ei 

> 

> 

U 

o 

• 

A 

cn 

EH 

■rs 

«k 

ð 

ð 

OJ 

0» 

fH 

m 

05 

r3 

♦H 

73 

o 

& 

M 

•H 

í-* 

05 

». 

hj 

0 

1> 

-í         r* 


UNIVERSITY  OF  TORONTO 
LIBRARY 


Do   not 


Acme    Library   Card    Pocket 

Under  Pat.  "  Ref.  Index  Kile." 
Made  ty  LIBRARY  BUREAU 


: 


■] 


